พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 1 
พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม ๒๐ 

ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ 

ขอนอบน้อมแด , พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ปัญญาสนิบาตชาดก 
๑. นฬินิกาชาดก 
ราชธิดาทำลายตบะของดาบส 

[๑] ชนบทเร่าร้อนอยู่ แม้รัฐก็จะพินาศ ดูกรลูกนฬินิกา มานี่เถิด เจ้าจงไป 
นำพราหมณ์ผู้นั้นมาให้เรา. 

[๒] ข้าแต่พระราชบิดา หม่อมฉันทนความลำบากไม , ได้ ทั้งไม , รู้จักหนทาง 
จะไปยังป่าที่ช้างอยู่ อาศัยได้อย่างไรเล่า เพคะ. 

[๓] ดูกรลูกนฬินิกา เจ้าจงไปอยู่ชนบทที่เจริญด้วยช้าง ด้วยรถ ด้วยยาน 
ที่ต่อด้วยไม้ เจ้าจงไปด้วยอาการอย่างนี้เถิด ลูกเจ้าจงพากองช้าง กอง 
ม้า กองรถ กองพลราบไปแล้วชักนำพราหมณ์ผู้นั้นมาสู่อำนาจได้ด้วย 
ผิวพรรณ และรูปสมบัติของเจ้า. 

[๔] อาศรมของอิสิสิงคดาบสนั้น ปรากฏด้วยธง คือ ต้นกล้วยแวดล้อมด้วย 
ต้นสมอ เป็นที่น่ารื่นรมย์ นั่นคือแสงไฟ นั่นคือควัน เห็นปรากฏอยู่ 
อิสิสิงคดาบสผู้มีฤทธิมากเห็นจะไม , ทำให้ไฟเสื่อม. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 2 

[๕] อิสิสิงคดาบสเห็นพระราชธิดา ผู้สวมใส่กุณฑลแก้วมณีเสด็จมาอยู่ กลัว 
แล้ว เข้าไปสู่อาศรมที่มุงด้วยใบไม้ ส่วนพระราชธิดาแสดงอวัยวะอัน 
ซ่อนเร้น และอวัยวะที่ปรากฏเล่นลูกข่างอยู่ที่ประตูอาศรมของดาบสนั้น 
ฝ่ายดาบสผู้อยู่ในบรรณศาลา เห็นพระนางกำลังเล่นลูกข่างอยู่ จึงออก 
จากอาศรมแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า 

[๖] ดูกรท่านผู้เจริญ ต้นไม้ของท่านที่มีผลเป็นไปอย่างนี้มีชื่อว่าอะไร แม้ 
ท่านขว้างไปไกลก็กลับมา มิได้ละท่านไป. 

[๗] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ต้นไม้ที่มีผลเป็นไปอย่างนี้นั้น มีอยู่มากที่เขา 
คันธมาทน์ ณ ที่ใกล้อาศรมของข้าพเจ้า ผลไม้นั้นแม้ข้าพเจ้าขว้างไป 
ไกลก็กลับมา ไม , ละข้าพเจ้าไปเลย. 

[๘] เชิญท่านผู้เจริญจงเข้ามาสู่อาศรมนี้ จงบริโภค จงรับนี้ามันและภักษา 
เราจักให้ นี้อาสนะ เชิญท่านนั่งบนอาสนะนี้เชิญบริโภคเหง้ามันและ 
ผลไม้แต่ที่นี้เถิด. 

[๙] ที่ระหว่างขาอ่อนทั้งสองของท่านนี้เป็นอะไร มีสัณฐานเรียบร้อย ปรากฏ 
ดุจสีดำ เราถามท่านแล้ว ขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพเจ้า 
อวัยวะสูงของท่านเข้าไปอยู่ในฟิกหรือหนอ. 

[๑๐] ข้าพเจ้านี้เที่ยวแสวงหามูลผลาหารในป่า ได้พบหมีมีรูปร่างน่ากลัวยิ่งนัก 
มันวิ่งไล่ข้าพเจ้ามาโดยเร็ว มาทันเข้าแล้ว ท่าให้ข้าพเจ้าล้มลงแล้ว มัน 
กัดอวัยวะสูงของข้าพเจ้า แผลนั้นก็เหวอะหวะ และเกิดคันขน ข้าพเจ้า 
ไม , ได้ความสบายตลอดกาลทั้งปวง ท่านคงสามารถกำจัดความคันนี้ได้ 
ข้าพเจ้าวิงวอนแล้ว ขอท่านได้โปรดกระท่าประโยชน์ให้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็น 
พราหมณ์เถิด. 

[๑๑] แผลของท่านลึก มีสึแดง ไม่เน่าเ!เอย มีกลิ่นเหม็น และเป็นแผล 
ใหญ่ เราจะประกอบกระสายยาหน่อยหนึ่งให้ท่าน ตามที่ท่านจะพึงมี 
ความสุขอย่างยิ่ง. 

[๑๒] ดูกรท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ การประกอบมนต์ก็ดี การประกอบ 
กระสายยาก็ดี โอสถก็ดี ย่อมแก้ไม , ได้ ขอท่านจงเอาองคชาตอันอ่อน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 3 

นุ่มของท่านเสียดสีกำจัดความคัน ตามที่ข้าพเจ้าจะพึงมีความสุขอย่างยิ่ง 
เถิด. 

[๑๓] อาศรมของท่านอยู่ทางทิศไหนแต่ที่นี้หนอ ท่านย่อมรื่นรมย์อยู่ในป่าแล 
หรือ มูลผลาหารของท่านมีเพียงพอแลหรือ สัตว์ร้ายไม่เบียดเบียนท่าน 
แลหรือ. 

[๑๔] แม่นํ้าชื่อเขมาย่อมปรากฏแต่ป่าหิมพานต์ ในทิศเหนือตรงไปแต่ที่นี้ 
อาศรมอันน่ารื่นรมย์ของข้าพเจ้าอยู่ที่ส่งแม่นั้านั้น ท่านควรไปดูอาศรม 
ของข้าพเจ้าบ้าง ต้นมะม่วง ต้นรัง ต้นหมากเม่า ต้นหว้า ต้นราชพฤกษ์ 
ต้นแคฝอย มีดอกบานสะพรั่ง ท่านควรไปลูอาศรมของข้าพเจ้า ซึ่งมี 
กินนรขับร้องอยู่โดยรอบ ต้นตาลมูลมัน ผลไม้ที่อาศรมของเรานั้น มีผล 
ประกอบด้วยสีและกลิ่น ท่านควรไปดูอาศรมของข้าพเจ้า อันประกอบ 
ด้วยภูมิภาคสวยงามนั้นบ้าง ผลไม้ เหง้าไม้ ที่อาศรมของข้าพเจ้ามีมาก 
ประกอบด้วยสี กลิ่น และรส พวกพรานย่อมมาสู่ประเทศนั้น อย่า 
ได้มาลักมูลผลาหารไปจากอาศรมของข้าพเจ้านั้นเลย. 

[๑๕] บิดาของเราแสวงหามูลผลาหาร จะกลับมาในเย็นวันนี้เราทั้งสองจะไป 
สู่อาศรมนั้น ต่อเมื่อบิดากลับมาจากการแสวงหามูลผลาหาร. 

[๑๖] พราหมณ์ฤาบี และราชฤาษี ผู้มีรูปสวยเหล่าอื่นเป็นอันมาก ย่อมอยู่ 
ใกล้ทางโดยลำดับ ท่านพึงถามถึงอาศรมของข้าพเจ้ากะท่านพวกนั้นเถิด 
ท่านพวกนั้นจะพาท่านไปในสำนักของข้าพเจ้า. 

[๑๗] ฟินเจ้าก็ไม , หัก นั้าเจ้าก็ไม่ตัก แม้ไฟเจ้าก็ไม่ติด เจ้าอ่อนใจ ซบเซา 
อยู่ทำไมหนอ ดูกรเจ้าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เมื่อก่อนฟินเจ้าก็หัก 
ไฟเจ้าก็ติด แม้ไฟสำหรับผิงเจ้าก็จัดไว้ ตั่งเจ้าก็ตั้ง นั้าเจ้าก็ตักไว้ให้เรา 
วันอื่นๆ เจ้าเป็นผู้ประเสริฐดีอยู่ วันนี้เจ้าไม , หักฟิน ไม่ตักนั้า ไม่ติดไฟ 
ไม่จัดเครื่องบริโภคไว้ ไม่ทักทายเราของอะไรของเจ้าหายไปหรือ หรือ 
ว่าเจ้ามีทุกข์ในใจอะไร. 

[๑๘] ชฎิลผู้ประพฤติพรหมจรรย์มาในอาศรมนึ มีรูปร่างน่าลู น่าชม เอวเล็ก 
เอวบาง ไม , สูงนัก ไม่ตํ่านัก รัศมีสวยงาม มีศรีษะปกคลุมด้วยผมอัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 4 

ดำเป็นเงางาม ไม่มีหนวด บวชไม่นาน มีเครื่องประดับเป็นรูปเชิงบาตร 
อยู่ที่คอ มีปุ่มสองปุ่มงามเปล่งปลั่งดังก้อนทองคำ เกิดดีแล้วที่อก หน้า 
ของชฎิลนั้นน่าดูยิ่งนัก มีกันเจียกจอนห้อยอยู่ที่หูทั้งสองข้าง กันเจียก 
เหล่านั้นย่อมแวววาว เมื่อชฎิลนั้นเดินไปมาสายพันชฎาก็งามแพรวพราว 
เครื่องประดับเหล่าอื่นอีกสี่อย่างของชฎิลนั้น มีสีเขียว เหลือง แดง 
และขาว เมื่อชฎิลนั้นเดินไปมา เครื่องประดับเหล่านั้นย่อมดังกริ่งกร่าง 
เหมือนฝูงนกดึริฏิร้องในเวลาฝนตก ฉะนั้น ชฎิลนั้นไม , ได้คาดเครื่อง 
รัดเอวที่ทำด้วยหญ้าปล้อง ไม , ได้นุ่งผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้ เหมือนของ 
พวกเรา ผ้าเหล่านั้นพันอยู่ที่ระหว่างแข้งงามโชติช่วง ปลิวสะบัดดังสาย 
ฟ้าแลบอยู่ในอากาศ ข้าแต่ท่านพ่อ ชฎิลนั้นมีผลไม้ไม่สุก ไม่มีขั้วติด 
อยู่ที่สะเอวภายใต้นาภี ไม่กระทบกัน กระดกเล่นอยู่เป็นนิตย์อนึ่ง 
ชฎิลนั้นมีชฎาน่าลูยิ่งนัก มีปลายงอนมากกว่าร้อย มีกลิ่นหอม มีศีรษะ 
อันแบ่งด้วยดีเป็นสองส่วน โอ ขอให้ชฎาของเราจงเป็นเช่นนั้นเถิดหนอ 
และในคราวใด ชฎิลนั้นขยายชฎาอันประกอบด้วยสี และกลิ่นในคราว 
นั้น อาศรมก็หอมฟ้งไปเหมือนดอกอุบลเขียวที่ถูกลมรำเพยพัด ฉะนั้น 
ผิวพรรณของชฎิลนั้นน่าดูยิ่งนัก ไม่เป็นเช่นกับผิวพรรณที่กายของข้าพเจ้า 
ผิวกายของชฎิลนั้นถูกลมรำเพยพัดแล้ว ย่อมหอมฟ้งไป ดุจป่าไม้ อัน 
มีดอกบานในฤดูร้อน ฉะนั้น ชฎิลนั้นดีผลไม้อันวิจิตรงามน่าลูลงบน 
พื้นดิน และผลไม้ที่ขว้างไปแล้วย่อมกลับมาสู่มือของเขาอีก ข้าแต่ท่านพ่อ 
ผลไม้นั้นชื่อผลอะไรหนอ อนึ่ง พ่นของชฎิลนั้นน่าลูยิ่งนัก ขาวสะอาด 
เรียบเสมอกันดังสังข์อันขัดดีแล้ว เมื่อชฎิลเปิดปากอยู่ย่อมยังใจให้ผ่อง 
ใส ชฎิลนั้นไม , ได้เคี้ยวผักด้วยพ่นเหล่านั้นเป็นแน่ คำพูดของเขาไม่ 
หยาบคาย ไม่เคลื่อนคลาด ไพเราะ อ่อนหวาน ตรง ไม่ฟ้งซ่าน ไม่คลอน 
แคลน เสียงของเขาเป็นเครื่องฟูใจจับใจดังเสียงนกการเวก นำใจของ 
ข้าพเจ้าให้กำหนัดยิ่งนัก เสียงของเขาหยดย้อย เป็นก้อยคำไม่สะบัด 
สะบึ่ง ไม่ประกอบด้วยเสียงพึมพำ ข้าพเจ้าปรารถนาจะได้เห็นเขาอีก 
เพราะชฎิลนั้นเป็นมิตรของข้าพเจ้ามาก่อน แผลที่ต่อสนิทดีเกลี้ยงเกลา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 5 

ในที่ทั้งปวง ใหญ่ เกิดดีแล้ว คล้ายกับกลีบบัว ชฎิลนั้นให้ข้าพเจ้าคร่อม 
ตรงแผลนั้น แหวกขาเอาแข้งบีบไว้รัศมีซ่านออกจากกายของชฎิลนั้น 
ย่อมเปล่งปลั่งสว่างไสวรุ่งเรือง ดังสายฟ้าอันแลบแปลบปลาบอยู่ใน 
อากาศ ฉะนั้น อนึ่ง แขนทั้งสองของชฎิลนั้นอ่อนนุ่ม มีขนเหมือน 
ขนดอกอัญชัน แม้มือทั้งสองของชฎิลนั้นก็ประกอบด้วยนิ้วมืออันเรียว 
วิจิตรงดงาม ชฎิลนั้นมีอวัยวะไม่ระคาย มีขนไม , ยาว เล็บยาว ปลาย 
เป็นสีแดง ชฎิลนั้นมีรูปงาม กอดรัดข้าพเจ้าด้วยแขนทั้งสองอันอ่อนนุ่ม 
บำเรอให้รื่นรมย์ ข้าแต่ท่านพ่อ มือทั้งสองของชฎิลนั้นอ่อนนุ่มคล้าย 
สำลี งามเปล่งปลั่งพื้นฝ่ามือเกลี้ยงเกลาเหมือนแว่นทอง ชฎิลนั้นกอด 
รัดข้าพเจ้าด้วยมือทั้งสองนั้นแล้ว ไปจากที่นั้ ย่อมทำให้ข้าพเจ้าเร่าร้อน 
ด้วยสัมผัสนั้น ชฎิลนั้นมิได้นำหาบมา มิได้หักพ่นเอง มิได้พ่นต้นไม้ 
ด้วยขวาน แม้มือทั้งสองของชฎิลนั้นก็ไม่มีความกระด้าง หมีได้กัดชฎิล 
นั้นเป็นแผล เธอจึงกล่าวกะข้าพเจ้าว่า ขอท่านช่วยทำให้ข้าพเจ้ามี 
ความสุขเถิด ข้าพเจ้าจึงช่วยทำให้เธอมีความสุข และความสุขก็เกิดมี 
แก , ข้าพเจ้าด้วย ข้าแต่ท่านผู้เป็นพรหม เธอได้บอกข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้า 
มีความสุขแล้ว ก็ที่อันปูลาดด้วยใบเถาย่างทรายของท่านนี้กระจุยกระจาย 
แล้ว เพราะข้าพเจ้าและชฎิลนั้น เราทั้งสองเหน็ดเหนื่อยแล้ว ก็รื่นรมย์ 
กันในนั้า แล้วเข้าสู่กุฏีอันมุงบังด้วยใบไม้บ่อยๆ ข้าแต่ท่านพ่อ วันนี้ 
มนต์ทั้งหลายย่อมไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้าเลย การบูชาไพ่ข้าพเจ้าไม , ชอบ 
ใจเลย แม้การบูชายัญ ในที่นั้นข้าพเจ้าก็ไม , ชอบใจ ตราบใดที่ข้าพเจ้า 
ยังมิได้ , พบเห็นชฎิล ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ข้าพเจ้าจะไม , บริโภคมูล 
ผลาหารของท่านพ่อเลย ข้าแต่ท่านพ่อ แม้ท่านพ่อย่อมรู้เป็นแน่แท้ว่า 
ชฎิลผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ทิศใด ขอท่านพ่อจงพาข้าพเจ้าไปให้ถึงทิศ 
นั้นโดยเร็วเถิด ข้าพเจ้าอย่าได้ตายเสียในอาศรมของท่านเลย ข้าแต่ 
ท่านพ่อ ข้าพเจ้าได้ฟ้งถึงป่าไม้อันวิจิตรมีดอกบาน กึกก้องไปด้วยเสียง 
นกร้อง มีฝูงนกอาศัยอยู่ ขอท่านพ่อช่วยพาข้าพเจ้าไปให้ถึงป่าไม้นั้นโดย 
เร็วเถิด ข้าพเจ้าจะต้องละชีวิตเสียก่อนในอาศรมของท่านพ่อเป็นแน่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 6 

[๑๙] เราไม่ควรให้เจ้าผู้ยังเป็นเด็กเช่นนี้ถึงความกระสันในป่าเป็นโชติรส ที่ 
หมู , คนธรรพ์และเทพอัปสรสัองเสพเป็นที่อยู่อาศัยแห่งฤาษีทั้งหลาย ใน 
กาลก่อน พวกมิตรย่อมมีบ้างไม , มีบ้าง ชนทั้งหลายย่อมทำความรักใน 
พวกญาติและพวกมิตร กุมารใดย่อมไม , รู้ว่า เราเป็นผู้มาแต่ไหน กุมาร 
นี้เป็นผู้ลามก อยู่ในกลางวันเพราะเหตุอะไร มิตรสหายย่อมสนิทกัน 
บ่อยๆ เพราะความอยู่ร่วมกัน มิตรนั้นนั่นแหละย่อมเสื่อมไป เพราะ 
ความไม , อยู่ร่วมของบุรุษที่ไม่สมาคม ถ้าเจ้าได้เห็นพรหมจารีได้พูดกับ 
พรหมจารี เจ้าจักละคุณคือตปธรรมนี้เร็วไว ดุจข้าวกล้าที่สมบูรณ์แล้ว 
เสียไปเพราะนี้ามาก ฉะนั้น หากเจ้าได้เห็นพรหมจารีอีก ได้พูดกับ 
พรหมจารีอีก เจ้าจักละสมณเดชนี้เร็วไว ดุจข้าวกล้าที่สมบูรณ์แล้ว 
เสียไปเพราะนี้ามาก ฉะนั้น ดูกรลูกรัก พวกยักษ์นั้นย่อมเที่ยวไปใน 
มนุษยโลกโดยรูปแปลก ๆ นรชนผู้มีปัญญาไม่พึงคบพวกยักษ์นั้น 
พรหมจารีย่อมฉิบหายไป เพราะความเกาะเกี่ยวกัน. 

จบ นฬินึกาชาดกที่ ๑ 
๒. อุมมาทันตีชาดก 

เสนาบดีถวายนางอุมมาทันตีแด่พระราชา 

[๒๐] ดูกรนายสุนันทสารถี นี่เรือนของใครหนอล้อมด้วยกำแพงสีเหลือง ใคร 
หนอปรากฏอยู่ในที่ไกล เหมือนเปลวไฟอันลุกโพลงอยู่บนเวหาส และ 
เหมือนเปลวไฟบนยอดภูเขา ฉะนั้น ดูกรนายสุนันทสารถี หญิงคนนี้ 
เป็นธิดาของใครหนอ เป็นลูกสะใภ้หรือเป็นภรรยาของใคร ไม่มีผู้หวง 
แหนหรือผัวของนางมีหรือไม , เราถามแล้วขอท่านจงบอกแก่เราโดยเร็ว. 

[๒๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชานิกร ก็ข้าพระองค์ย่อมรู้จักหญิงนั้นพร้อม 
ทั้งมารดา บิดา และสามีของนาง ข้าแต่พระจอมภูมิบาล บุรุษนั้นเป็น 
ผู้ไม่ประมาทในประโยชน์ของพระองค์ทั้งกลางคืนกลางวัน สามีของนาง 
เป็นผู้มีอิทธิพลกว้างขวางและมั่งคั่ง ทั้งเป็นอำมาตย์คนหนึ่งของพระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 7 

ข้าแต่พระราชา หญิงนั้นเป็นภรรยาของอภิปารกเสนาบดี มีชื่อว , าอุมมา 
ทันดี พระเจ้าข้า. 

[๒๒] ดูกรท่านผู้เจริญๆ ชื่อที่มารดาและบิดาตั้งให้หญิงนี้เป็นชื่อเหมาะสมดี 
จริงอย่างนั้นเมื่อนางมองดูเรา ย่อมทำให้เราหลงใหลคล้ายคนน้า. 

[๒๓] ในคืนเดือนเพ็ญ นางผู้มีนัยน์ตาชะม้ายคล้ายเนื้อทราย ร่างกายมีสีเหมือน 
ดอกปุฌฑริกนั่งอยู่ใกล้หน้าต่าง ในคืนนั้น เราได้เห็นนางนุ่งห่มผ้าสีแดง 
เหมือนเท้านกพิราบ สำคัญว่าพระจันทร์ขึ้นสองดวง คราวใด นางมี 
หน้ากว้าง ขาวสะอาด ประเล้าประโลมอยู่ด้วยอาการอันงดงาม ชะม้อย 
ชะน้ายชำเลืองดูเรา ดังจะปล้นเอาดวงใจของเราไปเสียเลย เหมือนนาง 
กินนรเกิดบนภูเขาในป่า ฉะนั้น ก็คราวนั้นนางผู้พริ้งเพรา มีตัวเป็นสีทอง 
สวมกุณฑลแก้วมณี ผ้านุ่งผ้าห่มท่อนเดียวชำเลืองดูเราประดุจนางเนื้อ 
ทรายมองดูนายพราน ฉะนั้น เมื่อไรหนอ นางผู้มีเล็บแดง มีขนงาม มี 
แขนนุ่มนิ่มลูบไล้ด้วยแก่นจันทน์ มีนิ้วมือกลมเกลี้ยง มีกระบวนชดช้อย 
งามตั้งแต่ศีรษะจักได้ยั่วยวนเรา เมื่อไรหนอ ธิดาของท่านเศรษฐีติรีวัจฉะ 
ผู้มีทับทรวงอันกระทำด้วยข่ายทอง เอวกลมชักกอดรัดเราด้วยแขนทั้ง 
สองอันนุ่มนิ่ม ประดุจเถาย่านทรายรวบรัดต้นไม้ที่เกิดในป่าใหญ่ ฉะนั้น 
เมื่อไรหนอ นางผู้มีผิวงามแดงดังนั้าครั่ง มีถันเป็นปริมณฑลดังฟองนั้า 
มีอวัยวะฉาบด้วยผิวหนังเปล่งปลั่งดังดอกปุฌฑริก ชัดจรดปากด้วยปาก 
กะเรา เหมือนดังนักเลงสุราจรดจอกสุราให้แก , นักเลงสุรา ฉะนั้น ใน 
กาลใด เราได้เห็นนางผู้มีร่างกายทุกส่วนอันน่ารื่นรมย์ใจยืนอยู่ ในกาล 
นั้น เราไม , รู้สึกอะไรๆ แก่จิตของตนเลย เราได้เห็นนางอุมมาทันดีผู้ 
สวมสอดกุณฑลมณีแล้ว นอนไม , หลับทั้งกลางวันและกลางคืน เหมือน 
แพ้ข้าศึกมาตั้งพันครั้ง ล้าน้าวสักกะพึงประทานพรให้แก , เรา ขอให้เรา 
พึงได้พรนั้นเถิด อภิปารกเสนาบดีพึงรื่นรมย์อยู่กับนางอุมมาทันตีศึน 
หนึ่งหรือสองคืน ต่อจากนั้นพระเจ้าสึวิราชพึงได้รื่นรมย์น้าง. 

[๒๔] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นภูตบดี เมื่อข้าพระองค์นมัสการเทวดาทั้งหลายอยู่ 
เทวดามาบอกเนื้อความนี้แก , ข้าพระองค์ว่า พระทัยของพระราชาใฝ่ฟินใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 8 

นางอุบมาทันตี ข้าพระองค์ขอถวายนางแด่พระองค์ ขอพระองค์จงให้ 
นางบำเรอเถิด ฯ 

[๒๕] ก็เราพึงพรากเสียจากบุญและไม , เป็นเทวดา อนึ่ง คนพึงรู้ความชั่วของ 
เรานี้และเมื่อท่านให้นางอุมมาทันตีภรรยาที่รักแล้วไม , เห็นนาง ความ 
แค้น , ใจอย่างร้ายแรงจะพึงมีแก่ท่าน. 

[๒๖] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชานิกร ประชาชนแม้ทั้งสิ้นนอกจากข้าพระ 
บาทและพระองค์ ไม่พึงรู้กรรมที่ท่ากัน ข้าพระบาทยอมถวายนาง 
อุมมาทันตีแก , พระองค์ พระองค์จงทรงอภิรมย์อยู่กับนางเต็มพระหฤทัย 
ปรารถนาแล้ว จงทรงสลัดเสีย. 

[๒๗] มนุษย์ใดผู้กระทำกรรมอันลามก มนุษย์นั้นย่อมสำคัญว่าคนอื่นไม , รู้การ 
กระทำนี้ เพราะว่านรชนเหล่าใดประกอบแล้วบนพื้นปฐพี นรชน 
เหล่านั้นย่อมเห็นการกระทำนี้คนอื่นใครเล่าในแผ่นดินนี้ทั้งโลกพึงเชื่อ 
ท่านหรือว่า นางอุมมาทันตีไม่เป็นที่รักแห่งเรา เมื่อท่านให้นางอุมมา 
ทันตีภรรยายอดรักแล้ว ไม , เห็นนางภายหลัง ความคับแค้นใจอย่างร้าย 
แรงจะพึงมีแก่ท่าน. 

[๒๘] ข้าแต่พระจอมประชาชน นางอุมมาทันตีนั้นเป็นที่รักของข้าพระบาทโดย 
แท้ ข้าแต่พระภูมิบาล นางไม่เป็นที่รักของข้าพระบาทก็หาไม่ ขอความ 
เจริญจงมีแด'พระองค์ เชิญพระองค์เสด็จไปหานางอุมมาทันตีเถิด เหมือน 
ดังราชสีห์เข้าสู่ถํ้าสิลา ฉะนั้น. 

[๒๙] นักปราชญ์ทั้งหลายถูกความทุกข์ของตนบีบคั้นแล้ว ย่อมไม , ละกรรมที่มี 
ผลเป็นสุข แม้จะเป็นผู้หลงมัวเมาด้วยความสุข ก็ย่อมไม , ประพฤติบาป 
กรรม. 

[๓๐] ก็พระองค์เป็นทั้งพระมารดาพระบิดา เป็นผู้เลี้ยงดู เป็นเจ้านาย เป็น 
ผู้พอกเลี้ยง และเป็นเทวดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์พร้อมด้วยบุตร 
และภรรยาเป็นทาสของพระองค์ ขอพระองค์ทรงบริโภคกามตามความ 
สุขเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 9 

[๓๑] ผู้ใดย่อมทำบาปด้วยความสำคัญว่า เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และครั้นกระทำ 
แล้วก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อชนเหล่าอื่น ผู้นั้นย่อมไม่เป็นอยู่ตลอดอายุยืนยาว 
เพราะกรรมนั้น แม้เทวดาก็มองดูผู้นั้นด้วยนัยน์ตาอันเหยียดหยาม. 

[๓๒] ชนเหล่าใดตั้งอยู่ในธรรม ย่อมรับทานที่เป็นของผู้อื่นอันเจ้าของมอบให้ 
แล้ว ชนเหล่านั้นเป็นผู้รับด้วย เป็นผู้ให้ในทานนั้นด้อย ได้ชื่อว่าทำ 
กรรมอันมีผลเป็นสุขในเพราะทานนั้นแท้จริง. 

[๓๓] คนอื่นใครเล่าในแผ่นดินทั้งโลก จะพึงเชื่อท่านหรือว่า นางอุมมาทันตี 
ไม่เป็นที่รักของเรา เมื่อท่านให้นางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแล้ว ไม่ 
เห็นนางภายหลัง ความคับแค้นใจอย่างร้ายแรงจะพึงมีแก่ท่าน. 

[๓๔] ข้าแต่พระจอมประชาชน นางอุมมาท้นตีนั้นเป็นที่รักของข้าพระบาท 
โดยแท้ ข้าแต่พระภูมิบาล นางไม่เป็นที่รักของข้าพระบาทก็หาไม่ 
ข้าพระบาทยอมถวายนางอุมมาทันตีแก , พระองค์ พระองค์จงทรงอภิรมย์ 
อยู่กับนางเต็มพระหฤทัยปรารถนาแล้ว จงทรงสลัดเสีย. 

[๓๕] ผู้ใดก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นด้วยทุกข์ของตน หรือก่อความสุขของตนด้วย 
ความสุขของผู้อื่น ผู้ใดรู้อย่างนีวำ ความสุขและความทุกข์ของเรานีก็ 
เหมือนของผู้อื่น ผู้นั้นชื่อว่ารู้ธรรม ฯ 

[๓๖] คนอื่นใครเล่าในแผ่นสินทั้งโลก จะพึงเชื่อท่านหรือว่านางอุมมาทันตี 
ไม่เป็นที่รักของเรา เมื่อท่านให้นางอุมมาทันตีภรรยายอดรักแล้ว ไม , เห็น 
นางภายหลัง ความคับแค้นใจอย่างร้ายแรงจะพึงมีแก่ท่าน 

[๓๗] ข้าแต่พระองค์ผู้จอมประชาชน พระองค์ย่อมทรงทราบว่า นางอุมมาทันตี 
นี้เป็นที่รักของข้าพระบาท ข้าแต่พระจอมภูมิบาล นางนั้นไม่เป็นที่รัก 
ของข้าพระบาทก็หาไม่ ข้าพระบาทขอถวายสิ่งอันเป็นที่รักแก่พระองค์ 
ด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ผู้ให้สิ่งอันเป็นที่รัก 
ย่อมได้สิ่งอันเป็นที่รัก. 

[๓๘] เรานั้นจักฆ่าตนอันมีกามเป็นเหตุโดยแท้ เราไม , อาจฆ่าธรรมด้วยอธรรม 
ได้เลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 10 

[๓๙] ข้าแต่พระจอมประชาชน ผู้แกล้วกล้ากว่านรชน ผู้ประเสริฐ ล้าพระองค์ 
ไม่ต้องพระประสงค์นางอุมมาทันตี ผู้เป็นของข้าพระบาทไซร้ ข้าพระบาท 
จะสละนางในท่ามกลางชนทั้งปวง พระองค์พึงรับสั่งให้นำนางผู้พ้นจาก 
ข้าพระบาทแล้วมาจากที่นั้นเถิด พระเจ้าข้า. 

[๔๐] ดูกรอภิปารกเสนาบดีผู้กระท่าประโยชน์ ถ้าท่านจะสละนางอุมมาทันตี 
ผู้หาประโยชน์มิไต้ เพื่อสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน ความค่อนว่า 
อย่างใหญ่หลวงจะพึงมีแก , ท่าน อนึ่ง แม้การใส่ร้ายในพระนครก็จะพึง 
มีแก่ท่าน. 

[๔๑] ข้าแต่พระจอมภูมิบาล ข้าพระบาทจักอดกลั้นความค่อนว่าคำนินทา คำ 
สรรเสริญ และคำติเตียนทั้งหมด ความค่อนว่าเป็นต้นนั้นจงตกอยู่แก่ข้า 
พระบาท ข้าแต่พระจอมแห่งชนชาวสีพี ขอพระองค์ทรงบริโภคกามตาม 
ความสำราญเถิด ผู้ใดไม , ถือเอาความนินทา ความสรรเสริญ ความ 
ติเตียน และแม้การบูชา สิริและปัญญาย่อมปราศไปจากผู้นั้น เหมือน 
ดังนั้าฝนปราศ 1 ไปจากดอน ฉะนั้น ข้าพระบาทชักยอมรับความทุกข์ความ 
สุข สิ่งที่ล่วงธรรมดาและความคับแค้นใจทั้งหมดเพราะเหตุแห่งการสละ 
นี้ด้วยอก เหมือนดังแผ่นดินรองรับสิ่งของทั้งของคนมั่นคงและคนสะดุ้ง 
ฉะนั้น. 

[๔๒] เราไม่ปรารถนาสิ่งที่ล่วงธรรมดา ความคับแค้นใจและความทุกข์ของชน 
เหล่าอื่น เราแม้ผู้เดียวชักเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม ไม่ยังประโยชน์หน่อย 
หนึ่งให้เสื่อม ข้ามภาระนี้ไป. 

[๔๓] ข้าแต่จอมประชาชน บุญกรรมย่อมให้เข้าถึงสวรรค์ พระองค์อย่าได้ทรง 
ท่าอันตรายแก , ข้าพระบาทเสียเลย ข้าพระบาทมีใจเลื่อมใสขอถวายนาง 
อุมมาทันตีแด่พระองค์ ดังพระราชาทรงประทานทรัพย์สำหรับบูชายัญ 
แก , พราหมณ์ทั้งหลาย ฉะนั้น. 

[๔๔] ท่านเป็นผู้เกื้อกูลแก่เราในการกระทำประโยชน์แน่แพ้ นางอุมมาทันตี 
และท่านเป็นสหายของเรา เทวดาและพรหมทั้งหมดเห็นความชั่วอันเป็น 
ไปในภายหน้า พึงติเตียนได้ 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค๒ - หน้าที่ 11 

[๔๕]ข้าแต่พระเจ้าสีวิราชชาวนิคมและชาวชนบททั้งหมดไม , พึงคัดค้าน 
กรรมอันเป็นธรรมนั้นเลย ข้าพระบาทขอถวายนางอุมมาทันตีแก่พระองค์ 
พระองค์จงทรงอภิรมย์อยู่กับนางเต็มพระหฤทัยปรารถนาแล้ว จงทรง 
สลัดเสีย. 

[๔๖] ท่านเป็นผู้เกื้อกูลแก , เราในการทำประโยชน์แน่แท้ นางอุมมาทันตีและ 
ท่านเป็นสหายของเรา ธรรมของสัตบุรุษที่ประกาศดีแล้ว ยากที่จะละ 
ได้ เหมือนเขตแดนของสมุทรฉะนั้น. 

[๔๗] ข้าแต่พระราชา พระองค์เป็นผู้ควรของคำนับของข้าพระองค์ เป็นผู้หวัง 
ประโยชน์เกื้อกูล เป็นผู้ทรงไว้ เป็นผู้ประทานความสุข และทรงรักษา 
ความปรารถนาไว้ ยัญที่บูชาในพระองค์ย่อมมีผลมาก ขอพระองค์ทรง 
รับนางอุมมาทันตีตามความปรารถนาของข้าพระองค์เถิด. 

[๔๘] ดูกรอภิปรารกเสนาบดีผู้เป็นบุตรแห่งท่านผู้กระท่าประโยชน์ ท่านได้ 
ประพฤติแล้วซึ่งธรรมทั้งปวงแก่เราโดยแท้ นอกจากท่าน มนุษย์อื่นใคร 
เล่าหนอจักเป็นผู้กระทำความสวัสดีในเวลาอรุณขึ้น ในชีวโลกนี้. 

[๔๙] พระองค์เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้เยี่ยม พระองค์ทรงดำเนินโดยธรรม ทรง 
รู้แจ้งธรรม มีพระปัญญาดี ขอพระองค์ผู้อันธรรมคุ้มครองแล้วจงทรง 
พระชนม์ยั่งยืนนาน ข้าแต่พระองค์ผู้รักษาธรรม ขอพระองค์โปรดแสดง 
ธรรมแก , ข้าพระองค์เถิด. 

[๕๐] ดูกรอภิปารกเสนาบดี เชิญท่านพึงคำของเราเถิด เราชักแสดงธรรมที่ 
สัตบุรุษสัองเสพแก่ท่าน พระราชาชอบใจธรรมจึงจะดีงาม นรชนผู้มี 
ความรู้รอบจึงจะดีงาม ความไม่ประทุษร้ายต่อมิตรเป็นความดี การไม่ 
กระท่าบาปเป็นสุข มนุษย์ทั้งหลายพึงอยู่เป็นสุข ในแว่นแคว้นของพระ 
ราชาผู้ไม , ทรงกริ้วโกรธ ทรงตั้งอยู่ในธรรม เหมือนเรือนของตนอันมีร่ม 
เงาเย็นฉะนั้น เราย่อมไม , ชอบใจกรรมที่ท่าด้วยความไม่พิจารณาอันเป็น 
กรรมไม่ดีนั้นเลย แม้พระราชาเหล่าใดทรงทราบแล้วไม , ทรงท่าเอง เรา 
ชอบใจกรรมของพระราชาเหล่านั้น ขอท่านจงพึงอุปมาของเราต่อไปนี้ถ้า 
เมื่อฝงโคว่ายข้ามฟากไปอย่ โคผ้นำฝงว่ายไปคด โคทั้งหมดนั้นก็ว่ายไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 12 

คด ในเมื่อโคนำฝูงว่ายคด ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น ผู้ใดได้รับยกย่อง 
ว่าเป็นผู้ประเสริฐ ถ้าผู้นั้นประพฤติอธรรมจะป่วยกล่าวไปไยถึงประชาชน 
นอกนี้ รัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นทุกข์ ถ้าพระราชาไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรม 
เมื่อฝูงโคว่ายข้ามไปอยู่ ถ้าโคผู้นำฝูงว่ายไปตรง โคทั้งหมดนั้นก็ว่ายไป 
ตรง ในเมื่อโคนำฝูงว่ายไปตรง ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น ผู้ใดได้รับ 
ยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม จะป่วยกล่าวไปไยถึง 
ประชาชนนอกนี้รัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นสุข ถ้าพระราชาทรงตั้งอยู่ใน 
ธรรม ดูกรอภิปารกเสนาบดี เราไม่พึงปรารถนาเพื่อความเป็นเทวดา 
และเพื่อครอบครองแผ่นดินทั้งหมดนี้โดยอธรรม รัตนะอย่างใดอย่าง 
หนึ่งคือ โค ทาส เงิน ผ้า และจันทน์เทศ มีอยู่ในมนุษย์นี้เราจะไม่ 
ประพฤติผิดธรรมเพราะความปรารถนารัตนะเหล่านั้น บุคคลไม่พึงประ 
พฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งสมบัตินั้น เป็นต้นว่า ม้า หญิง แก้วมณี 
หรือแม้พระจันทร์และพระอาทิตย์ที่รักษาอยู่ เราเป็นผู้องอาจ เกิดใน 
ท่ามกลางแห่งชาวสีพีทั้งหลาย ฉะนั้น เราจะไม่ประพฤติผิดธรรมเพราะ 
เหตุแห่งสมบัตินั้น เราจะเป็นผู้นำ จะเป็นผู้เกื้อกูล เป็นผู้เฟิองฟูปกครอง 
แว่นแคว้น จักเป็นผู้เคารพธรรม ของชาวสีพี จะเป็นผู้คิดค้นซึ่ง 
ธรรม เพราะฉะนั้น เราจะไม่เป็นไปในอำนาจแห่งจิตของตน 
[๕๑] ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์ทรงประพฤติธรรมอันไม่มีความฉิบหาย 
เป็นแดนเกษมอยู่เป็นนิจแน่แท้ พระองค์จักดำรงราชสมบัติอยู่ยั่งยืน 
นาน เพราะพระปัญญาของพระองค์เป็นเช่นนั้น พระองค์ไม่ทรงประมาท 
ธรรมใด ข้าพระองค์ขออนุโมทนาธรรมนั้นของพระองค์ กษัตริย์ผู้เป็น 
อิสระทรงประมาทธรรมแล้ว ย่อมเคลื่อนจากรัฐ ข้าแต่พระมหากษัตริย์ 
ขัตติยราช ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในพระชนนีและพระชนก 
ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจักเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์จงทรง 
ประพฤติธรรมในพระราชบุตรและพระมเหสี ครั้นทรงประพฤติธรรม 
ในโลกนี้แล้วจักเสด็จสู่สวรรค์ ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในมิตร 
และอำมาตย์...ในราชพาหนะและทะแกล้วทหาร -..ในม้านและนิคม ... 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 13 

ในแว่นแคว้นและชนบท ...ในสมณะและพราหมณ์...ในเนื้อและนก 
ทั้งหลาย -.. ครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจักเสด็จสู่สวรรค์ 
ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์จงประพฤติธรรมเถิด เพราะว่าธรรม 
ที่ประพฤติแล้วย่อมนำสุขมาให้ ครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลก 
นี้แล้ว จักเสด็จสู่สวรรค์ ข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงทรง 
ประพฤติธรรมเถิด ด้วยว่าพระอินทร์ เทวดา พร้อมทั้งพรหม เป็นผู้ 
ถึงทิพยสถานเพราะธรรมที่ประพฤติแล้ว ข้าแต่พระราชา พระองค์อย่า 
ทรงประมาทธรรมเลย. 

จบ อุมมาทันตีชาดกที่ ๒ 
๓. มหาโพธิชาดก 
ว่าด้วยปฏิปทาของผู้นำ 

[๕๒] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ เพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงรีบร้อนถือเอาไม้เท้า 
หนังเสือ ร่ม รองเท้า ไม้ขอ บาตร และผ้าพาด ท่านปรารถนาจะไป 
ยังทิศไหนหนอ. 

[๕๓]ตลอด๑๒ปีที่อาตมภาพอยู่ในสำนักของมหาบพิตรนี้ อาตมภาพมิได้รู้ 
สึกถึงเสียงที่สุนัขเหลืองมันคำรามด้วยหูเลย ดูกรพระองค์ผู้เป็นใหญ่ 
เพราะมหาบพิตรพร้อมด้วยพระมเหสีปราศจากความเชื่อลือในเขา มาทรง 
เชื่อพิงอาตมภาพ มันจึงแยกเขี้ยวขาวเห่าอยู่ คล้ายกับว่าไม , เคยรู้จัก 
กัน ฉะนั้น. 

[๕๔] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ โทษที่ข้าพเจ้าทำแล้วนั้น จริงตามที่ท่านกล่าว ข้าพเจ้า 
นี้ย่อมเลื่อมใสยิ่งนัก ขอท่านจงอยู่เถิด อย่าเพิ่งไปเสียเลย ท่านพราหมณ์ 

[๕๕] เมื่อก่อนข้าวสุขขาวล้วน ภายหลังก็มีสิ่งอื่นเจือปน บัดนี้แดงล้วน 
เวลานี้เป็นเวลาสมควรที่อาตมภาพจะหลีกไป อนึ่ง เมื่อก่อนอาสนะมี 
ในภายใน ต่อมามีในท่ามกลาง ต่อมามีข้างนอก ต่อมาก็จะลูกขับไล่ 
ออกจากพระราชนิเวศน์อาตมภาพจะขอไปเสียเองละ บุคคลไม่ควร 
คบหาคนที่ปราศจากศรัทธา เหมือนบ่อที่ไม่มีนี้า ฉะนั้น ล้าแม้บุคคล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 14 

จะพึงขุดบ่อนํ้านั้น บ่อนั้นก็จะมีนั้าที่มีกลิ่นโคลนตม บุคคลควรคบคน 
ที่เลื่อมใสเท่านั้น ควรเว้นคนที่ไม , เลื่อมใส ควรเข้าไปนั่งใกล้คนที่ 
เลื่อมใส เหมือนคนผู้ต้องการนั้าเข้าไปหาห้วงนั้า ฉะนั้น ควรคบคนผู้ 
คบด้วย ไม , ควรคบคนผู้ไม่คบด้วย ผู้ใดไม , คบคนผู้คบด้วย ผู้นั้นชื่อ 
ว่ามีธรรมของอสัตบุรุษ ผู้ใดไม่คบคนผู้คบด้วย ไม , ซ่องเสพคนผู้ซ่อง 
เสพด้วย ผู้นั้นแล เป็นมนุษย์ชั่วช้าที่สุด เหมือนลิง ฉะนั้น มิตร 
ทั้งหลายย่อมแหนงหน่ายกันด้วยเหตุ ๓ ประการนี้คือ ด้วยการคลุกคลี 
กันเกินไป ๑ ด้วยการไม , ไปมาหากัน ๑ ด้วยการขอในเวลาไม่สมควร ๑ 
เพราะฉะนั้น บุคคลจึงไม่ควรไปมาหากันให้พรํ่าเพรื่อนัก ไม่ควรเหิน 
ห่างไปให้เนิ่นนาน และควรขอสิ่งที่ควรขอตามเหตุกาลที่สมควร ด้วย 
อาการอย่างนี้มิตรทั้งหลายจึงจะไม , แหนงหน่ายกัน คนที่รักกันย่อม 
ไม่เป็นที่รักกันได้เพราะการอยู่ร่วมกันนานเกินควร อาตมภาพมิได้เป็น 
ที่รักของมหาบพิตรมาก่อน เพราะฉะนั้น อาตมภาพจึงขอลาพระองค์ 
ไปก่อนละ. 

[๕๖] ล้าพระคุณเจ้าไม่รับอัญชลี ของสัตว์ผู้เป็นบริวารมาอ้อนวอนอยู่อย่างนี้ 
ไม่กระทำตามคำขอร้องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนพระคุณเจ้า ขอ 
พระคุณเจ้าโปรดกลับมาเยี่ยมอีก. 

[๕๗] ดูกรมหาบพิตรผู้ผดุงรัฐ ถ้าเมื่อเราทั้งหลายอยู่อย่างนี้อันตรายจักไม , มี 
แม้ไฉนเราทั้งหลายพึงเห็นการล่วงไปแห่งวันและคืนของมหาบพิตรและ 
ของอาตมภาพ. 

[๕๘] ล้าถ้อยคำของท่านเป็นไปตามคติที่ดีและตามสุภาพ สัตว์กระทำกรรมที่ไม่ 
ควรทำม้าง ที่ควรทำม้าง เพราะความไม่ใคร่ในกรรมที่สัตว์กระทำ สัตว์ 
อะไรในโลกนี้จะเปือนด้วยบาปเล่า ถ้าเนื้อความแห่งภาษิตของท่านนั้น 
เป็นอรรถเป็นธรรมและเป็นถ้อยคำงาม ไม , ชั่วช้า ถ้าถ้อยคำของท่านเป็น 
ความจริง ลิงก็เป็นอันเราฆ่าดีแล้ว ถ้าท่านรู้ความผิดแห่งวาทะของตน 
ก็จะไม่พึงติเตียนเราเลย เพราะว่าวาทะของท่านเป็นเช่นนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 15 

[๕๙] ถ้าว่าพระเป็นเจ้าสร้างชีวิต สร้างฤทธี้สร้างความพินาศ สร้างกรรมดี 
และกรรมชั่ว ให้แก่โลกทั้งหมดไซร้ บุรุษผู้กระทำตามคำสั่งของพระ 
เป็นเจ้าก็ย่อมทำบาปได้ พระเป็นเจ้าย่อมเข้อนด้วยบาปนั้นเอง ถ้า 
เนื้อความแห่งภาษิตของท่านเป็นอรรถเป็นธรรม ... เพราะว่าวาทะท่านเป็น 
เช่นนั้น. 

[๖๐] ถ้าสัตว์ย่อมเข้าถึงสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งกรรมที่กระทำไว้แล้วใน 
ปางก่อน กรรมเก่าที่กระทำไว้แล้ว เขาย่อมเปลื้องหนี้นั้นได้ ทางพ้นจาก 
หนี้เก่ามีอยู่ ใครเล่าในโลกนี้จะเข้อนด้วยบาป ถ้าเนื้อความแห่งภาษิต 
ของท่าน เป็นอรรถเป็นธรรม ... เพราะว่าวาทะของท่านเป็นเช่นนั้น. 

[๖๑] รูปของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเป็นอยู่ได้เพราะอาศัยธาตุ ๔ เท่านั้น ก็รูปเกิด 
จากสิ่งใด ย่อมเข้าถึงในสิ่งนั้นอย่างเดิม ชีพย่อมเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้น 
ละไปแล้วย่อมพินาศในโลกหน้า โลกนี้ขาดสูญ เมื่อโลกขาดสูญอยู่ 
อย่างนี้ ชนเหล่าใดทั้งที่เป็นพาลทั้งที่เป็นบัณฑิต ชนเหล่านั้นย่อม 
ขาดสูญทั้งหมด ใครเล่าในโลกนี้จะเข้อนด้วยบาป ถ้าเนื้อความแห่ง 
ภาษิตของท่านเป็นอรรถเป็นธรรม ... เพราะว่าวาทะของท่านเป็นเช่นนั้น. 

[๖๒] อาจารย์ทั้งหลายผู้มีวาทะว่า การฆ่ามารดาบิดา เป็นกิจที่ควรท่า ได้ 
กล่าวไว้แล้วในโลก พวกคนพาลผู้สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต พึงฆ่ามารดา 
บิดา พึงฆ่าพี่ ฆ่าน้อง ฆ่าบุตร และภรรยา ถ้าประโยชน์เช่นนั้นพึงมี. 

[๖๓] บุคคลพึงนั่งหรือนอนที่ร่มไม้ใด ไม่ควรหักกิ่งไม้นั้น เพราะว่าผู้ประทุษ 
ร้ายมิตรเป็นคนเลวทราม ถ้าเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นก็ควรถอนไปแม้ 
ทั้งราก แม้ประโยชน์ที่จะมีต่อเรามาก วานรเป็นอันเราฆ่าดีแล้ว ถ้า 
เนื้อความแห่งภาษิตของท่านเป็นอรรถเป็นธรรม ... เพราะวาทะของท่าน 
เป็นเช่นนั้น. 

[๖๔] บุรุษผู้มีวาทะว่าหาเหตุมิได้ ๑ ผู้มีวาทะว่าพระเจ้าสร้างโลก ๑ ผู้มี-วาทะ 
ว่าสุขและทุกข์เกิดเพราะกรรมที่ท่ามาก่อน ๑ ผู้มีวาทะว่าขาดสูญ ๑ 
คนที่มีวาทะว่าฆ่าบิดามารดาเป็นกิจที่ควรท่า ๑ ทั้ง ๕ คนนั้เป็นอสัต 
บรษ เป็นคนพาล แต่มีความสำศัฌว่าตนเป็นบัณฑิตในโลก คนเช่นนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 16 

พึงกระทำบาปเองก็ได้ พึงชักชวนผู้อื่นให้กระทำก็ได้ ความคลุกคลีด้วย 
อสัตบุรุษมีทุกข์เป็นที่สุด มีผลเผ็ดร้อนเป็นกำไร. 

[๖๕] ในปางก่อน นกยางตัวหนึ่งมีรูปเหมือนแกะ พวกแกะไม่รังเกียจ เข้า 
ไปยังฝูงแกะ ฆ่าแกะทั้งตัวเมียตัวผู้ ครั้นฆ่าแล้ว ก็บินหนีไปด้วยอาการ 
อย่างใด สมณพราหมณ์บางพวกก็มีอาการเหมือนอย่างนั้น กระทำการ 
ปิดบังตัว เที่ยวหลอกลวงมนุษย์ บางพวกประพฤติไม , กินอาหาร บาง 
พวกนอนบนแผ่นดิน บางพวกทำกริยาขัดถูธุลีในตัว บางพวกตั้งความ 
เพียรเดินกระโหย่ง บางพวกงดกินอาหารชั่วคราว บางพวกไม่ดื่มนั้า 
เป็นผู้มีอาจาระเลวทราม เที่ยวพูดอวดว่าเป็นพระอรหันต์ คนเหล่านี้ 
เป็นอสัตบุรุษ เป็นคนพาลแต่มีความสำคัญว่าตนเป็นบัณฑิต คนเช่นนั้น 
พึงกระทำบาปเองก็ได้ พึงชักชวนผู้อื่นให้กระทำก็ได้ ความคลุกคลีด้วย 
อสัตบุรุษมีทุกข์เป็นที่สุด มีผลเผ็ดร้อนเป็นกำไร พวกคนที่กล่าวว่าความ 
เพียรไม่มี และพวกที่กล่าวหาเหตุติเตียนการกระทำของผู้อื่นบ้าง กล่าว 
สรรเสริญการกระทำของตนบ้าง และพูดเปล่าๆ บ้าง คนเหล่านี้เป็น 
อสัตบุรุษ เป็นคนพาล แต่มีความสำคัญตนว่า เป็นบัณฑิต คนเช่นนั้น 
พึงกระทำบาปเองก็ได้ พึงชักชวนให้ผู้อื่นกระทำก็ได้ ความคลุกคลีด้วย 
อสัตบุรุษมีทุกข์เป็นที่สุด มีผลเผ็ดร้อนอันเป็นกำไร ก็ถ้าความเพียรไม , 

พึงมี กรรมดีกรรมชั่วไม่มีไซร้ พระราชาก็จะไม่ทรงชุบเลี้ยงพวกช่างไม้ 
แบ้นายช่างก็ไม่พึงกระทำยนต์ทั้งหลาย แต่เพราะความเพียรมีอยู่ กรรม 
ดีกรรมชั่วมีอยู่ ฉะนั้น นายช่างพึงกระทำยนต์ทั้งหลาย พระราชาก็ทรง 
ชุบเลี้ยงนายช่าง ถ้าฝนไม่ตก นั้าค้างไม่ตกตลอดร้อยปี โลกนี้ก็พึงขาด 
สูญ หมู , สัตว์ก็พึงพินาศ แต่เพราะฝนก็ตกและนั้าล้างก็ยังโปรยอยู่ 
ฉะนั้น ข้าวกล้าจึงสุกและเลี้ยงชาวเมืองให้ดำรงอยู่ได้นาน ล้าเมื่อฝูงโค 
ข้ามฟากไปอยู่ โคผู้นำฝูงไปคด เมื่อมีโคผู้นำฝูงไปคด โคทั้งหมดนี้ก็ย่อม 
ไปคด ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผู้ใดได้รับยกย่องว่าเป็น 
ผู้ประเสริฐสุด ล้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม จะป่วยกล่าวไปไยถึงประ 
ชาชนนอกนี้ชาวเมืองทั้งปวงย่อมอย่เป็นทกข์ ถ้าพระราชาไม่ทรงดำรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 17 

อยู่ในธรรม ถ้าเมื่อฝูงโคข้ามฟากไปอยู่ โคผู้นำฝูงไปตรง เมื่อมีโคผู้นำฝูง 
ไปตรง โคทั้งหมดนั้นก็ไปตรง ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ผู้ใดได้รับสมมติว่าเป็นผู้ประเสริฐสุด ถ้าแม้ผู้นั้นประพฤติเป็นธรรม ไม่ 
จำต้องกล่าวถึงประชาชนนอกนี้ชาวเมืองทั้งปวงย่อมอยู่เป็นสุข ถ้าพระ 
ราชาทรงดำรงอยู่ในธรรม เมื่อต้นไม้ใหญ่มีผล ผู้ใดเก็บผลดิบมา ผู้นั้น 
ย่อมไม , รู้รสแห่งผลไม้นั้น ทั้งพืชพันธุ แห่งต้นไม้นั้นก็ย่อมพินาศ รัฐ 
เปรียบด้วยต้นไม้ใหญ่ พระราชาใดทรงปกครองโดยไม่เป็นธรรม พระ 
ราชานั้นย่อมไม , รู้จักรสแห่งรัฐนั้น และรัฐของพระราชานั้นก็ย่อม 
พินาศ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีผล ผู้ใดเก็บเอาผลสุกๆ มา ผู้นั้นย่อมรู้รส 
แห่งผลไม้นั้น และพืชพันธุแห่งต้นไม้นั้นก็ไม , พินาศ รัฐเปรียบด้วย 
ต้นไม้ใหญ่ พระราชาใดปกครองโดยธรรม พระราชานั้นย่อมทรงทราบ 
รสแห่งรัฐนั้น และรัฐของพระราชานั้นก็ไม , พินาศ อนึ่ง ขัตติยราช 
พระองค์ใด ทรงปกครองชนบทโดยไม่เป็นธรรม ข้ตดึยราชพระองค์นั้น 
ย่อมคลาดจากโอชะทั้งปวง อนึ่ง พระราชาพระองค์ใด ทรงเบียดเบียน 
ชาวนิคมผู้ประกอบการซื้อขาย กระทำการถวายโอชะและพลีกรรม 
พระราชาพระองค์นันย่อมคลาดจากส่วนพระราชทรัพย์ พระราชาพระองค์ 
ใด ทรงเบียดเบียนนายพรานผู้รู้เขตแห่งการประหารอย่างดี และเบียด 
เบียนทหารผู้กระทำความชอบในสงคราม เบียดเบียนอำมาตย์ผู้รุ่งเรือง 
พระราชาพระองค์นั้นย่อมคลาดจากพลนิกาย อนึ่ง กษัตริย์ผู้ไม , ประพฤติ 
ธรรม เบียดเบียนบรรพชิตผู้แสวงหาคุณ ผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ 
กษัตริย์พระองค์นั้นย่อมคลาดจากสวรรค์อนึ่ง พระราชาผู้ไม , ดำรงอยู่ 
ในธรรม ฆ่าพระชายาผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมได้ประสบเหตุแห่งทุกข์ 
อย่างหนัก และย่อมผิดพลาดด้วยพระราชบุตรทั้งหลาย พระราชาพึง 
ประพฤติธรรมในชาวชนบท ชาวนิคม พลนิกาย ไม , พึงเบียดเบียน 
บรรพชิต พึงประพฤติสมํ่าเสมอในพระโอรสและพระชายา พระราชาผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 18 

เป็นภูมิบดีเช่นนั้น เป็นผู้ปกครองบ้านเมือง ไม , ทรงพิโรธ ย่อมทรงทำ 
ให้ผู้อยู่ใกล้เคียงหวั่นไหว เหมือนพระอินทร์ผู้เป็นเจ้าแห่งอสูร ฉะนั้น. 

จบ มหาโพธิชาดกที่ ๓ 

รวมชาดกในปัญญาสนิบาตนั้นมี ๓ ชาดก คือ 
๑. นฬินึกาชาดก ๒. อุมมาทันตีชาดก ๓. มหาโพธิชาดก สุภกถาพระชินเจ้าตรัสแล้ว 
เป็น ๓ ชาดก. 

จบ ปัญญาสนิบาตชาดก. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 19 
สัฏฐินิบาตชาดก 
๑. โสณกชาดก 

เรื่องพระราชาจะพระราชทานรางวัลแก่ผู้พบโสณกกุมาร 

[๖๖] เราจะให้ทรัพย์ร้อยหนึ่งแก่ใครๆ ผู้ได้ยินข่าวแล้วมาบอกแก่เราใครพบ 
โสณกะผู้สหายเคยเล่นมาด้วยกันแล้วบอกแก่เรา เราจะให้ทรัพย์พันหนึ่ง 
แก , ผู้ที่พบโสณกะนั้น ลำดับนั้น มาณพน้อยมีผมห้าแหยมได้กราบทูลพระ 
ราชาว่า พระองค์จงทรงประทานทรัพย์ร้อยหนึ่ง แก่ข้าพระองค์ผู้ได้ยิน 
ข่าวแล้วมากราบทูล ข้าพระองค์พบโสณกะพระสหายเคยเล่นมาด้วยกัน 
แล้ว จึงกราบทูลแด่พระองค์ ขอพระองค์จงทรงประทานทรัพย์พันหนึ่ง 
แก , ข้าพระองค์ผู้พบโสณกะ. 

[๖๗] โสณกกุมารนั้นอยู่ในชนบท แว่นแคว้นหรือนิคมไหนท่านได้พบโสณก 

” 1 "“ 1 1 1 , 12111 ,11 

กุมาร ณ ท่ เหน เราถามแลํว ขอท่านจงบอกเน้อความน้นแก่เรา. 

[๖๘] ขอเดชะ ต้นรังใหญ่หลายต้นมีลำต้นตรง มีสีเขียวเหมือนเมฆเป็นที่ชอบ 
ใจน่ารื่นรมย์อันอาศัยกันและกัน ตั้งอยู่ในภาคพื้นพระราชอุทยานใน 
แว่นแคว้นของพระองค์นั่นเอง พระโสณกะเมื่อสัตว์โลกมีความยึดมั่น 
เป็นผู้ไม่ยึดมั่น เมื่อสัตว์โลกถูกไฟเผา เป็นผู้ดับแล้ว เพ่งฌานอยู่ที่โคน 
แห่งต้นรังเหล่านั้น. 

[๖๙] ลำดับนั้นแล พระราชารับสั่งให้ทำทางให้ราบเรียบแล้ว เสด็จไปยังที่อยู่ 
ของพระโสณกะพร้อมด้วยจาตุรงคเสนา เมื่อเสด็จประพาสไปในไพร 
วันก็เสด็จถึงภูมิภาคแห่งอุทยาน ได้ทอดพระเนตรเห็นพระโสณกะ ผู้ 
นึ่งอยู่เมื่อสัตว์โลกถูกไพ่เผาเป็นผู้ดับแล้ว. 

[๗๐] ภิกษุนั้เป็นคนกำพร้าหนอ ศีรษะโล้น ครองผ้าสังฆาฏิ ไม , มีมารดา 
ไม่มีบิดา นึ่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 20 

[๗๑] พระโสณกะได้ฟ้งพระดำรัสนี้แล้ว จึงได้ทูลว่า ดูกรมหาบพิตรบุคคลผู้ถูก 
ต้องธรรมด้วยนามกาย ไม่ชื่อว่าเป็นคนกำพร้าผู้ใดในโลกนี้นำเสียซึ่ง 
ธรรม อนุวัตตามอธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนกำพร้า เป็นคนลามก มีบาป 
กรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ขอถวายพระพร ฯ 
[๗๒] มหาชนรู้จักนามของข้าพเจ้าว่า อรินทมะ และรู้จักข้าพเจ้าว่าพระเจ้ากาสี 
ดูกรท่านโสณกะ การอยู่เป็นสุข ย่อมมีแก่ท่านผู้อยู่ในที่นี้แลหรือ ฯ 
[๗๓]ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ ไม่มีเรือนทุกเมื่อ(คือ)ทรัพย์และ 
ข้าวเปลือก ย่อมไม , เข้าไปในฉาง ในหม้อและในกระเช้าของภิกษุเหล่า 
นั้น ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้แสวงหาอาหารอันสำเร็จแล้ว มีวัตรอันงาม 
เยียวยาอัตภาพให้เป็นไปด้วยบิณฑบาตนั้น ข้อที่ ๒ ความเจริญย่อมมีแก่ 
ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ ไม , มีเรือน (คือ) ภิกษุพึงบริโภคบิณฑบาต ที่ไม่มีโทษ 
และกิเลสอะไรๆ ย่อมไม่ประทุษร้าย ข้อที่ ๓ ความเจริญย่อมมีแก , ภิกษุ 
ผู้ไม่มีทรัพย์ ไม่มีเรือน (คือ) ภิกษุบริโภคบิณฑบาตอันดับแล้ว และ 
กิเลสอะไรย่อมไม่ประทุษร้าย ข้อที่ ๔ ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มี 
ทรัพย์ไม่มีเรือน ผู้หลุดพ้นแล้ว เที่ยวไปในแว่นแคว้น ไม่มีความข้อง 
ข้อที่ ๕ ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือน (คือ) เมื่อไฟ 
ไหม้พระนครอยู่ อะไรๆ หน่อยหนึ่งของภิกษุนั้นย่อมไม , ไหม้ ข้อที่ ๖ 
ความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ ไม่มีเรือน (คือ)เมื่อโจรปล้น 
แว่นแคว้นอะไรๆ หน่อยหนึ่งของภิกษุนั้นก็ไม , หาย ซัอที่ ๗ ความ 
เจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ ไม่มีเรือน (คือ)ภิกษุผู้มีวัตรงามถือ 
บาตรและจีวร ไปสู่หนทางที่พวกโจรรักษาหรือไปสู่หนทางที่มีอันตราย 
อื่นๆ ย่อมไปได้โดยสวัสดี ข้อที่ ๘ ความเจริญย่อมมีแก , ภิกษุผู้ไม่ 
มีทรัพย์ ไม , มีเรือน (คือ) ภิกษุจะหลีกไปยังทิศใดๆ ก็ไม่มีห่วงใยไป 
ยังทิศนั้นๆ. 

[๗๔] ข้าแต่ภิกษุ ท่านสรรเสริญความเจริญเป็นอันมากของภิกษุเหล่านั้น 
ส่วนข้าพเจ้ายังกำหนัดในกามทั้งหลาย จะกระท่าอย่างไร กามทั้งหลาย 
ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ทั้งที่เป็นของทิพย์เป็นที่รักของข้าพเจ้า เมื่อเป็น 
เช่นนั้น ข้าพเจ้าจะได้โลกทั้งสองด้วยเหตุไรหนอ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 21 

[๗๕] นรชนผู้กำหนัดในกาม ยินดีในกาม หมกมุ่นอยู่ในกาม กระทำบาป 
กรรมแล้วย่อมเข้าถึงทุคติ ส่วนนรชนเหล่าใด ละกามทั้งหลายออกไป 
แล้ว เป็นผู้ไม่มีภัยแต่ไหนๆ บรรลุความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเกิดขึ้น 
นรชนเหล่านั้นย่อมไม , ไปสู่ทุคติดูกรพระเจ้าอรินทมะ อาตมภาพจักแสดง 
อุปมาถวายมหาบพิตรขอมหาบพิตรจงทรงสดับข้ออุปมานั้น บัณฑิตบาง 
พวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความได้ด้วยข้ออุปมา กาตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญา 
น้อยไม่มีความคิด เห็นซากศพช้างลอยอยู่ในห้วงนื้าใหญ่ในแม่นื้าคงคา 
จึงคิดว่า ยานนี้เราได้แล้วหนอ และซากศพช้างนี้จักเป็นอาหารมิใช่ห้อย 
ใจของกาตัวนั้นยินดีแล้วในซากศพช้างนั้น ตลอดคืนและวัน เมื่อกาจิก 
กินเนื้อช้างดื่มนั้ามีรสเหมาะส่วน เห็นต้นไม้อันใหญ่ในป่า ก็ไม , บินไป 
แม่นำคงคามีปรกติไหลลงสู่มหาสมุทร พัดเอากาตัวนั้นผู้ประมาทยินดี 
ในซากศพช้างไปสู่มหาสมุทร ซึ่งเป็นที่ไปไม , ได้แห่งนกทั้งหลาย กานั้น 
มีอาหารหมดแล้ว ตกลงในนี้า ไปข้างหลัง ข้างหน้า ข้างเหนือ ข้างใต้ 
ไม , ได้ ไปไม , ถึงเกาะ สิ้นกำลังจมลงในทำมกลางสมุทร อันเป็นที่ไป 
ไม , ได้แห่งนกทั้งหลาย ฝูงปลา จรเข้ มังกร และปลาร้าย ที่เกิดใน 
มหาสมุทร ก็ข่มเหง ฮุบกินกานั้นผู้มีปีกฉิบหายดิ้นรนอยู่ ดูกรมหา 
บพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล พระองค์ก็ดี ชนเหล่าอื่นผู้ยังบริโภคกาม 
ก็ดี ล้ายังกำหนัดในกามอยู่ ไม , ละทิ้งกามเสีย นักปราชญ์ทั้งหลายรู้ว่า 
ชนเหล่านั้นมีปัญญาเสมอกับกา ดูกรมหาบพิตร อุปมานี้แสดงอรรถ 
อย่างชัดแจ้ง อาตมภาพแสดงถวายมหาบพิตรแล้ว ชักทรงทำหรือไม่ 
ก็จะปรากฏด้วยเหตุนั้น. 

[๗๖] บุคคลผู้อนุเคราะห์พึงกล่าวคำหนึ่งหรือสองกำไม , พึงกล่าวยิ่งไปกว่านั้น 
เปรียบเหมือนทาสในสำนักแห่งนาย. 

[๗๗] พระโสณกปัจเจกพุทธเจ้า ผู้มีปัญญานับไม , ได้ ครั้นทูลดังนี้แล้วพรํ่าสอน 
บรมกษัตริย์ในอากาศแล้วหลีกไป. 

[๗๘] บุคคลผู้อณิศกท่านผู้สมควรให้เป็นกษัตริย์ เป็นรัชทายาทและบุคคลผู้ 
ถึงความฉลาด เหล่านี้อยู่ที่ไหน เราจักมอบราชสมบัติ เราไม , ต้องการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 22 

ด้วยราชสมบัติ เราจักบวชในวันนี้แหละ ใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวัน 
พรุ่งนี้เราจะไม , โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกา 

[๗๙] พระโอรสหนุ่มของพระองค์ ทรงพระนามว่าทีฆาวุ จะทรงบำรุงรัฐให้ 
เจริญได้มีอยู่ ขอพระองค์ทรงอภิเศกพระโอรสนั้นในพระราชสมบัติ 
พระราชโอรสชักเป็นพระราชาของข้าพระบาททั้งหลาย. 

[๘๐] ท่านทั้งหลาย จงรีบเชิญทีฆาวุกมารผู้บำรุงรัฐให้เจริญมาเถิดเราจักอภิเศก 
ในราชสมบัติ เธอจักเป็นพระราชาของท่านทั้งหลาย. 

[๘๑] ลำดับนั้น พวกอำมาตย์ได้ไปเชิญท่ฆาวุราชกุมารผู้บำรุงรัฐให้เจริญมาเฝ็า 
พระราชาทอดพระเนตรเห็นเอกอัครโอรสผู้น่าปลื้มพระทัยทั้น จึงตรัสว่า 
ลูกรักเอ๋ย คามเขตหกหมื่นบริบูรณ์โดยประการทั้งปวง ลูกจงบำรุงเขา 
พ่อขอมอบราชสมบัติให้ลูก พ่อชักบวชในวันนี้แหละ ใครเล่าจะพึงรู้ 
ความตายในวันพรุ่งนี้พ่อจะไม่ยอมเป็นคนโง่เขลาตกอยู่ในอำนาจแห่ง 
กามทั้งหลายเหมือนกา ช้างหกหมื่นเชือก ประดับด้วยเครื่องอลังการ 
ปวงทั้ง มีสายรัดล้วนทองคำ เป็นช้างใหญ่มีร่างกายปกปิด ด้วยเครื่อง 
คลุมล้วนทองคำ อันนายควาญช้างผู้ถือโตมรและขอขึ้นกำกับ ลูกรักเอ๋ย 
ลูกจงบำรุงช้างเหล่านั้น พ่อขอมอบราชสมบัติให้ลูก พ่อชักบวชในวันนี้ 
แหละ ใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งนี้พ่อจะไม , ยอมเป็นคนโง , เขลา 
ตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกา ม้าหกหมื่นตัว ประดับด้วย 
เครื่องอลังการทั้งปวง เป็นม้าสินธพอาชาไนยโดยกำเนิด เป็นพาหนะ 
เร็วอันนายสารถีผู้ถือแล้และธนูขึ้นกำกับ ลูกรักเอ๋ย ลูกจงบำรุงม้าเหล่า 
นั้น พ่อขอมอบราชสมบัติให้ลูก พ่อชักบวชในวันนี้แหละ ใครเล่าจะ 
พึงรู้ความตายในวันพรุ่งนี้พ่อจะไม , ยอมเป็นคนโง , เขลาตกอยู่ในอำนาจ 
แห่งกามทั้งหลายเหมือนกา รถหกหมื่นคัน หุ้มเกราะไว้ดีแล้ว มีธงอัน 
ยกขึ้นแล้ว หุ้มด้วยหนังเสือเหลืองก็มี หุ้มด้วยหนังเสือโคร่งก็มี ประดับ 
ด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนายสารถีถือแล่งธนูสวมเกราะขึ้นประจำ 
ลูกรักเอ๋ย ลูกจงบำรุงรถเหล่านั้น พ่อขอมอบราชสมบัติให้ลูก พ่อชัก 
บวชในวันนี้แหละ ใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งนี้พ่อจะไม , เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 23 

คนโง , เขลาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกา โคนมหกหมื่นตัว 
มีสีแดง ประกอบด้วยโคจ่าฝูงตัวประเสริฐ ลูกรักเอ๋ย ลูกจงบำรุงโค 
เหล่านั้น พ่อขอมอบราชสมบัติให้ลูก พ่อชักบวชในวันนี้แหละ ใคร 
เล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งนี้พ่อจะไม่ยอมเป็นคนโง , เขลาตกอยู่ใน 
อำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกา สตรีหมื่นหกพันประดับด้วยเครื่อง 
อลังการทั้งปวง มีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตร สวมกุณฑลแก้วมณี ลูกรัก 
เอ๋ย ลูกจงบำรุงสตรีเหล่านั้น พ่อขอมอบราชสมบัติให้ลูก พ่อชักบวช 
ในวันนี้แหละ ใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งนี้พ่อชักไม่ยอมเป็น 
คนโง , เขลาตกอยู่ในอำนาจแห่งกามทั้งหลายเหมือนกา. 

[๘๒] ข้าแต่พระบิดา หม่อมฉันได้สดับว่า เมื่อหม่อมฉันเป็นเด็กๆ พระชนนี 
ทิวงคต หม่อมฉันไม , อาจจะเป็นอยู่ห่างพระบิดาได้ ลูกช้างย่อมติดตาม 
หลังช้างป่า ผู้เที่ยวอยู่ในที่มีภูเขาเดินลำบาก เสมอบ้างไม่เสมอห้าง 
ฉันใด หม่อมฉันจะอุ้มบุตรธิดาติดตามไปข้างหลัง ชักเป็นผู้อันพระ 
บิดาเลี้ยงง่าย ชักไม่เป็นผู้อันพระบิดาเลี้ยงยาก ฉันนั้น. 

[๘๓] อันตรายทำเรือที่แล่นอยู่ในมหาสมุทร ของพวกพ่อค้าผู้แสวงหาทรัพย์ 
ให้จมลงในมหาสมุทรนั้น พวกพ่อค้าพึงถึงความพินาศ ฉันใด ลูกรัก 
เอ๋ย เจ้านี้เป็นผู้กระทำอันตรายให้แก , พ่อฉันนั้นเหมือนกัน. 

[๘๔] ท่านทั้งหลาย จงพาราชกุมารนี้ไปให้ถึงปราสาทอันยังความยินดีให้เจริญ 
เถิด พวกนางกัญญาผู้มีมือประดับด้วยทองคำชักยังกุมารให้รื่นรมย์ใน 
ปราสาทนั้น เหมือนนางเทพอัปสรยังท้าวสักกะให้รื่นรมย์ ฉะนั้น 
และกุมารนี้ชักรื่นรมย์ด้วยนางกัญญาเหล่านั้น. 

[๘๕] ลำดับนั้น อำมาตย์ทั้งหลายจึงเชิญพระราชกุมารไปยังปราสาทอันยังความ 
ยินดีให้เจริญ พวกนางกัญญาเห็นทีฆาวุกุมารผู้ยังรัฐให้เจริญนั้นแล้ว 
จึงพากันทูลว่า พระองค์เป็นเทวดาหรือคนธรรพ์ หรือว่าเป็นท้าว 
สักกปุรินททะ พระองค์เป็นใคร หรือเป็นโอรสของใคร หม่อมฉัน 
ทั้งหลายจะรู้ชักพระองค์ได้อย่างไร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 24 

[๘๖] เราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนธรรพ์ ไม่ใช่ท้าวสักกะปุรินททะเราเป็นโอรส 
ของพระเจ้ากาสี ชื่อทีฆาวุผู้ยังรัฐให้เจริญ เธอทั้งหลายจงบำเรอเรา ขอ 
ความเจริญจงมีแก่เธอทั้งหลายเราจะเป็นสามีของเธอทั้งหลาย. 

[๘๗] พวกนางกัญญาในปราสาทนั้น ได้ทูลถามพระเจ้าทีฆาวุผู้บำรุงรัฐนั้นว่า 
พระราชาเสด็จไปถึงไหนแล้ว พระราชาเสด็จจากที่นั้ไปไหนแล้ว. 

[๘๘] พระราชาทรงก้าวล่วงเสียซึ่งเปือกตม ประดิษฐานอยู่บนบกเสด็จดำเนิน 
ไปสู่ทางใหญ่ดันไม่มีหนาม ไม่มีรกชัฏ ส่วนเราเป็นผู้ดำเนินไปสู่ทางดัน 
ให้ถึงทุคติ มีหนาม รกชัฏ เป็นเครื่องไปสู่ทุคติ. 

[๘๙] ข้าแต่พระราชา พระองค์เสด็จมาดีแล้วเหมือนราชสีห์มาสู่ถํ้า ฉะนั้น 
ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์จงทรงอนุศาสน์พวกหม่อมฉัน ขอ 
พระองค์ทรงเป็นอิสราธิบดีของพวกหม่อมฉันทั้งปวงเถิด. 

จบโสณกชาดกที่ ๑ 
๒. สังกิจจชาดก 

สังกิจจฤาษีแสดงธรรมและอธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัตต์ 

[๙๐] ลำดับนั้น คนเฝ็าสวนเห็นพระเจ้าพรหมทัตต์ จอมทัพ ประทับนั่งอยู่ 
ได้กราบทูลแด่ท้าวเธอว่า สังกิจจฤาษีที่พระองค์ทรงพระกรุณา ซึ่งยกย่อง 
กันว่าได้ดีแล้วในหมู , ฤาษีทั้งหลายมาถึงแล้ว เชิญพระองค์รีบเสด็จออก 
ไปพบท่านผู้แสวงหาคุณลันยิ่งใหญ่โดยเร็วเถิด ก็ลำดับนั้น พระราชาผู้ 
จอมทัพลันมิตรและอำมาตย์ล้อมแล้ว เสด็จขึ้นรถอันเทียมด้วยท้า 
อาชาไนยรีบเสด็จไป พระราชาผู้ทรงบำรุงแคว้นของชาวกาสีให้เจริญ 
ทรงเปลื้องราชกคุธภัณฑ์ ๕ อย่าง คือ พัดวาลวิชนีอุณหิส พระขรรค์ 
เศวตฉัตรและฉลองพระบาทวางไว้แล้ว เสด็จลงจากรถ ทรงดำเนินเข้า 
ไปหาสังกิจจฤาษี ผู้นั่งอยู่ในพระราชอุทยานลันมีนามว่านายปัสสะ ครั้น 
เสด็จเข้าไปหาแล้วก็ทรงบันเทิงอยู่กับฤาษี ครั้นทรงสนทนาปราศรัยพอ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 25 

ให้ระลึกถึงกันแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นประทับนั่ง 
แล้ว ลำดับนั้นได้ทรงสำคัญกาลอยู่ แต่นั้นทรงปฏิบัติ เพื่อจะตรัสถาม 
กรรมอันเป็นบาป จึงตรัสว่า ข้าพเจ้าขอถามท่านสังกิจจฤาษีผู้ได้รับ 
ยกย่องว่า ได้ดีแล้วในหมู , ฤาษีทั้งหลาย อันหมู , ฤาษีทั้งหลายห้อมล้อม 
นั่งอยู่ ในทายปัสสะอุทยานว่า นรชนผู้ประพฤติล่วงธรรม (เหมือน) 

ข้าพเจ้าประพฤติล่วงธรรมแล้วไปสู่คติอะไรในปรโลก ข้าพเจ้าถามแล้ว 
ได้โปรดบอกเนื้อความนั้นแก , ข้าพเจ้า. 

[๙๑] สังกิจจฤาษี ได้กล่าวตอบพระราชาผู้บำรุงแคว้นของชาวกาสีให้เจริญ 
ประทับนั่งอยู่ในทายป้สสะอุทยานว่า ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตร 
ทรงพิงอาตมภาพ ล้าเมื่อบุคคลเว้นทางผิด ทำตามคำของบุคคลผู้บอก 
ทางถูก โจรผู้เป็นเสี้ยนหนามก็ไม , พึงพบหน้าของบุคคลนั้น เมื่อบุคคล 
ปฏิบัติอธรรม แต่ถ้ากระทำตามคำของบุคคลผู้พรํ่าสอนธรรม บุคคลนั้น 
ไม่พึงไปสู่ทุคติ. 

[๙๒] ขอถวายพระพร ธรรมเป็นทางถูก ส่วนอธรรมเป็นทางผิด อธรรม 
ย่อมนำไปสู่นรก ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ นรชนผู้ประพฤติอธรรม มีความ 
เป็นอยู่ไม่สมํ่าเสมอ ละโลกนี้แล้วย่อมไปสู่คติใด อาตมภาพจะกล่าว 
คติ คือ นรกเหล่านั้น ขอพระองค์ทรงสดับอาตมภาพเถิด นรก ๘ 
ขุมนี้คือ สัลุ)ชี'วนรก ๑ กาฬสุตตนรก ๑ สังฆาตนรก ๑ โรรุว 
นรก๑ มหาโรรุวนรก๑ ต่อมาถึงมหาอเวจีนรก๑ ตาปนนรก๑ 
ปตาปนนรก ๑ อันบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้แล้ว ก้าวล่วงได้ยาก 
เกลื่อนกล่นไปด้วยเหล่าสัตว์ ผู้มีกรรมหยาบช้าเฉพาะขุมหนึ่งๆ มี 
อุสสทนรก ๑๖ ขุมเป็นที่ทำบุคคลผู้กระด้างให้เร่าร้อน น่ากลัว มีเปลว 
เพลิงรุ่งโรจน์ มีภัยใหญ่ขนลุกขนพอง น่าสพึงกลัว มีภัยรอบข้าง เป็น 
ทุกข์ มี ๔ มุม ๔ ประตู จัดแบ่งไว้เป็นส่วนๆ มีคำแพงเหล็กกั้น 
โดยรอบมีฝาเหล็กครอบ ภาคพื้นของนรกเหล่านั้นล้วนแต่เหล็กแดงลุก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 26 

โพลง ประกอบด้วยเปลวไฟ แผ่ไปตลอด ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ ตั้งอยู่ 
ทุกเมื่อ สัตว์ทั้งหลายมีเท้าในเบื้องบน มีศีรษะ , ในเบื้องตํ่า ตกลงไปใน 
นรกนั้น สัตว์เหล่าใดกล่าวล่วงเกินฤาษีทั้งหลายผู้สำรวมแล้ว ผู้มีตบะ 
สัตว์เหล่านั้นผู้มีความเจริญอันขจัดแล้ว ย่อมหมกไหม้อยู่ในนรก 
เหมือนปลาที่ลูกเฉือนให้เป็นส่วนๆ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายผู้มีปรกติ 
กระทำกรรมอันหยาบช้า มีตัวถูกไฟไหม้ทั้งข้างในช้างนอกเป็นนิจ 
แสวงหาประตูออกจากนรก ก็ไม , พบประตูที่จะออกตลอดปีนับไม , ล้วน 
สัตว์เหล่านั้นวิ่งไปทางประตูด้านหน้า จากประตูด้านหน้า วิ่งกลับมา 
ข้างหลัง วิ่งไปทางประตูด้านซ้าย จากประตูด้านซ้ายวิ่งกลับมาทาง 
ประตูด้านขวา วิ่งไปถึงประตูใดๆ ประตูนั้นๆ ก็ปิดเสีย 
สัตว์ทั้งหลายผู้ไปสู่นรก ย่อมประคองแขนครํ่าครวญเสวยทุกข์ 
มิใช่น้อย นับได้แสนปีเป็นอันมาก เพราะเหตุนั้น บุคคลไม่ควร 
รุกรานท่านที่เป็นคนดี ผู้สำรวม มีตบะธรรม ซึ่งเป็นดังอสรพิษมีเดช 
กำเริบร้ายล่วงได้ยาก ฉะนั้นพระเจ้าอัชชุนะ ผู้เป็นใหญ่ในแคว้นเกตกะ 
มีพระกายกำยำ เป็นนายขมังธนู มีพระหัตถ์ตั้งพัน มีมูลอันขาดแล้ว 
เพราะประทุษร้ายพระฤาษีโคตมโคตร พระเจ้าทัฌฑกีได้เอาธุลีโปรยรด 
กีสวัจฉะฤาษี ผู้หาธุลีมิได้ พระราชานั้นถึงแล้วซึ่งความพินาศ ดุจต้น 
ตาลขาดแล้วจากรากฉะนั้น พระเจ้าเมชฌะคิดประทุษร้ายในมาตังคะฤาษี 
ผู้เรืองยศรัฐมณฑลของพระเจ้าเมชฌะ พร้อมด้วยบริษัทก็สูญสิ้นไปใน 
ครั้งนั้น ชาวเมืองอันธกวินพัย ประทุษร้ายกัณหทีปายนฤาษีช่วยกันเอา 
ไม้พลองรุมตีจนตาย ก็ไปเกิดในยมสาธนนรก ส่วนพระเจ้าเจตึยราชนี้ 
ได้ประทุษร้ายกปิลดาบส แต่ก่อนเคยเหาะเหินเดินอากาศได้ ภายหลัง 
เสื่อมฤทธ ลูกแผ่นดินสูบถึงมรณกาล เพราะเหตุนั้นแล บัณฑิตทั้งหลาย 
จึงไม่สรรเสริญการลุอำนาจแห่งฉันทาคติเป็นต้น บุคคลไม , ควรเป็นผู้มี 
จิตประทุษร้าย พึงกล่าววาจาอันประกอบด้วยสัจจะ ล้าว่านรชนผู้ใดมีใจ 
ประทุษร้าย เพ่งเล็งท่านผู้รู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ นรชนผู้นั้นก็ 
ไปสู่นรกเบื้องตํ่า ชนเหล่าใดพยายามกล่าววาจาหยาบคาย บริภาษบุคคล 
ผ้เจริฌทั้งหลาย ชนเหล่านั้นไม่ใช่เหล่ากอไม่ใช่ทายาท เป็นเหมือนต้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 27 

ตาลมีรากอันขาดแล้ว อนึ่ง ผู้ใดฆ่าบรรพชิตผู้ทำกิจเสร็จแล้ว ผู้แสวงหา 
คุณอันยิ่งใหญ่ ผู้นั้นจะต้องหมกไหม้อยู่ในกาฬสุตตนรกตลอดกาลนาน 
อนึ่ง พระราชาพระองค์ใดตั้งอยู่ในอธรรม กำจัดชาวแว่นแคว้น ทำชาว 
ชนบทให้เดือดร้อน สิ้นพระชนม์ไปแล้ว จะต้องหมกไหม้อยู่ในตาปนนรก 
ในโลกหน้า และพระราชาพระองค์นั้นจะต้องหมกไหม้อยู่ตลอดแสนปี 
ทิพย์ อันกองเพลิงห้อมล้อมเสวยทุกขเวทนา เปลวไฟมีรัศมีซ่านออกจาก 
กายของสัตว์นั้น สรรพางค์กายพร้อมทั้งปลายขนและเล็บ ของสัตว์ผู้มีไฟ 
เป็นภักษา มีเปลวไฟเป็นอันเดียวกัน สัตว์นรกมีตัวถูกไฟไหม้ทั้งข้างใน 
ข้างนอกอยู่เป็นนิตย์ เป็นผู้อันทุกข์เบียดเบียนร้องไห้ครํ่าครวญอยู่ 
เหมือนช้างถูกนายหัตถาจารย์แทงด้วยขอ ฉะนั้น ผู้ใดเป็นคนตํ่าช้า ฆ่า 
บิดาเพราะความโลภหรือเพราะความโกรธ ผู้นั้นต้องหมกไหม้อยู่ในกาฬ 
สุตตนรกสิ้นกาลนาน บุคคลผู้ฆ่าบิดาเช่นนั้น ต้องหมกไหม้อยู่ในโลหคุม 
ภีนรก นายนิริยบาลทั้งหลายเอาหอกแทงสัตว์นรกนั้น ผู้ถูกไฟไหม้อยู่จน 
จนไม่มีหนัง ทำให้ตาบอดให้กินมูตรกินคูถ กดสัตว์นรกเช่นนั้นให้จม 
ลงในนาแสบ นายนึริยบาลทั้งหลาย ให้สัตว์นรกกินก้อนคูถที่ร้อนชัด 
และก้อนเหล็กแดงอันลุกโพลงให้ถือผานทั้งยาวทั้งร้อนสิ้นกาลนาน งัด 
ปากให้อ้าแล้วเอาเชือกผูกไว้ ยัดก้อนเหล็กแดงเข้าไปในปาก ฝูงสุนัข 
แดง ฝูงสุนัขด่าง ฝูงแร้ง ฝูงกา และฝูงนกตระกรุม ล้วนมีปากเป็น 
เหล็ก มากลุ้มรุมจิกกัดลิ้นให้ขาดแล้วกินสิ้นอันมีเลือดไหล เหมือนกิน 
ของอันเป็นเดนเต็มไปด้วยเลือดฉะนั้น นายนึริยบาลเที่ยวเดินทุบดีสัตว์ 
นรกผู้ฆ่าบิดานั้น ซึ่งมีร่างกายอันแตกไปทั่ว เหมือนผลตาลที่ถูกไฟไหม้ 
จริงอยู่ ความยินดีของนายนิริยบาลเหล่านั้น เป็นการเล่นสนุก แต่สัตว์ 
นรกต้องได้รับทุกข์ คนผู้ฆ่าบิดาเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้ต้องอยู่ใน 
นรกเช่นนั้น ก็บุตรฆ่ามารดา จากโลกนี้แล้วต้องไปสู่ที่อยู่แห่งพระยายม 
ย่อมเข้าถึงความทุกข์อย่างยิ่งด้วยผลแห่งกรรมของตน พวกนายนิริยบาล 
ที่ร้ายกาจย่อมบีบคั้นสัตว์ผู้ฆ่ามารดา ด้วยผาลเหล็กแดงบ่อยๆ ให้สัตว์ 
นรกดื่มกินโลหิตที่เกิดแต่ตน อันไหลออกจากกายของตน ร้อนดังหนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 28 

ทองแดงที่ละลายคว้างบนแผ่นดิน สัตว์นรกนั้นลงไปสู่ห้วงนี้าเช่นกับ 
หนองและเลือด น่าเกลียดดังซากศพเน่ามีกลิ่นเหม็นดุจก้อนคูถ หมู , 

หนอนในห้วงนั้านั้น มีกายใหญ่มีปากเป็นเหล็กแหลม ทำลายผิวหนัง 
ชอนไชไปในเนื้อและเลือด กัดกินสัตว์นรกนั้น ก็สัตว์นั้นถึงนรกนั้น 
แล้วจมลงไปประมาณชั่วร้อยบุรุษ ศพเน่าเหม็นฟุงไปตลอดร้อยโยชน์ 
โดยรอบ จริงอยู่ แม้จักษุของตนผู้มีจักษุย่อมครํ่าคร่าเพราะกลิ่นนั้น 
ดูกรพระเจ้าพรหมทัตต์ บุคคลผู้ฆ่ามารดาย่อมได้รับทุกข์เห็นปานนี้ 
พวกหญิงรีดลูกย่อมก้าวล่วงลำธารนรกอันขรุขระ ที่ก้าวล่วงได้แสน 
ยากดุจคมมีดโกน แล้วตกไปสู่แม่นั้าเวตรณีที่ไปได้ยาก ต้นงี๋ว 
ทั้งหลายล้วนแต่เป็นเหล็กมีหนาม ๑๖ คุลี มีกิ่งห้อยย้อยปกคลุมแม่นั้า 
เวตรณีที่ไปได้ยากทั้งสองฟาก สัตว์นรกเหล่านั้นมีตัวสูงโยชน์หนึ่ง 
ถูกไฟที่เกิดเองแผดเผา มีเปลวรุ่งเรืองยืนอยู่ดุจกองไฟตั้งอยู่ที่ไกล 
ฉะนั้น หญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีก็ดี ชายที่คบหาภรรยาผู้อื่นก็ดี 
ต้องตกอยู่ในนรกอันเร่าร้อนมีหนามคม สัตว์นรกเหล่านั้น ถูกนาย 
นิริยบาลทิ่มแทงด้วยอาวุธ กลับเอาศีรษะลงตกลงมานอนอยู่ ถูก 
ทิ่มแทงด้วยหลาวเป็นอันมากตื่นอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อ ครันพอรุ่งสว่าง 
นายนิริยบาลให้สัตว์นรกนั้นเข้าไปสู่โลหกุมภีอันใหญ่เปรียบดังภูเขามีนั้า 
เสมอด้วยไฟอันร้อน บุคคลผู้ทุศีล ถูกโมหะครอบงำ ย่อมเสวย 
กรรมของตน ที่ตนกระทำไว้ชั่วปางก่อน ตลอดวันตลอดคืนด้วย 
ประการฉะนี้ อนึ่ง ภริยาใดที่เขาช่วยมาด้วยทรัพย์ย่อมดูหมิ่นสามี แม่ 
ผัวพ่อผัว หรือพี่น้องผัว นายนิริยบาลเอาเบ็ดมีสายเกี่ยวปลายลิ้นของ 
หญิงนั้นคร่ามา สัตว์นรกนั้นเห็นลิ้นของตนยาวประมาณ ๑ วา เต็มไป 
ด้วยหมู่หนอนไม , อาจอ้อนวอนนายนิริยบาล ตายไปหมกไหม้ในตาปน 
นรก พวกคนฆ่าแกะ ฆ่าสุกร ฆ่าปลา ดักเนื้อ พวกโจร คนฆ่าโค 
พวกพราน พวกคนผู้กระทำคุณในเหตุมิใช่คุณ (คนส่อเสียด) ถูกนาย 
นิริยบาลเบียดเบียนด้วยหอกเหล็ก ฆ้อนเหล็ก ดาบและลูกศร มีหัวลง 
ตกลงสู่แม่นั้าแสบคนทำคดีโกง ถูกนายนิริยบาลทุบตีด้วยฆ้อนเหล็ก 
ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าแต่นั้นย่อมกินอาเจียนของสัตว์นรกเหล่าอื่นผู้ได้รับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 29 

ความทุกข์ทุกเมื่อ ฝูงกาบ้าน ฝูงสุนัข ฝูงแร้ง ฝูงนกป่าล้วนมีปากเหล็ก 
รุมกัดกินสัตว์นรก ผู้กระทำกรรมหยาบช้าดิ้นรนอยู่ ชนเหล่าใดเป็น 
อสัตบุรุษ อันธุลีปกปิด ให้เนื้อชนกันตายก็ดี ให้นกตีกันตายก็ดี 
ชนเหล่านื้นต้องไปตกอุสสทนรก. 

[๙๓] สัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่เบื้องบน เพราะกรรมที่ตนประพฤติดีแล้วใน 
โลกนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรผลของกรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว 
เทพเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมีอยู่ ดูกรมหาบพิตรผู้เป็น 
อธิบดีแห่งรัฐ เพราะเหตุนั้น อาตมภาพขอทูลมหาบพิตร ขอมหาบพิตร 
จงทรงประพฤติธรรม ลูกรพระราชา เชิญพระองค์ทรงประพฤติธรรม 
เหมือนอย่างธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง 
ฉะนั้น. 

จบ สังกิจจชาดกที่ ๒ 
รวมชาดกในสัฏฐินิบาตนั้น 

เชิญท่านทั้งหลายพิงภาษิตของข้าพเจ้าในสัฏฐินิบาต (ในนิบาตนี้) มี ๒ 
ชาดก คือโสณกชาดก ๑ สังกิจจชาดก ๑ ฯ 
จบ สัฏฐินิบาตชาดก. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 30 
สัตตตินิบาตชาดก 
๑. กุล , ชาดก 

พระเจ้ากุลราชลุ่มหลงรูปโฉมของนางประภาวดี 

[๙๔] รัฏฐะ'ของพระองค์'นี้มีทรัพย์ มียาน มีราชกกุธภัณฑ์สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่ 
น่าปรารถนาทั้งปวง ข้าแต่พระมารดา ขอพระองค์จงทรงปกครองราช 
สมบัติของพระองค์นี้หม่อมฉันจะขอทูลลาไปยังเมืองสาคละ ซึ่งเป็น 
ที่สถิตแห่งพระนางประภาวดีที่รัก. 

[๙๕] พระองค์ทรงนำหาบใหญ่มาด้วยพระทัยอันไม่ซื่อตรง จักต้องทรงเสวย 
ทุกข์ใหญ่ทั้งกลางวันและกลางคืน ขอเชิญพระองค์เสด็จกลับไปยัง 
กุสาวดีนครเสียโดยเร็วเถิด หม่อมฉันไม่ปรารถนาให้พระองค์ซึ่งมี 
ผิวพรรณชั่วอยู่ในที่นี้. 

[๙๖] ดูกรนางประภาวดี พี่ดึดใจในผิวพรรณของเธอ จึงจะจากที่นี้'ไปยังเมือง 
กุสาวดีไม , ได้ พี่ยินดีในการเห็นเธอ ได้ละทิ้งบ้านเมืองมารื่นรมย์อยู่ใน 
พระราชนิเวศน์อันน่ารื่นรมย์ของพระเจ้ามัททราช ดูกรน้องประภาวดี 
พี่ติดใจในผิวพรรณของเธอจนลุ่มหลง เที่ยวไปยังพื้นแผ่นดิน พี่ไม , รู้ทิศ 
ว่าตนมาแล้วจากที่ไหน พี่หลงใหลในตัวเธอผู้มีดวงเนตรอันแจ่มใส 
เหมือนดวงตามฤค ผู้ทรงผ้ากรองทอง ลูกรพระห้องผู้มีตะโพกอันผึ่งผาย 
พี่ปรารถนาแต่ตัวเธอ พี่ไม่ต้องการด้วยราชสมบัติ. 

[๙๗] ลูกรพระเจ้ากุสราช ผู้ใดปรารถนาคนที่เขาไม่ปรารถนาตนผู้นั้นย่อมมี 
แต่ความไม , เจริญ หม่อมฉันไม่รักพระองค์พระองค์ก็จะให้หม่อมฉันรัก 
เมื่อเขาไม่รัก พระองค์ก็ยังปรารถนาให้เขารัก. 

[๙๘] นรชนใดได้คนที่เขาไม่รักตัว หรือที่รักตัวมาเป็นที่รัก เราสรรเสริญการ 
ได้ในสิ่งนี้ความไม , ได้ในสิ่งนั้นเป็นความชั่วช้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 31 

[๙๙] พระองค์ปรารถนา ซึ่งหม่อมฉันผู้ไม่ปรารถนา เปรียบเหมือนพระองค์ 
เอาไม้กรรณิการ์มาแคะเอาเพชรในหิน หรือเหมือนเอาข่ายมาดักลม 
ฉะนั้น. 

[๑๐๐] หินคงฟิงอยู่ในหฤทัยมีลักษณะอ่อนละมุนละไม ของเธอเป็นแน่ เพราะ 
ตั้งแต่หม่อมฉันมาจากชนบทภายนอก ยังไม , ได้ความชมชื่นจากเธอเลย 
พระราชบุตรียังทำหน้านิ่วคิ้วขมวดมองดูหม่อมฉันอยู่ตราบใด หม่อมฉัน 
ก็คงต้องเป็นพนักงานเครื่องต้นภายในบุรีของพระเจ้ามัททราชอยู่ตราบนั้น 
ต่อเมื่อใดพระราชบุตรียิ้มแย้มแจ่มใสมองดูหม่อมฉัน หม่อมฉันก็จะ 
เลิกเป็นพนักงานเครื่องต้น กลับเป็นพระเจ้ากุสราชเมื่อนั้น. 

[๑๐๑] ก็ถ้าถ้อยคำของโหรทั้งหลายจักเป็นจริงไซร้ พระองค์คงไม่ใช่พระสวามี 
ของหม่อมฉันแน่แม้ เขาเหล่านั้นคงจะบั่นเราออกเป็นเจ็ดท่อนแน่. 

[๑๐๒] ก็ถ้าถ้อยคำของโหรเหล่าอื่นหรือของหม่อมฉันชักเป็นจริงไซร้ พระสวามี 
ของเธอ นอกจากพระเจ้ากุสราชผู้มีพระเสียงดังราชสีห์ จะเป็นคนอื่น 
ไม่มีเลย. 

[๑๐๓] แน่ะนางขุชชา เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแล้ว ชักให้นายช่างทำเครื่อง 
ประดับคอทองคำให้แก , เจ้า ถ้าเจ้าทำให้พระนางประภาวดีผู้มีขาอ่อนงาม 
ดังงวงช้างแลลูเราไต้ -.. ถ้าเจ้าทำนางประภาวดีผู้มีขาอ่อนงามดังงวงช้าง 
ให้เจรจาแก , เราได้ -.. ถ้าเจ้าทำพระนางประภาวดีผู้มีขาอ่อนงามดังงวงช้าง 
ให้ยิ้มแย้มแก่เราได้ -.. ถ้าเจ้าทำพระนางประภาวดีผู้มีขาอ่อนงามดังงวง 
ช้างให้หัวเราะร่าเริงแก , เราได้ เรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแล้ว ชักให้ 
นายช่างทำเครื่องประดับคอทองคำให้แก่เจ้า ถ้าเจ้าทำพระนางประภาวดี 
ผู้มี'ขาอ่อนงามดังงวงช้าง มาลูบคลำจับตัวเรา ด้วยมือของเธอได้. 

[๑๐๔] พระราชบุตรีนี้ คงไม , ได้ประสบแม้ความสำราญในสำนักแห่งพระเจ้า 
กุสราชเสียเลยเป็นแน่ พระนางจึงไม่ทรงกระทำแม้เพียงการปฏิสันถาร 
ในบุรุษผู้เป็นพนักงานเครื่องต้น เป็นคนรับใช้ ไม่ต้องการด้วยค่าจ้าง. 

[๑๐๕] นางขุชชานี้ เห็นจะไม่ต้องลูกตัดลิ้นด้วยมีดอันคมเป็นแน่ จึงมาพูด 
คำหยาบช้าอย่างนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 32 

[๑๐๖] ข้าแต่พระนางประภาวดี พระนางอย่าทรงเทียบพระเจ้าภุสราชนั้นด้วย 
พระรูปดันเลอโฉมของพระนางซิ ข้าแต่พระนางผู้มีความรุ่งเรือง 
พระนางจงกระทำไว้ในพระท้ยว่า พระเจ้าภุสราชนั้นทรงมีพระอิศริยยศ 
ใหญ่ แล้วจงกระทำความรักในพระเจ้าภุสราช ผู้มีความงามดันนี้ 
ข้าแต่พระนางประภาวดีพระนางอย่าทรงเทียบพระเจ้าภุสราชนั้นด้วยพระ 
รูปอันเลอโฉมของพระนางซิ ข้าแต่พระนางผู้มีความรุ่งเรือง พระนาง 
จงกระทำไว้ในพระทัยว่า พระเจ้าภุสราชนั้นทรงมีพระราชทรัพย์เป็น 
อันมาก .-. มีทะแกล้วทหาร ... มีพระราชอาณาจักรกว้างใหญ่ ... เป็น 
พระมหาราชา ...มีพระสุรเสียงเหมือนเสียงราชสีห์...มีพระสุรเสียง 
ไพเราะ -.. มีพระสุรเสียงหยดย้อย -.. มีพระสุรเสียงกลมกล่อม ... มี 
พระสุรเสียงอ่อนหวาน -.. ทรงชำนาญศิลปึตั้งร้อยอย่าง ... เป็นกษัตริย์ 
-.. พระแม่เจ้าประภาวดี พระนางอย่าเทียบพระเจ้าภุสราชนั้นด้วยพระรูป 
อันเลอโฉมของนางซิ พระนางจงกระทำไว้ในพระษัยว่า พระราชา 
พระองค์นั้น มีพระนามเหมือนกับหญ้าคาที่ท้าวสักกะทรงประทาน แล้ว 
จงกระทำความรักในพระเจ้าภุสราชผู้มีความงามอันนี้. 

[๑๐๗] ช้างเหล่านี้ทั้งหมดเป็นผู้แข็งกระด้าง ตั้งอยู่เหมือนจอมปลวกจะพากันพัง 
กำแพงเข้ามาเสียก่อน ขอพระองค์จงส่งข่าวแก่พระราชาเหล่านั้นว่า เชิญ 
เสด็จมานำเอานางประภาวดีนี้ไปเถิด. 

[๑๐๘] เราจะบั่นนางประภาวดีนี้ออกเป็นเจ็ดท่อน แล้วชักให้แก่กษัตริย์ผู้เสด็จ 
มา ณ ที่นี้เพื่อจะฆ่าเรา. 

[๑๐๙] พระราชบุตรีผู้มีผิวผ่องดังทองคำ ทรงผ้าโกไสยพัสตร์ มีพระเนตรนอง 
ด้วยนั้าตา อันหมู่ทาสีแวดล้อม เสด็จไปยังห้องพระมารดา. 

[๑๑๐] ข้าแต่พระมารดา หน้าของลูกอันผัดแล้วด้วยแป้ง ส่องแล้วที่กระจกเงา 
งดงาม มีดวงเนตรคมคาย ผุดผ่องเป็นนวลใย ชักลูกกษัตริย์ทั้งหลายโยน 
ทั้งเสียในป่าเป็นแน่ แล้วฝูงแร้งก็จะพากันเอาเท้ายื้อแย่งผมของลูกอันดำ 
มีปลายงอนละเอียดอ่อน ลูบไล้ด้วยนั้าษันหอมแก่นจันทน์ ในท่ามกลาง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 33 

ป่าช้าอันเปรอะเปือน เป็นแน่ แขนอ่อนนุ่มทั้งสองของลูกอันมีเล็บแดง 
มีขนละเอียด ลูบไล้ด้วยจุรณ์จันทน์ก็จะถูกกษัตริย์ทั้งหลายตัดทั้งเสียใน 
ป่า และฝูงกาก็จะโฉบคาบเอาไปตามความปรารถนาเป็นแน่ สุนัขจิ้งจอก 
มาเห็นถันทั้งสองของลูกเช่นกับผลตาลอันห้อยอยู่ ซึ่งลูบไล้ด้วย 
กระแจะจันทน์แคว้นกาสี ก็จะยืนคร่อมที่ถันทั้งสองของลูกเป็นแน่ 
เหมือนลูกอ่อนที่เกิดแต่ตนของมารดา ตะโพกอันกลมผึ่งผายของลูก ผูก 
รัดด้วยสร้อยสอิ้งทอง ก็จะถูกกษัตริย์ทั้งหลายตัดเป็นชิ้นๆ แล้วโยนทั้ง 
ไปในป่า ฝูงสุนัขจิ้งจอกก็จะพาถันมาฉุดคร่าไปกิน ฝูงสุนัขป่า ฝูงกา 
ฝูงสุนัขจิ้งจอกและสัตว์ที่มีเขี้ยวเหล่าอื่นซึ่งมีอยู่ ได้กินนางประภาวดี 
แล้ว คงไม , รู้จักแก่กันเป็นแน่ ข้าแต่พระมารดา ล้ากษัตริย์ทั้งหลายผู้มา 
แต่ที่ไกลได้นำเอาเนื้อของลูกไปหมดแล้ว พระมารดาได้ทรงโปรดขอเอา 
กระดูกมาเผาเสียในระหว่างทางใหญ่ ขอพระมารดาได้สร้างสวนดอกไม้ 
แล้ว จงปลูกต้นกรรณิการ์ในสวนเหล่านั้น ข้าแต่พระมารดา ในกาลใด 
ดอกกรรณิการ์เหล่านั้นบานแล้วในเวลาหิมะตกในฤดูเหมันต์ ในกาลนั้น 
ขอพระมารดาพึงรำลึกถึงลูกว่า ประภาวดีมีผิวพรรณอย่างนี้. 

[๑๑๑] พระมารดาของพระนางประภาวดีเป็นข้ตติยานี มีพระฉวีวรรณดังเทพ 
อัปสรได้ประทับยืนอยู่แล้ว ทอดพระเนตรเห็นดาบและธนูวางอยู่ตรง 
พระพักตร์พระเจ้ามัททราช ภายในบุรี. 

[๑๑๒] จึงทรงพิลาปรำพันว่า พระองค์จะทรงฆ่าธิดาของหม่อมฉันบั่นให้เป็น 
ท่อนๆ ด้วยดาบนี้ แล้วจะประทานแก , กษัตริย์ทั้งหลาย แน่หรือเพค๊ะ. 

[๑๑๓] ลูกน้อยเอ๋ย พระบิดาไม่ทรงกระทำตามคำของแม่ผู้ใคร่ประโยชน์ เจ้านั้น 
เปรอะเปือนโลหิตไปสู่สำนักพระยายมในวันนี้ ถ้าบุรุษผู้ใดไม , ทำตามคำ 
ของบิดามารดาผู้เกื้อกูลมองเห็นประโยชน์ บุรุษนั้นย่อมได้รับโทษอย่าง 
นี้ และจะต้องเข้าถึงโทษที่ลามกกว่า ในวันนี้ถ้าลูกจะทรงไว้ซึ่งกุมาร 
ทรงโฉมงดงามดังสีทอง เป็นกษัตริย์เกิดทับพระเจ้ากุสราช สวมสร้อย 
สังวาลย์แก้วมณีแกมทอง อันหมู , พระญาติบูชาแล้วไซร้ ลูกก็จะไม่ต้อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 34 

ไปยังสำนักพระยายม ลูกหญิงเอ่ย เสียงกลองชัยเภรีดังอยู่อึงมี่ และ 
เสียงช้างร้องก้องอยู่ในตระกูลแห่งกษัตริย์ทั้งหลายใด ลูกเห็นอะไรเล่า 
หนอที่มีความสุขยิ่งกว่าตระกูลนั้น จึงได้มาเสีย เสียงม้าศึกคะนองร้อง 
คำรณอยู่ที่ประตู เสียงกุมารร้องรำทำเพลงอยู่ในตระกูลกษัตริย์ทั้งหลาย 
ลูกเห็นอะไรเล่าหนอที่มีความสุขยิ่งไปกว่าตระกูลนั้น จึงได้มาเสีย ใน 
ตระกูลแห่งกษัตริย์ทั้งหลาย มีนกยูง นกกระเรียน และนกดุเหว่า 
ส่งเสียงร้องก้องเสนาะเพราะขับใจ ลูกเห็นอะไรเล่าหนอที่จะมีความ 
สุขยิ่งไปกว่าตระกูลนั้น จึงได้มาเสีย. 

[๑๑๔] พระเจ้ากุสราชพระองค์ใด ผู้มีพระปรีชาอย่างยอดเยี่ยม ผู้ยํ่ายีกษัตริย์ 
ทั้งเจ็ดพระนคร ทรงปราบปรามแคว้นอื่นให้พ่ายแพ้ พึงทรงปลดเปลื้อง 
เราทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้ พระเจ้ากุสราชพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ 
ไหนหนอ. 

[๑๑๕] พระเจ้ากุสราชพระองค์ใด ผู้มีพระปรีชาอย่างยอดเยี่ยม ผู้ยํ่าขีกษัตริย์ 
ทั้งเจ็ดพระนคร ทรงปราบปรามแคว้นอื่นให้พ่ายแพ้ ขักทรงกำขัด 
กษัตริย์เหล่าทันทังหมดได้ พระเจ้ากุสราชพระองค์นัน ประทับอยู่ที่นี่ 
แหละ เพค๊ะ. 

[๑๑๖] เจ้าเป็นม้าไปแล้วหรือจึงได้พูดอย่างนี้หรือว่าเจ้าเป็นอันธพาลจึงได้พูด 
อย่างนี้ล้าพระเจ้ากุสราชพึงเสด็จมาจริง ทำไมพวกเราจะไม , รู้จักพระ 
องค์เล่า. 

[๑๑๗] พระเจ้ากุสราชนั้นทรงปลอมพระองค์เป็นบุรุษพนักงานเครื่องต้น ทรง 
พระภูษาหยักรั้งมั่นคง กำลังก้มพระองค์ล้างหม้ออยู่ในระหว่างพระ 
ตำหนักของพระกุมารีทั้งหลายเพค๊ะ. 

[๑๑๘] เจ้าเป็นหญิงชั่วช้าจัณฑาลหรือ หรือว่าเจ้าเป็นหญิงประทุษร้ายตระกูล 
เจ้าเกิดแล้ว , ในตระกูลพระเจ้ามัททราช เหตุใดจึงกระทำพระสวามีให้ 
เป็นทาส. 

[๑๑๙] หม่อมฉันไม , ได้เป็นหญิงชั่วช้าจัณฑาล ไม่ใช่เป็นหญิงประทุษร้ายตระกูล 
นั่นพระเจ้ากุสราชโอรสของพระเจ้าโอกกากราช ขอความเจริญจงมีแด่ 
พระมารดา แต่พระมารดาทรงเข้าพระทัยว่าเป็นทาส. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 35 

[๑๒๐] ขอความเจริญจงมีแด่พระมารดา พระราชาพระองค์ใด ทรงเชื้อเชิญ 
พราหมณ์สองหมื่นคนให้บริโภคภัตตาหารในกาลทุกเมื่อ พระราชาพระ 
องค์นั้น คือ พระเจ้ากุสราชโอรสแห่งพระเจ้าโอกกากราช แต่พระ 
มารดาเข้าพระภัยว่าเป็นทาส เจ้าพนักงานเตรียมช้างไว้สองหมื่นเชือก -.. 

เตรียมม้าสองหมื่นตัว -.. ขอความเจริญจงมีแด่พระมารดา เจ้าพนักงาน 
รีดนมโคสองหมื่นตัวในกาลทุกเมื่อเพื่อพระราชาพระองค์ใด พระราชา 
พระองค์นั้น คือ พระเจ้ากุสราชโอรสของพระเจ้าโอกกากราช แต่พระ 
มารดาเข้าพระภัยว่าเป็นทาส. 

[๑๒๑] ดูกรเจ้าผู้เป็นพาล เจ้ากระทำกรรมอันชั่วร้ายเหลือเกิน ที่เจ้าไม่บอกพ่อ 
ว่า พระเจ้ากุสราชผู้เป็นกษัตริย์มีทะแกล้วทหารมาก ผู้เป็นพระยาช้าง 
มาด้วยเพศแห่งกบ. 

[๑๒๒] ข้าแต่พระมหาราชผู้จอมภัพ ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดงดโทษ 
แก , หม่อมฉัน ที่ไม , ทราบว่าพระองค์เสด็จมาในที่นี้ด้วยเพศที่ไม , มีใครรู้จัก 
ด้วยเถิด. 

[๑๒๓] คนเช่นหม่อมฉันมิได้ปกปิดเลย หม่อมฉันนั้นเป็นพนักงานเครื่องต้น 
พระองค์เท่านั้นทรงเลื่อมใสแก่หม่อมฉัน ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ 
แต่พระองค์ไม่มีกรรมชั่วช้า ที่หม่อมฉันจะต้องอดโทษ. 

[๑๒๔] ดูกรเจ้าคนพาล เจ้าจงไปขอขมาโทษพระเจ้ากุสราชผู้มีกำลังมากเสีย 
พระเจ้ากุสราชที่เจ้าขอขมาแล้ว ชักประทานชีวิตให้เจ้า. 

[๑๒๕] พระนางประภาวดีผู้มีผิวพรรณดังเทพธิดา ทรงรับดำรัสของพระบิดาแล้ว 
ได้ซบพระเศียรลงกอดพระบาทพระเจ้าภุสราชผู้มีพระกำลังมาก. 

[๑๒๖] ราตรีเหล่านี้ที่ล่วงไป เว้นจากพระองค์นั้นเพียงใด หม่อมฉันขอถวาย 
บังคมพระยุคลบาท ของพระองค์ด้วยเศียรเกล้า เพียงนั้น ขอพระองค์ 
โปรดอย่าทรงพิโรธหม่อมฉันเลย หม่อมฉันขอตั้งสัตย์ปฏิญาณแก , 

พระองค์ โปรดทรงสดับหม่อมฉันเถิด เพค๊ะ หม่อมฉันจะไม่พึงทำความ 
ชิงชังแก , พระองค์อีกต่อไปละ ถ้าพระองค์จะไม่ทรงโปรดกระทำตามคำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 36 

ของหม่อมฉันผู้ทูลวิงวอนอยู่อย่างนี้ พระบิดาคงเข่นฆ่าหม่อมฉันแล้ว 
ทรงประทานแก , กษัตริย์ทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้เป็นแน่. 

[๑๒๗] เมื่อพระน้องอ้อนวอนอยู่อย่างนี้ไฉนพี่ชักไม่ทำตามคำของพระน้องเล่า 
พี่ไม่โกรธพระน้องเลยนะคนงาม อย่ากลัวเลยประภาวดี พี่ขอตั้งสัตย์ 
ปฏิญาณต่อพระน้อง โปรดขอจงทรงพึงพี่เถิดนะพระราชบุตรี พี่จะไม่ 
พึงกระทำความเกลียดชังแก่พระน้องนางอีกต่อไปละ ดูกรน้องประภาวดี 
ผู้มีตะโพกอันผึ่งผาย พี่สามารถจะทำลายตระกูลกษัตริย์มัททราชมากมาย 
แล้วนำพระน้องนางไปได้ แต่เพราะความรักพระน้องนาง พี่จึงลัยอมทน 
ทุกข์มากมายได้. 

[๑๒๘] เจ้าพนักงานทั้งหลาย จงตระเตรียมรถและม้า อันวิจิตรด้วยเครื่องอลังการ 
ต่างๆ ทั้งมั่นคงแข็งแรง ท่านทั้งหลายจงเห็นความพยายามของเรา 
ผู้คำขัดศัตรูทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไปในบัดนี้ ก็นารีทั้งหลายภายในพระราช 
วังของพระเจ้ามัททราชนั้น พากันมองดูพระโพธิสัตว์ผู้เสด็จเยื้องกราย 
ดุจราชสีห์ทรงปรบพระหัตถ์เสวยพระกระยาหารถึงสองเท่าพระองค์นั้น. 

[๑๒๙] ก็พระเจ้ากุสราช ครั้นเสด็จขึ้นประทับบนคอช้างสาร โปรดให้นาง 
ประภาวดีประทับเบื้องหลังแล้ว เสด็จเช้าสู่สงคราม ทรงบันลือพระ 
สุรสึหนาท กษัตริย์เจ็ดพระนครทรงสดับพระสุรสึหนาทของพระเจ้า 
กุสราช ผู้บันลืออยู่ ผู้อันความกลัวแต่เสียงของพระเจ้ากุสราชคุกคามแล้ว 
พากันแตกหนีไปเหมือนดังฝูงมฤคได้ยินเสียงแห่งราชสีห์ก็พากันหนีไป 
ฉะนั้น พวกพลช้าง พลม้า พลรถ พลเดินเท้า ผู้อันความกลัวแต่เสียง 
พระเจ้าคุสราชคุกคามแล้ว ก็พากันแตกตื่นเหยียบยํ่ากันและกัน ท้าว 
สักกะจอมเทพ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ทรงมีชัยในท่ามกลาง 
สงครามนั้น มีพระทัยชื่นชมยินดี ทรงพระราชทานแก้วมณีอันรุ่งโรจน์ 
ดวงหนึ่งแก , พระเจ้าคุสราช พระเจ้าคุสราชทรงชนะสงคราม ได้แล้ว 
มณีอันรุ่งโรจน์ แล้วเสด็จประทับบนคอช้างสารเสด็จเข้าสู่พระนคร รับ 
สั่งให้ขับกษัตริย์เจ็ดพระนครทั้งเป็น ให้มัดนำเข้าถวายพระสัสสุระ ทูล 
ว่าขอเดชะ กษัตริย์เหล่านี้เป็นศัตรของพระองค์ ศัตรทั้งหมดซึ่งคิดจะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 37 

กำจัดพระองค์เสียนี้ ตกอยู่ในอำนาจของพระองค์แล้ว เชิญทรงกระทำ 
ตามพระประสงค์เถิด พระองค์ทรงกระทำกษัตริย์เหล่านั้นให้เป็นทาส 
แล้ว จะทรงปล่อยหรือจะทรงประหารเสียตามแต่พระทัยเถิด. 

[๑๓๐] กษัตริย์เหล่านี้เป็นศัตรูของพระองค์ มิได้เป็นศัตรูของหม่อมฉัน ข้าแต่ 
พระมหาราช พระองค์ (เป็นอิสระ) กว่าหม่อมฉัน จะทรงปล่อยหรือ 
จะทรงประหารศัตรูเหล่านั้นก็ตามเถิด. 

[๑๓๑] พระราชธิดาของพระองค์ ล้วนทรงงดงามดังเทพกัญญามีอยู่ถึง ๗ พระ 
องค์ ขอพระองค์ทรงโปรดพระราชทานแก , กษัตริย์ทั้ง ๗ นั้นองค์ละองค์ 
ขอกษัตริย์เหล่านั้นจงเป็นพระชามาตาของพระองค์เถิด. 

[๑๓๒] ข้าแต่พระมหาราช พระองค์เป็นใหญ่กว่าหม่อมฉันทั้งหลาย และกว่า 
พวกลูกของหม่อมฉันทั้งหมด เชิญพระองค์นั่นแหละทรงพระราชทาน 
พวกลูกของหม่อมฉันแก , กษัตริย์เหล่านั้น ตามพระราชประสงค์เถิด. 

[๑๓๓] ในกาลนั้น พระเจ้ากุสราชผู้มีพระสุรเสียงดังเสียงราชสีห์ได้ทรงยก 
พระราชธิดาของพระเจ้าษัททราช ประทานให้แก่กษัตริย์ ๗ พระองค์นั้น 
องค์ละองค์ กษัตริย์ทั้ง ๗ พระองค์ทรงอิ่มพระษัยด้วยลาภนั้น ทรงขอบ 
พระคุณพระเจ้าภุสราชผู้มีพระสุรเสียงดังเสียงราชสีห์ แล้วพากันเสด็จ 
กลับไปยังนครของตนๆ ในขณะนั้นทีเดียว ฝ่ายพระเจ้าภุสราชผู้มีพระ 
กำลังมาก ทรงพาพระนางประภาวดีและดวงแล้วมณีอันงามรุ่งโรจน์เสด็จ 
กลับยังกรุงกุสาวดี เมื่อพระเจ้าภุสราชและพระนางประภาวดีทั้ง ๒ พระ 
องค์นั้น ประทับอยู่ในพระราชรถคันเดียวกันเสด็จเข้ากรุงกุสาวดี มีพระ 
ฉวีวรรณและพระรูปพระโฉมทัดเทียมกัน มิได้ทรงงดงามยิ่งหย่อนกว่า 
กันเลย พระมารดาของพระมหาสัตว์และพระชยัมบดีราชกุมารทั้ง ๒ 
พระองค์ได้เสด็จไปต้อนรับถึงนอกพระนคร แล้วเสด็จกลับพระนคร 
พร้อมด้วยพระราชโอรส ในกาลนั้น พระเจ้าภุสราชและพระนางประภา 
วดี ก็ทรงสมัครสมานกัน ได้ทรงปกครองราชอาณาจักรกุสาวดีให้รุ่ง 
เรืองตลอดมา. 

จบ ภุสชาดกที่ ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 38 

๒. โสณนันทชาดก 

เรื่องพระราชาไปขอขมาโทษโสณดาบส 
[๑๓๔] พระผู้เป็นเจ้าเป็นเทวดา เป็นคนธรรพ์ เป็นท้าวสักกปุรินททะ หรือว่า 
เป็นมนุษย์ผู้มีฤทธ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร. 

[๑๓๕] อาตมภาพไม่ใช่เป็นเทวดา ไม่ใช่เป็นคนธรรพ์ ไม่ใช่ท้าวสักกปุรินททะ 
อาตมภาพเป็นมนุษย์ผู้มีฤทธ ดูกรภารถะ มหาบพิตรจงทราบอย่างนี้. 

[๑๓๖] ความช่วยเหลืออันมิใช่น้อยนี้เป็นกิจที่พระผู้เป็นเจ้ากระทำแล้ว คือ 
เมื่อฝนตก พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทำไม่ให้มีฝน แต่นั้น เมื่อลมจัดและแดด 
ร้อน พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทำให้มีเงาบังร่มเย็น แต่นั้น พระผู้เป็นเจ้าได้ 
ทำการป้องกันลูกศรในท่ามกลางแห่งศัตรู แต่นั้น พระผู้เป็นเจ้าได้ทำ 
บ้านเมืองอันรุ่งเรืองและชาวเมืองเหล่านั้นให้ตกอยู่ในอำนาจ ของข้าพเจ้า 
แต่นั้น พระผู้เป็นเจ้าได้ทำกษัตริย์ ๑๐๑ พระองค์ให้เป็นผู้ติดตามของ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณ พระผู้เป็นเจ้ายิ่งนัก พระผู้เป็นเจ้าจะ 
ปรารถนาสิ่งที่จะให้จิตชื่นชม คือ ยานอันเทียมด้วยช้าง รถอันเทียม 
ด้วยม้า และสาวน้อยทั้งหลายที่ประดับประดาแล้ว หรือรมณียสถานอัน 
เป็นที่อยู่อาศัยอันใด ขอพระผู้เป็นเจ้าจงเลือกเอาสิ่งนั้นตามประสงค์เถิด 
ข้าพเจ้าขอถวายแก่พระผู้เป็นเจ้า หรือว่าพระผู้เป็นเจ้าจะปรารถนาแคว้น 
อังคะหรือแคว้นมคธ ข้าพเจ้าก็ขอถวายแก่พระผู้เป็นเจ้า หรือว่าพระผู้ 
เป็นเจ้าปรารถนาแคว้นอัสสกะหรือแคว้นอวันตี ข้าพเจ้าก็มีใจยินดีขอ 
ถวายแคว้นเหล่านั้นให้แก , พระผู้เป็นเจ้า หรือแม้พระผู้เป็นเจ้าปรารถนา 
ราชสมบัติกึ่งหนึ่งไซร้ ข้าพเจ้าก็ขอถวายแก่พระผู้เป็นเจ้า ล้าพระคุณเจ้า 
มีความต้องการด้วยราชสมบัติทั้งหมด ข้าพเจ้าก็ขอถวาย พระคุณเจ้า 
ปรารถนาสิ่งใด ขอพระคุณเจ้าบอกมาเถิด. 

[๑๓๗] อาตมภาพไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติ บ้านเมือง ทรัพย์หรือแม้ 
ชนบท อาตมภาพไม่มีความต้องการเลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 39 

[๑๓๘] ในแว่นแคว้นอาณาเขตของมหาบพิตร มีอาศรมอยู่ในป่า มารดาและบิดา 
ทั้งสองท่านของอาตมภาพอยู่ในอาศรมนั้น อาตมภาพอยู่ในอาศรมนั้น 
อาตมภาพไม , ได้เพื่อท่าบุญ ในท่านทั้งสอง ผู้เป็นบูรพาจารย์นั้น 
อาตมภาพขอเชิญมหาบพิตรผู้ประเสริฐยิ่ง ไปขอขมาโทษโสณดาบส 
เพื่อสังวรต่อไป. 

[๑๓๙] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ข้าพเจ้าจะขอทำตามคำที่พระคุณเจ้ากล่าวกะข้าพเจ้า 
ทุกประการ ก็แต่-ว่า บุคคลผู้จะอ้อนวอนขอโทษมีประมาณเท่าใด ขอ 
พระคุณเจ้าจงบอกบุคคลมีประมาณเท่านั้น. 

[๑๔๐] ชาวชนบทมีประมาณหนึ่งร้อยเศษ พราหมณ์มหาศาลก็เท่ากัน กษัตริย์ผู้ 
เป็นอภิชาตผู้เรืองยศเหล่านี้ทั้งหมด ทั้งมหาบพิตรซึ่งทรงพระนามว่า 
พระเจ้ามโนชะ บุคคลผู้จะอ้อนวอนขอโทษประมาณเท่านี้ก็พอแล้ว ขอ 
ถวายพระพร. 

[๑๔๑] เจ้าพนักงานทั้งหลายจงเตรียมช้าง จงเตรียมม้า นายสารถีท่านจง 
เตรียมรถ ท่านทั้งหลายจงถือเอาเครื่องผูก จงยกธงชัยขึ้นที่ลันธงทั้ง 
หลาย เราจะไปยังอาศรมอันเป็นที่อยู่ของโกสิยดาบส. 

[๑๔๒] ก็ลำดับนั้น พระราชาพร้อมด้วยจาตุรงคเสนา ได้เสด็จไปยังอาศรมอัน 
น่ารื่นรมย์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของโกสิยดาบส. 

[๑๔๓] ไม้คานอันท่าด้วยไม้กระทุ่มของใคร ผู้ไปเพื่อหาบนี้า ลอยมายังเวหาส 
มิได้ถูกบ่า ห่างประมาณ ๔ องคุลี. 

[๑๔๔] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพชื่อว่าโสณะ เป็นดาบสมีวัตรอันสมาทานแล้ว 
บิได้เกียจคร้านเลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่ทุกคืนทุกวัน ดูกรมหาบพิตรผู้เป็น 
เจ้าแห่งทิศ อาตมภาพระลึกถึงอุปการคุณที่ท่านทั้งสองได้กระท่าแล้ว ใน 
กาลก่อน จึงนำผลไม้ป่าและเผือกมันมาเลี้ยงดูมารดาบิดา. 

[๑๔๕] ข้าพเจ้าทั้งหลาย ปรารถนาจะไปยังอาศรมซึ่งเป็นที่อยู่ของโกสิยดาบส 
ข้าแต่ท่านโสณะ ขอท่านได้โปรดบอกทางจะไปยังอาศรมนั้นแก่ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 40 

[๑๔๖] ดูกรมหาบพิตร ทางนี้เป็นทางสำหรับเดินคนเดียว ขอเชิญมหาบพิตร 
เสด็จไปยังป่าอันสะพรั่งไปด้วยต้นทองหลาง มีสีเขียวชะอุ , มดังสีเมฆ 
โกสิยดาบสอยู่ในป่านั้น. 

[๑๔๗] โสณมหาฤาษีครั้นกล่าวคำนี้แล้ว ได้พรํ่าสอนกษัตริย์ทั้งหลาย ณ กลาง 
หาว แล้วรีบหลีกไปยังสระอโนดาต แล้วกลับมาปัดกวาดอาศรมแต่ง 
ตั้งอาสนะแล้ว เข้าไปสู่บรรณศาลาแจ้งให้ดาบสผู้เป็นบิดาทราบว่า ข้า 
แต่ท่านมหาฤาษี พระราชาทั้งหลายผู้อภิชาตเรืองยศเหล่านี้เสด็จมาหา ขอ 
เชิญบิดาออกไปนั่งนอกอาศรมเถิด มหาฤาษีได้พิงคำของโสณบัณฑิตนั้น 
แล้วรีบออกจากอาศรมมานั่งที่ประตูของตน. 

[๑๔๘] โกสิยดาบสได้เห็นพระเจ้ามโนชะนั้น ซึ่งมีหมู'กษัตริย์ห้อมล้อมเป็น 
กองทัพ ประหนึ่งรุ่งเรืองด้วยเดช เสด็จมาอยู่ จึงกล่าวคาถานั้ความว่า 
กลอง ตะโพน สังข์ บัณเฑาะว์ และมโหระทึก ยังพระราชาผู้เป็นจอมทัพ 
ให้ร่าเริงอยู่ดำเนินไปแล้วข้างหน้าของใคร หน้าผากของใครสวมแล้ว 
ด้วยแผ่นทองอันหนามีสีดุจสายฟ้า ใครกำลังหนุ่มแน่นผูกสอดด้วยคำ 
ลูกศร รุ่งเรืองด้วยสิริ เดินมาอยู่ อนึ่งหน้าของใครงามผุดผ่อง ดุจ 
ทองคำอันละลายคว้างที่ปากเบ้ามีสึดังถ่านเพลิง ใครหนอรุ่งเรืองด้วยสิริ 
กำลังเดินมาอยู่ ฉัตรพร้อมด้วยดันหน้ารื่นรมย์ใจ สำหรับกั้นแสงอาทิตย์ 
อันบุคคลกางแล้วเพื่อใคร ใครหนอรุ่งเรืองด้วยสิริคำลังเดินมาอยู่ ชน 
ทั้งหลายถือพัดวาลวีชนีเครื่องสูง เดินเคียงองค์ของใคร ผู้มีบุญอัน 
ประเสริฐมาอยู่โดยคอช้างเศวตรฉัตรม้าอาชาไนย และทหารสวมเกราะ 
เรียงรายอยู่โดยรอบของใคร ใครหนอรุ่งเรืองด้วยสิริกำลังเดินมาอยู่ 
กษัตริย์ ๑๐๑ พระนครผู้เรืองยศ เป็นอนุยนต์เดินแวดล้อมตามอยู่ 
โดยรอบของใคร ใครหนอ รุ่งเรืองด้วยสิริกำลังเดินมาอยู่ จาตุรงคเสนา 
คือ พลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้าเดินแวดล้อมตามอยู่ 
โดยรอบใคร ใครหนอ รุ่งเรืองด้วยสิริกำลังเดินมาอยู่ เสนาหมู่ใหญ่นี้ 
นับไม , ล้วน ไม่มีที่สุดดุจคลื่นในมหาสมุทร กำลังห้อมล้อมตามหลัง 
ใครมา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 41 

[๑๔๙] กษัตริย์ที่กำลังเสด็จมานั้น คือ พระเจ้ามโนราชาธิราชเป็นเพียงดัง 
พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ เข้าถึงความเป็นบริษัทของ 
นันทดาบส กำลังมาสู่อาศรมอันเป็นที่ประพฤติพรหมจรรย์ เสนาหมู , ใหญ่ 
นี้นับไม , ถ้วน ไม , มีที่สุด ดุจคลื่นในมหาสมุทร กำลังตามหลังพระเจ้า 
มโนชะนั้นมา. 

[๑๕๐] พระราชาทุกพระองค์ ทรงลูบไถ้ด้วยจันทน์หอม ทรงผ้ากาสิกพัสตร์ 
อย่างดี ทุกพระองค์ทรงประคองอัญชลีเข้าไปยังสำนักของฤาษีทั้งหลาย. 

[๑๕๑] พระคุณเจ้าผู้เจริญไม่มีโรคาพาธหรือ พระคุณเจ้าสุขสำราญดีอยู่หรือ 
พระคุณเจ้ายังอัตภาพให้เป็นไปสะดวกด้วยการแสวงหามูลผลาหารแล 
หรือ เหง้ามันและผลไม้มีมากแลหรือ เหลือบ ยุงและสัตว์เลื้อยคลาน 
มีน้อยแลหรือ ในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพาฬมฤค ไม่มีมาเบียดเบียน 
บ้างหรือ. 

[๑๕๒] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพทั้งหลายไม่มีโรคาพาธ มีความสุขสำราญดี 
เยียวยาอัตภาพได้สะดวกด้วยการแสวงหามูลผลาหาร ทั้งมูลมันผลไม้ก็ 
มีมาก เหลือบ ยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อย ในป่าอันเกลื่อนกล่นไป 
ด้วยพาฬมฤคไม , มีมาเบียดเบียนอาตมภาพ เมื่ออาตมภาพได้อยู่ในอาศรม 
นี้หลายปีมาแล้ว อาตมภาพไม , รู้สึกอาพาธอันไม , เป็นที่รื่นรมย์แห่งใจเกิด 
ขึ้นเลย ดูกรมหาบพิตร พระองค์เสด็จมาดีแล้ว และพระองค์ไม่ได้ 
เสด็จมาร้าย พระองค์ผู้เป็นอิสระเสด็จมาถึงแล้ว ขอจงตรัสบอกสิ่งที่ 
ทรงชอบพระหฤทัยซึ่งมีอยู่ ณ ที่นี้เถิด ขอเชิญมหาบพิตรเสวยผล 
มะพลับ ผลมะหาด ผลมะทรางและผลหมากเม่า อันเป็นผลไม้มีรส 
หวานน้อยๆ เชิญเลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆ เถิด นี้านี้เย็นนำมาแต่ 
ซอกเขา ขอเชิญมหาบพิตรดื่มเถิด ถ้าพระองค์ทรงปรารถนา. 

[๑๕๓] สิ่งใดที่พระคุณเจ้าให้ ข้าพเจ้าขอรับสิ่งนั้น พระคุณเจ้ากระทำให้ถึงแก , 

ข้าพเจ้าทั้งปวง ขอพระคุณเจ้าจงเงี่ยโสตสดับคำของนันทดาบสที่ท่านจะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 42 

กล่าวนั้นเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบริษัทของนันทดาบส มาแล้วสู่สำนัก 
ของพระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าโปรดสดับคำของข้าพเจ้า ของนันทดาบส 
และของบริษัทเถิด. 

[๑๕๔] ชาวชนบทร้อยเศษ พราหมณ์มหาศาลประมาณเท่านั้น กษัตริย์อภิชาติผู้ 
เรืองยศทั้งหมดนี้และพระเจ้ามโนชะผู้เจริญจงเข้าใจคำของข้าพเจ้า ยักษ์ 
ทั้งหลายภูตและเทวดาทั้งหลายในป่า เหล่าใด ซึ่งมาประชุมกันอยู่ใน 
อาศรมนี้ขอจงพีงคำของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกระท่าความนอบน้อมแก , 

เทวดาทั้งหลายแล้วจักกล่าวกะฤาษีผู้มีวัตรอันงาม ข้าพเจ้านั้น ชาวโลก 
สมมติแล้วว่าเป็นชาวโกสิยโคตรร่วมกับท่าน จึงนับว่าเป็นแขนขวาของ 
ท่าน ข้าแต่ท่านโกสิยะผู้มีความเพียร เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ประสงค์จะเลี้ยง 
ดูมารดาบิดาของข้าพเจ้า ฐานะนี้ชื่อว่าเป็นบุญ ขอท่านอย่าได้ห้ามข้าพเจ้า 
เสียเลย จริงอยู่ การบำรุงมารดาบิดานี้สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว 
ขอท่านจงอนุญาตการบำรุงมารดาบิดานี้แก , ข้าพเจ้า ท่านได้กระทำกุศลมา 
แล้วสิ้นกาลนาน ด้วยการลุกขึ้นท่ากิจวัตรและการบีบนวด บัดนี้ 
ข้าพเจ้าปรารถนาจะท่าบุญในมารดาและบิดา ขอท่านจงให้โลกสวรรค์แก , 

ข้าพเจ้าเถิด ข้าแต่พระฤาบี มนุษย์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในบริษัทนี้ทราบ 
บทแห่งธรรมในธรรมว่าเป็นทางแห่งโลกสวรรค์ เหมือนดังท่านทราบ 
ฉะนั้น การบำรุงมารดาบิดาด้วยการอุปัฏฐากและการบีบนวดชื่อว่านำ 
ความสุขมาให้ ท่านห้ามข้าพเจ้าจากบุญนั้น ชื่อว่าเป็นอันห้ามทางอัน 
ประเสริฐ. 

[๑๕๕] ขอมหาบพิตรผู้เจริญทั้งหลาย ผู้เป็นบริษัทของน้องนันทะ จงสดับถ้อย 
คำของอาตมภาพ ผู้ใดยังวงศ์ตระกูลแต่เก่าก่อนให้เสื่อม ไม , ประพฤติ 
ธรรมในบุคคลผู้เจริญทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก ดูกรท่านผู้เป็นใหญ่ 
ในทิศ ส่วนชนเหล่าใดเป็นผู้ฉลาดในธรรมอันเป็นของเก่า และถึง 
พร้อมด้วยจารีต ชนเหล่านั้นย่อมไม , ไปสู่ทุคติ มารดา บิดา พี่ชาย น้อง 
ชาย พี่สาว น้องสาว ญาติและเผ่าพันธุ ชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็น 
ภาระของพี่ชายใหฌ่ ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิด มหาบพิตร ดกร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 43 

มหาบพิตรผู้เป็นจอมทัพ ก็อาตมภาพเป็นพี่ชายใหญ่ จึงต้องรับภาระอัน 
หนัก ทั้งสามารถจะปฏิบัติท่านเหล่านั้นได้เหมือนนายเรือรับภาระอันหนัก 
สามารถจะนำเรือไปได้โดยสวัสดี ฉะนั้น เหตุนั้น อาตมภาพจึงไม , ละ 
ลืมธรรม. 

[๑๕๖] ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปแล้วในความมืด วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดความรู้ 
ขึ้นแล้ว ท่านโกสิยฤาษีได้แสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนส่อง 
แสงอันรุ่งเรืองจากไฟ ฉะนั้น พระอาทิตย์เป็นเทพเจ้าแห่งแสง มีรัศมี 
เจิดจ้า เมื่ออุทัยย่อมแสดงรูปดีและรูปชั่วให้ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลาย 
ฉันใด ท่านโกสิยฤาษีก็แสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือน 
กัน. 

[๑๕๗] ล้าพี่จะไม่รับอัญชลีของข้าพเจ้าผู้วิงวอนอยู่อย่างนึข้าพเจ้าก็จักดำเนินไป 
ตามถ้อยคำของพี่ จักบำรุงบำเรอพี่ผู้อยู่ด้วยความไม , เกียจคร้าน. 

[๑๕๘] ดูกรนันทะ เธอรู้แจ้งสัทธรรมที่สัตบุรุษทั้งหลายแสดงแล้วเป็นแน่ เธอ 
เป็นคนงาม มีมารยาทอันงดงาม พี่ชอบใจเป็นยิ่งนัก พี่จะกล่าวกะ 
มารดาบิดาว่า ขอท่านทั้งสองจงฟิงคำของข้าพเจ้า ภาระนี้หาใช่เป็นภาระ 
เพียงชั่วครั้งชั่วคราวของข้าพเจ้าไม , การบำรุงที่ข้าพเจ้าบำรุงแล้วนี้ย่อม 
นำความสุขมาให้แก่มารดาบิดาได้ แต่นันทะย่อมกระทำการขอร้อง 
อ้อนวอนเพื่อบำรุงท่านทั้งสองห้าง บรรดาท่านทั้งสองผู้สงบระงับ ผู้ 
ประพฤติพรหมจรรย์หากว่าท่านใดปรารถนา ข้าพเจ้าจะบอกกะท่านนั้น 
ขอให้ท่านทั้งสองผู้หนึ่งจงเลือกนันทะตามความปรารถนาเถิด นันทะจะ 
บำรุงใครในท่านทั้งสอง. 

[๑๕๙] ลูกรพ , อโสณะ เราทั้งสองอาศัยเจ้าอยู่ อ้าเจ้าอนุญาต แม่ก็จะพึงได้ 
จุมพิตลูกนันทะผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่ศีรษะ. 

[๑๖๐] ใบอ่อนของต้นอัสสัตถพฤกษ์ เมื่อลมรำเพยพัดต้องแล้วย่อมหวั่นไหว 
ไปมา ฉันใด หัวใจของแม่ก็หวั่นไหว เพราะนานๆ จึงได้เห็นลูก 
นันทะ ฉันนั้น เมื่อใด เมื่อแม่หลับแล้วฟินเห็นลูกนันทะมา แมกดี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 44 
ใจอย่างล้นเหลือว่าลูกนันทะของแม่นี้มาแล้ว แต่เมื่อใด ครั้นแม่ตื่น 
ขึ้นแล้ว ไม , ได้เห็นลูกนันทะของแม่มา ความเศร้าโศกและความเสียใจ 
มิใช่น้อย ก็ทับถมยิ่งนัก วันนี้แม่ได้เห็นลูกนันทะผู้จากไปนานกลับ 
มาแล้ว ขอลูกนันทะจงเป็นที่รักของบิดาเจ้าและของแม่เอง ขอลูกนันทะ 
จงเข้าไปสู่เรือนของเราเถิด ดูกรพ่อโสณะลูกนันทะเป็นที่แสนรักของ 
บิดา ลูกนันทะยังไม , ได้เข้าไปสู่เรือนใด ขอให้ลูกนันทะจงได้เรือนนั้น 
ขอลูกนันทะจงบำรุงแม่เถิด. 

[๑๖๑] ดูกรฤาบี มารดาเป็นผู้อนุเคราะห์ เป็นที่พึ่งและเป็นผู้ให้ขีรรสแก่เราก่อน 
เป็นทางแห่งโลกสวรรค์ มารดาปรารถนาเจ้า มารดาเป็นผู้ให้ขีรรสก่อน 
เป็นผู้เลี้ยงดูเรามา เป็นผู้ชักชวนเราในบุญกุศล เป็นทางแห่งโลกสวรรค์ 
มารดาปรารถนาเจ้า. 

[๑๖๒] มารดาหวังผลคือบุตร จึงนอบน้อมแก , เทวดา และไต , ถามถึงฤกษ์ ฤดู 
และปีทั้งหลาย เมื่อมารดานั้นมีระดู ความก้าวลงแห่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 
ก็ย่อมมี เพราะสัตว์เกิดในครรภ์นั้นมารดาจึงแพ้ท้อง เพราะเหตุนั้น 
บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นว่าเป็นผู้มีใจดี มารดาบริหารครรภ์อยู่หนึ่งปี 
หรือหย่อนกว่าปีแล้วจึงคลอด เหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นว่า 
ชนยนตีและชเนตตี ผู้ยังบุตรให้เกิด มารดาย่อมปลอบบุตรผู้ร้องไห้อยู่ 
ให้รื่นเริง ด้วยการให้ดื่มนั้านมบ้าง ด้วยการขับกล่อมบ้าง ด้วยการอุ้ม 
แนบไว้กับอกบ้าง เหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นว่า ปลอบบุตร 
ให้รื่นเริง ต่อแต่นั้น มารดาเห็นบุตรผู้ย้งเป็นเด็กอ่อน ไม , รู้จักเดียงสา 
เล่นอยู่ท่ามกลางสายลมและแสงแดดอันกล้าก็เข้ารับขวัญ เพราะเหตุนั้น 
บัณฑิตจึงเรียกมารดานั้นว่า โปเสนตี ผู้เลี้ยงดูบุตร มารดาย่อม 
อุ้มครองทรัพย์แบ้ทั้งสองฝ่าย คือ ทรัพย์ของมารดาและทรัพย์ของบิดา 
เพื่อบุตรนั้น ด้วยตั้งใจว่า ทรัพย์ทั้งสองฝ่ายพึงเป็นของบุตรแห่งเรา 
มารดายังบุตรให้ศึกษาดังนี้ว่า อย่างนี้ซิลูกอย่างโน้น 1 ซิลูก ย่อมลำบาก 
เมื่อบุตรกำลังรุ่นหนุ่มคนอง มารดาย่อมคอยมองดูบุตรผู้หลงเพลิดเพลิน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 45 

ในภรรยาผู้อื่น จนพลบคํ่าก็ยังไม่กลับมา ย่อมเดือดร้อนด้วยประการ 
ฉะนี้ บุตรผู้อันมารดาเลี้ยงดูมาแล้ว ด้วยความลำบากอย่างนี้ไม่บำรุง 
มารดา บุตรนั้นชื่อว่าประพฤติผิดในมารดา ย่อมเข้าถึงนรก บุตรผู้ 
อันบิดาเลี้ยงมาด้วยความลำบากอย่างนี้ ไม่บำรุงบิดา บุตรนั้นชื่อว่า 
ประพฤติผิดในบิดา ย่อมเข้าถึงนรก เราได้สดับมาว่า เพราะไม่บำรุง 
มารดา แม้ทรัพย์ที่เกิดแก่บุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาทรัพย์ย่อมฉิบหาย 
หรือบุตรนั้นย่อมเข้าถึงความยากแค้น เราได้สดับมาว่า เพราะไม่บำรุง 
บิดา แม้ทรัพย์ที่เกิดแก่บุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาทรัพย์ย่อมฉิบหาย หรือ 
บุตรนั้นย่อมเข้าถึงความยากแค้น ความรื่นเริง ความบันเทิง และความ 
หัวเราะเล่นหัวกันทุกเมื่อ บัณฑิตผู้รู้แจ้งพึงได้เพราะการบำรุงมารดา 
ความรื่นเริงความบันเทิง และความหัวเราะเล่นหัวกันทุกเมื่อ บัณฑิตผู้ 
รู้แจ้งพึงได้เพราะการบำรุงบิดา สังคหวัตถุ ๕ ประการนี้คือทาน 
การให้ ๑ปิยวาจา เจรจาคำน่ารัก๑ อัตถจริยาการประพฤติ 
ประโยชน์ ๑ สมานัตตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลาย 
ตามสมควร ในที่นั้นๆ ๑ ย่อมมีในโลกนี้ เหมือนเพลารถย่อมมี 
แก , รถที่กำลังแล่นไป ฉะนั้น ล้าว่าสังคหวัตถุเหล่านี้ไม่พึงมีไซร้ มารดา 
ก็จะไม , พึงได้รับความนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแห่งบุตร หรือ 
บิดาก็จะไม , พึงได้ความนับถือหรือการบูชา เพราะเหตุแห่งบุตร ก็เพราะ 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นสังคหวัตถุนี้ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้น 
ย่อมถึงความเป็นผู้ประเสริฐ และเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์พึงสรรเสริญ 
มารดาและบิดาบัณฑิตเรียกว่าเป็นพรหมของบุตร เป็นบุรพาจารย์ของ 
บุตร เป็นผู้ควรรับของคำนับของบุตร และว่าเป็นผู้อนุเคราะห์บุตร 
เพราะเหตุนั้นแล บุตรผู้เป็นบัณฑิต พึงนอบน้อมและสักการะมารดา 
บิดาทั้ง ๒ นั้นด้วย ข้าว นี้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ที่นอน การขัดสี การ 
ให้อาบนี้า และการล้างเท้า บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริฌบตรนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 46 

ด้วยการบำรุงในมารดาบิดาในโลกนี้ครั้นบุตรนั้นละโลกนี้ไปแล้ว ย่อม 
บันเทิงในสวรรค์. 

จบ โสณบันทชาดกที่ ๒ 


รวมชาดกในสัตตตินิบาตนั้น มี ๒ ชาดก คือ กุสชาดก ๑ 
โสณบันทชาดก ๑ ชาดกทั้งสองนี้ปรากฏอยู่ในสัตตตินิบาต. 
จบ สัตตตินิบาตชาดก. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 47 
อสีตินิบาตชาดก 
๑. จุลลหังสชาดก 
พระยาหงส์ทรงติดบ่วง 

[๑๖๓] ดูกรสุมุขะ ฝูงหงส์พากันบินหนีไปไม่เหลียวหลัง แม้ท่านก็จงไปเสีย 
เถิด อย่าหวังอยู่ในที่นี้เลย ความเป็นสหายในเราผู้ติดบ่วงย่อมไม่มี. 

[๑๖๔] ข้าพระองค์จะพึงไปหรือไม่พึงไป ความไม่ตาย ก็ไม่พึงมีเพราะการไป 
หรือการไม , ไปนั้น เมื่อพระองค์มีความสุขจึงอยู่ใกล้ เมื่อพระองค์ได้รับ 
ทุกข์ จะพึงละไปอย่างไรได้ ความตายพร้อมกับพระองค์ หรือว่าความ 
เป็นอยู่เว้นจากพระองค์ ความตายนั้นแลประเสริฐกว่า เว้นจากพระองค์ 
แล้วพึงเป็นอยู่ประเสริฐอะไร ข้าแต่พระมหาราชผู้เป็นจอมหงส์ ข้า 
พระองค์พึงละทิ้งพระองค์ผู้ทรงถึงทุกข์อย่างนี้ ข้อนี้ไม่เป็นธรรมเลย 
คติของพระองค์ ข้าพระองค์ย่อมชอบใจ. 

[๑๖๕] คติ ของเราผู้ดึดบ่วงจะเป็นอื่นไปอย่างไรเล่า นอกจากเข้าโรงครัวใหญ่ 
คตินั้นย่อมชอบใจแก่ท่านผู้มีความคิดผู้พ้นแล้วอย่างไร ดูกรหงส์สุมุขะ 
ท่านจะพึงเห็นประโยชน์อะไรในการสิ้นชีวิตของเราและของท่านทิ้งสอง 
หรือของพวกญาติที่เหลือ ดูกรท่านผู้มี'ปีกทิ้งสองดังสีทอง เมื่อท่าน 
ยอมสละชีวิตในเพราะคุณอันไม่ประจักษ์ ดังคนตาบอดกระทำแล้วใน 
ที่มืดจะพึงยังประโยชน์อะไรให้รุ่งเรืองได้. 

[๑๖๖] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าฝูงหงส์ทิ้งหลาย ทำไมหนอ พระองค์จึงไม่ 
ทรงรู้อรรถในธรรม ธรรมอันบุคคลเคารพแล้วย่อมแสดงประโยชน์แก , 

สัตว์ทิ้งหลาย ข้าพระองค์นั้นเพ่งเล็งอยู่ซึ่งธรรมและประโยชน์อันตั้ง 
ขึ้นจากธรรม ทิ้งเห็นพร้อมอยู่ซึ่งความภักดีในพระองค์จึงมิได้เสียดาย 
ชีวิต ความที่มิตรเมื่อระลึกถึงธรรมไม่พึงทอดทิ้งมิตรในยามทุกข์ แม้ 
เพราะเหตุแห่งชีวิต นี้เป็นธรรมของสัตบุรุษทิ้งหลายโดยแท้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 48 

[๑๖๗] ธรรมนี้นั้นท่านประพฤติแล้ว และความภักดีในเราก็ปรากฏแล้ว ท่านจง 
ท่าตามความปรารถนาของเรานี้เถิด ท่านผู้เป็นอันเราอนุมัติแล้ว จงไป 
เสียเถิด ดูกรท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ก็แลเมื่อกาลล่วงไปอย่างนี้คือ 
เมื่อเราติดบ่วงอยู่ในที่นี้ท่านพึงกลับไป ปกครองหมู , ญาติทั้งหลายของ 
เราให้จงดีเถิด. 

[๑๖๘] เมื่อสุวรรณหงส์ผู้ประเสริฐ ผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐกำลังโต้ตอบ 
กันอยู่ด้วยประการฉะนี้ นายพรานได้ปรากฏแล้วเหมือนดังมัจจุราช 
ปรากฏแก่บุคคลผู้ป่วยหนัก ฉะนั้น สุวรรณหงส์ทั้งสองผู้เกื้อกูลกันมาสิ้น 
กาลนานนั้น เห็นศัตรูเดินมาแล้ว ก็นิ่งเฉยมิได้เคลื่อนจากที่ ฝ่ายว่านาย 
พรานผู้เป็นศัตรูของพวกนก เห็นพระยาหงส์ธตรฐผู้เป็นจอมหงส์กำลัง 
เดินส่ายไปมาแต่ที่นั้นๆ จึงรีบเดินเข้าไป ก็นายพรานนั้นครั้นรีบเดิน 
เข้าไปแล้ว เกิดความสงสัยขึ้นว่า หงส์ทั้งสองนั้นติดบ่วงหรือไม่ จึง 
ค่อยลดความเร็วลง ค่อยๆ เดินเข้าไปให้ใกล้สุวรรณหงส์ทั้งสอง 
ได้เห็นตัวหนึ่งติดบ่วงอีกตัวหนึ่งไม่ติดบ่วง แต่มายืนอยู่ใกล้ตัวติดบ่วง 
จึงเพ่งลูตัวที่ติดบ่วงผู้เป็นโทษ ลำดับนั้น นายพรานนั้นเป็นผู้มีความ 
สงสัยจึงได้กล่าวถามสุมุขหงส์ผู้มีผิวพรรณเหลือง มีร่างกายใหญ่ ผู้เป็น 
ใหญ่ในหมู , หงส์ ซึ่งยืนอยู่ว่า เพราะเหตุไรหนอพระยาหงส์ตัวที่ติดบ่วง 
ใหญ่ ย่อมไม่กระทำซึ่งทิศ เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านผู้ไม่ติด 
บ่วง เป็นผู้มีกำลัง จึงไม , บินหนีไป พระยาหงส์ตัวนั้เป็นอะไรกับท่าน 
หรือท่านพ้นแล้วทำไมจึงยังเฝ็าหงส์ผู้ติดบ่วงอยู่ หงส์ทั้งหลายพากัน 
ละทิ้งหนีไปหมด เพราะเหตุไร ท่านจึงยังอยู่ผู้เดียว. 

[๑๖๙] ดูกรนายพรานนก พระยาหงส์นั้นเป็นราชาของเรา ทั้งเป็นเพื่อนเสมอ 
ด้วยชีวิตของเราด้วย เราจึงไม , ละท่านไป จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งกาละ. 

[๑๗๐] ก็ไฉนพระยาหงส์นั้จึงไม่เห็นบ่วงที่ดักไว้ ความจริงการรู้อันตรายของตน 
เป็นเหตุของบุคคลผู้ใหญ่ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น บุคคลผู้ใหญ่เหล่านั้น 
ควรรู้อันตราย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 49 

[๑๗๑] เมื่อใดมีความเสื่อม เมื่อนั้น สัตว์แม้เข้าใกล้ข่ายหรือบ่วงก็ไม , รู้สึก 
ในเมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิต. 

[๑๗๒] ดูกรท่านผู้มีปัญญามาก ก็แลบ่วงทั้งหลายที่เขาดักไว้มีมากอย่าง สัตว์ 
ทั้งหลายย่อมเข้ามาติดบ่วงที่เขาดักอำพรางไว้ในเมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิต 
อย่างนี้. 

[๑๗๓] เออก็การอยู , ร่วมกันกับท่านนี้พึงมีสุขเป็นกำไรหนอ และขอท่าน 
อนุญาตแก่ข้าพเจ้าทั้งสองเถิด และขอท่านพึงให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งสอง 
ด้วยเถิด. 

[๑๗๔] เรามิได้ผูกท่านไว้ และไม่ปรารถนาจะว่าท่าน เชิญท่านรีบไปจากที่นี้ตาม 
ปรารถนา แล้วจงอยู่เป็นสุขตลอดกาลนานเถิด. 

[๑๗๕] ข้าพเจ้าไม , ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ โดยเว้นจากชีวิตของพระยาหงส์นี้ล้า 
ท่านยินดีเพียงตัวเดียว ขอให้ท่านปล่อยพระยาหงส์นี้และจงกินข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นผู้เสมอกัน ด้วยรูปทรงสัณฐานและวัย ท่านไม่เสื่อม 
แล้วจากลาภ ขอท่านจงเปลี่ยนข้าพเจ้ากับพระยาหงส์นี้เถิด เชิญท่าน 
พิจารณาลูในข้าพเจ้าทั้งสอง เมื่อท่านมีความปรารถนาเฉพาะตัวเดียว 
จงเอาบ่วงผูกข้าพเจ้าไว้ก่อน จงปล่อยพระยาหงส์ในภายหลัง ล้าท่าน 
ทำตามที่ข้าพเจ้าขอร้อง ลาภของท่านก็คงมีประมาณเท่านั้นเหมือนกัน 
ทั้งท่านจะได้เป็นมิตรกับฝูงหงส์ธตรฐจนตลอดชีวิต 

[๑๗๖] มิตร อำมาตย์ ทาส ทาสี บุตร ภรรยา และพวกพ้องหมู'ใหญ่ทั้งหลาย 
จงดูว่า พระยาหงส์ธตรฐพ้นจากที่นี้ไปได้เพราะท่าน บรรดามิตรทั้งหลาย 
เป็นอันมาก มิตรเช่นท่านนั้นหามีในโลกนี้เหมือนท่านผู้เป็นเพื่อนร่วม 
ชีวิต ของพระยาหงส์ธตรฐไม่ เรายอมปล่อยสหายของท่าน พระยา 
หงส์จงบินตามท่านไปเถิด ท่านทั้งสองจงรีบไปจากที่นี้ตามความ 
ปรารถนา จงรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางหมู่ญาติ. 

[๑๗๗] สุมุขหงส์ผู้มีความเคารพนาย มีความปลื้มใจ เพราะพระยาหงส์ผู้เป็น 
นายหลุดพ้นจากบ่วง เมื่อจะกล่าววาจาอันรื่นหูได้กล่าวว่า ดูกรนายพราน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 50 

ขอให้ท่านพร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งปวงจงเบิกบานใจ เหมือนข้าพเจ้าเบิก 
บานใจในวันนี้เพราะได้เห็นพระยาหงส์พ้นจากบ่วงฉะนั้น. 

[๑๗๘] เชิญท่านมานี่ เราจักบอกท่านถึงวิธีที่ท่านจักได้ทรัพย์เป็นลาภของท่าน 
พระยาหงส์ธตรฐนี้ย่อมไม่มุ่งร้ายอะไรๆ ท่านจงรีบไปภายในบุรี จง 
แสดงข้าพเจ้าทั้งสองผู้ไม่ติดบ่วงเป็นอยู่ตามปกติ จับอยู่ที่กระเช้า 
ทั้งสองข้าง แก , พระราชาว่า ข้าแต่พระมหาราช หงส์ธตรฐทั้งสองนี้เป็น 
อธิบดีแห่งหงส์ทั้งหลาย เพราะว่าหงส์ตัวนี้เป็นราชาของหงส์ทั้งหลาย 
ส่วนหงส์ตัวนี้เป็นอัครมหาเสนาบดี พระราชาจอมประชาชนทอด 
พระเนตรเห็นพระยาหงส์นี้แล้ว ก็จะทรงปราบปลื้มพระหฤทัย ชักพระ 
ราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่ท่านโดยไม่ต้องสงสัย. 

[๑๗๙] นายพรานได้สดับคำของหงส์สุมุขะดังนั้นแล้ว ชัดแจงการงานเสร็จแล้ว 
รีบเข้าไปภายในบุรี แสดงหงส์ทั้งสองผู้มิได้ติดบ่วง เป็นอยู่ตามปกติ 
จับอยู่ที่กระเช้าทั้งสองข้างแก่พระราชาว่า ข้าแต่มหาราช หงส์ธตรฐทั้ง 
สองนี้เป็นอธิบดีแห่งหงส์ทั้งหลาย เพราะว่าหงส์ตัวนี้เป็นราชาของ 
หงส์ทั้งหลาย ส่วนหงส์ตัวนี้เป็นอัครมหาเสนาบดี. 

[๑๘๐] ก็หงส์ทั้งสองนี้มาอยู่ในแอมมือของท่านได้อย่างไร ท่านเป็นพราน นำ 
หงส์ผู้เป็นใหญ่ กว่าหงส์ผู้ใหญ่ทั้งหลายมาในที่นี้ได้อย่างไร. 

[๑๘๑] ข้าแต่พระจอมประชานิกร ข้าพระองค์ดักบ่วงเหล่านี้ไว้ที่เปือกตม ซึ่ง 
เป็นที่ๆ ข้าพระองค์เข้าใจว่า จะกระท่าความสิ้นชีวิตแก่นกทั้งหลายได้ 
พระยาหงส์ได้มาติดบ่วงเช่นนั้น ส่วนหงส์ตัวนี้มิได้ติดบ่วงของ 
ข้าพระองค์ แต่เข้ามาจับอยู่ใกล้ๆ พระยาหงส์นั้น ได้กล่าวกะ 
ข้าพระองค์ หงส์นี้ประกอบแล้วด้วยธรรม ได้กระท่ากรรมอันแสนยาก 
ที่บุคคลผู้มิใช่พระอริยะจะพึงท่าได้ ประกาศภาวะอันสูงสุดของตน 
พยายามในประโยชน์ของนาย หงส์นี้ควรจะมีชีวิตอยู่ ยอมสละชีวิต 
ของตน มายืนสรรเสริญคุณของนาย ร้องขอชีวิตของนาย ข้าพระองค์ 
ได้สดับคำของหงส์นี้แล้ว เกิดความเลื่อมใส จึงปล่อยพระยาหงส์นั้น 
จากบ่วง และอนฌาตให้กลับได้ตามสบาย สมขหงส์ผ้มีความเคารพนาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 51 

มีความปลื้มใจ เพราะพระยาหงส์ผู้เป็นนายหลุดพ้นจากบ่วง เมื่อจะกล่าว 
วาจาอันรื่นหู ได้กล่าวว่า ดูกรนายพราน ขอให้ท่านพร้อมด้วยหมู่ญาติ 
ทั้งปวงจงเบิกบานใจ เหมือนข้าพเจ้าเบิกบานใจในวันนี้เพราะได้เห็น 
พระยาหงส์พ้นจากบ่วง ฉะนั้น เชิญท่านมานี่ เราจักบอกท่าน ถึงวิธี 
ที่ท่านจักได้ทรัพย์อันเป็นลาภของท่าน พระยาหงส์ธตรฐนี้ย่อมไม่มุ่งร้าย 
อะไรๆ ท่านจงรีบเข้าไปภายในบุรี จงแสดงข้าพเจ้าทั้งสองผู้ไม , ติดบ่วง 
เป็นอยู่ตามปกติ จับอยู่ที่กระเช้าทั้งสองข้างแก , พระราชาว่า ข้าแต่ 
มหาราช หงส์ธตรฐทั้งสองนี้เป็นอธิบดีแห่งหงส์ทั้งหลาย เพราะว่าหงส์ 
ตัวนี้เป็นราชาของหงส์ทั้งหลาย ส่วนหงส์ตัวนี้เป็นอัครมหาเสนาบดี 
พระราชาผู้เป็นจอมประชาชน ทอดพระเนตรเห็นพระยาหงส์นี้แล้ว 
จะทรงปราโมทย์ปลาบปลื้มพระหฤทัย ชักพระราชทานทรัพย์เป็นอันมาก 
แก่ท่านโดยไม , ต้องสงสัย ข้าพระองค์จึงนำหงส์ทั้งสองนี้มา ตามคำ 
ของหงส์ตัวนี้อย่างนี้ และหงส์ทั้งสองนี้ ข้าพระองค์อนุญาตให้ไปยัง 
เขาจิตรกูฏนั้นแล้ว หงส์ตัวนี้เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมอย่างยิ่ง ตกอยู่ 
ในแอมมือของศัตรูอย่างนี้ได้ท่าให้นายพรานเช่นข้าพระองค์เกิดความ 
เป็นผู้มีใจอ่อนโยน ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์ ไม , เห็น 
เครื่องบรรณาการอย่างอื่นนอกจากนี้ที่จะนำมาถวายแด่พระองค์ ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เป็นจอมมนุษย์ ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูเครื่องบรร 
ณาการนั้น ณ น้านพรานนกทั้งปวง. 

[๑๘๒] พระยาหงส์เห็นพระราชาประทับนั่งบนตั่งทองอันงดงาม เมื่อจะกล่าว 
วาจาอันรื่นหู จึงได้ทูลว่า พระองค์ไม่มีโรคาพาธหรือ ทรงสุขสำราญ 
ดีอยู่หรือ พระองค์ทรงปกครอง รัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรมหรือ. 

[๑๘๓] ลูกรพระยาหงส์ เราไม่มีโรคาพาธ เราสุขสำราญดี อนึ่ง เราปกครอง 
รัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรม. 

[๑๘๔] โทษอะไรๆ ย่อมไม , มีในหมู่อำมาตย์ของพระองค์แลหรือ อำมาตย์ 
เหล่านั้น ย่อมไม , ห่วงใยชีวิต เพราะประโยชน์ของพระองค์แลหรือ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 52 

[๑๘๕] โทษอะไรๆ ย่อมไม่มีในหมู , อำมาตย์ของเรา และอำมาตย์เหล่านั้น ย่อม 
ไม , ห่วงใยชีวิต เพราะประโยชน์ของเรา. 

[๑๘๖] พระอัครมเหสีของพระองค์ เป็นผู้มีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อพึง มี 
ปกติตรัสวาจาอันน่ารัก ทรงประกอบด้วยพระโอรส พระรูปโฉม 
และอิศริยยศ ทรงคล้อยตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์แลหรือ. 

[๑๘๗] พระอัครมเหสีของเรา เป็นผู้มีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อพึง มีปกติตรัส 
วาจาอันน่ารัก ทรงประกอบด้วยพระโอรสพระรูปโฉมและอิศริยยศ 
ทรงคล้อยตามอัธยาศัยของเรา. 

[๑๘๘] ท่านตกอยู่ในแอมมือของมหาศัตรู ได้รับทุกข์ใหญ่หลวงในเบื้องต้น 
พึงได้รับทุกข์นั้นบ้างแลหรือ นายพรานวิ่งเข้าไปโบยตีท่านด้วยท่อนไม้ 
แลหรือ เพราะว่าปกติของคนหยาบช้าเหล่านี้ ย่อมมีเป็นประจำอย่าง 
นั้น. 

[๑๘๙] ข้าแต่พระมหาราชในยามมีทุกข์อย่างนี้ ย่อมมีความปลอดโปร่งใจ จริง 
อยู่ นายพรานนี้มิได้ท่าอะไรๆ ในข้าพระองค์ทั้งสองเหมือนศัตรู นาย 
พรานค่อยๆ เดินเข้าไปและได้ปราศัยขึ้นก่อน ในกาลนั้น สุมุขหงส์ 
บัณฑิตผู้นี้'ใต้กล่าวตอบ นายพรานได้พึงคำของสุมุขหงส์นั้นแล้วก็เกิด 
ความเลื่อมใส ปล่อยข้าพระองค์จากบ่วงนั้น และอนุญาตให้ข้าพระองค์ 
กลับได้ตามสบาย สุมุขหงส์ปรารถนาทรัพย์เพื่อนายพรานนี้จึงคิดชวน 
กันมาในสำนักของพระองค์เพื่อประโยชน์แก่นายพรานนี้. 

[๑๙๐] ก็การที่ท่านทั้งสองมาในที่นี้เป็นการมาตีแล้ว และเราก็มีความปราโมทย์ 
เพราะได้เห็นท่านทั้งสอง แม้นายพรานนี้ก็จะได้ทรัพย์อันมากมายตามที่ 
เขาปรารถนา. 

[๑๙๑] พระราชาผู้เป็นจอมมนุษย์ ทรงยังนายพรานให้เอิบอิ่มด้วยโภคสมบัติทั้ง 
หลาย พระยาหงส์ได้กล่าววาจาอันรื่นหูอนุโมทนา. 

[๑๙๒] ได้ยินว่า อำนาจของเราผู้ทรงธรรม ย่อมเป็นไปในที่เท่าใด ที่เท่านั้นมี 
ประมาณน้อย ความเป็นใหญ่ในที่ทั้งปวงจงมีแก่ท่าน ขอท่านจงปกครอง 
ตามปรารถนาเถิด ทานวัตถุก็ดี เครื่องอุปโภคก็ดี และสิ่งอื่นใดที่เข้าไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 53 

สำเร็จประโยชน์เราขอยกสิ่งนั้นๆ ซึ่งล้วนเป็นของปลื้มใจให้แก่ท่าน 
และ ขอ สละ ความเป็นใหญ่ให้ แก่ ท่าน. 

[๑๙๓] ก็ถ้าว่า สุมุขหงส์บัณฑิตนี้สมบูรณ์ด้วยปัญญา พึงเจรจาแก , เราตาม 
ปรารถนา ข้อนั้นพึงเป็นที่รักอย่างยิ่งของเรา. 

[๑๙๔] ข้าแต่มหาราช ได้ยินว่า ข้าพระองค์หาอาจจะพูดสอดขึ้นในระหว่าง 
เหมือนพระยานาคเลื้อยเข้าไปภายในศิลาฉะนั้นไม่ข้อนั้นไม่เป็นวินัยของ 
ข้าพระองค์ พระยาหงส์ประเสริฐกว่าข้าพระองค์ และพระองค์ก็สูงสุด 
กว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นพระเจ้าแผ่นดินจอมมนุษย์ ทั้งสองพระองค์ควร 
แก , การบูชาด้วยเหตุมากมาย ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมมนุษย์ เมื่อ 
พระองค์ทั้งสองกำลังตรัสกันอยู่ เมื่อการวินิจฉัยกำลังเป็นไปอยู่ ข้าพระ 
องค์ผู้เป็นสาวก ไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่าง. 

[๑๙๕] ได้ยินว่า นายพรานกล่าวโดยความจริงว่า สุมุขหงส์เป็นบัณฑิต เพราะ 
ว่านัยเช่นนี้ไม่พึงมีแก่บุคคลผู้ไม , ได้รับอบรมเลย ความมีปกติอันเลิศ 
และสัตว์อันอุดมอย่างนี้มีเพียงเท่าที่เราเห็นแล้ว เราไม , ได้เห็นผู้อื่น 
เป็นเช่นนึ เราจึงยินดีด้วยปกติและวาจาอันไพเราะของท่านทั้งสอง 
ก็การที่เราพึงเห็นท่านทั้งสองได้นานๆ เช่นนี้เป็นความพอใจของเรา 
โดยแท้. 

[๑๙๖] กิจใดที่บุคคลพึงกระทำในมิตร กิจนั้นพระองค์ทรงกระท่าแล้ว ใน 
ข้าพระองค์ทั้งสอง ข้าพระองค์ทั้งสอง ย่อมเป็นผู้อันพระองค์คงปล่อย 
ด้วยความภักดีในข้าพระองค์ทั้งสองโดยไม่ต้องสงสัย ก็ความทุกข์คง 
เกิดขึ้นในหมู , หงส์เป็นอันมากโน้น เพราะมิได้เห็นข้าพระองค์ทั้งสอง 
ในระหว่างญาติหมู , ใหญ่เป็นแน่ ข้าแต่พระองค์ผู้ปราบปรามศัตรู ข้า 
พระองค์ทั้งสอง อันพระองค์ทรงอนุญาต กระท่าปทักษิณพระองค์แล้ว 
พึงไปพบญาติทั้งหลาย เพื่อกำจัดความเศร้าโศกของหงส์เหล่านั้น 
ข้าพระองค์ย่อมจะได้ปีติอันไพบูลย์ เพราะได้มาเฝ็าพระองค์ผู้ทรงพระ 
เจริญโดยแท้ การสงเคราะห์ญาตินี้เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงแท้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 54 

[๑๙๗] พระยาหงส์ธตรฐ ครั้นกราบทูลพระเจ้าสาคลราชผู้เป็นจอมประชาชนเช่น 
นี้แล้ว ได้เข้าไปหาหมู , ญาติ เพราะอาศัยเชาวน์อันสูงสุด หงส์เหล่านั้น 
เห็นหงส์ทั้งสองผู้ยิ่งใหญ่มิได้ป่วยเจ็บกลับมา ต่างก็ส่งเสียงว่า เกเก 
เกิดเสียงอื้ออึงไปทั่ว หงส์ผู้เคารพนายได้ที่พึ่งเหล่านั้น ต่างก็โสมนัส 
ยินดี เพราะนายรอดพ้นภัย พากันห้อมล้อมนายโดยรอบ. 

[๑๙๘] ประโยชน์ทั้งปวง ของชนทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตร ย่อม 
สำเร็จผลเป็นสุขเปรียบเหมือนหงส์ธตรฐทั้งสอง ได้กลับมาอยู่ใกล้หมู , 

ญาติ ฉะนั้น. 

จบ จุลลหังสชาดกที่ ๑ 
๒. มหาหังสชาดก 

หงส์ชื่อสุมุขะ ไม , ละทิ้งพระยาหงส์ผู้ติดบ่วง 

[๑๙๙] หงส์เหล่านั้นถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อมบินหนีไป ดูกรสุมุขะ ผู้มี , ขน 
เหลือง มีผิวพรรณดังทอง ท่านจงบินหนีไปตามความปรารถนาเถิด 
หมู , ญาติละทั้งเราซึ่งตกอยู่ในอำนาจปวงตัวเดียว บินหนีไปไม่เหลียว 
หลังเลย ท่านจะอยู่ผู้เดียวทำไม ดูกรสุมุขะผู้ประเสริฐกว่าหงส์ทั้งหลาย 
ท่านจงกลับไปเสียเถิด ความเป็นสหายในเราผู้ดึดปวงย่อมไม่มี ท่าน 
อย่าคลายความเพียรเพื่อความไม่มีทุกข์ จงหนีไปเสียตามความปรารถนา 
เถิด. 

[๒๐๐] ข้าแต่พระยาหงส์ธตรฐ ก็ข้าพระองค์แม้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า ก็จะ 
ไม , ละทิ้งพระองค์เลย ความเป็นอยู่หรือความตายของข้าพระองค์จักมี 
พร้อมกับพระองค์ ข้าแต่พระยาหงส์ธตรฐ ก็ข้าพระองค์ แม้มีความ 
ทุกข์เป็นเบื้องหน้าก็จะไม , ละทิ้งพระองค์เลย พระองค์ไม่ควรจะชักชวน 
ข้าพระองค์ให้ประกอบในกรรมอันประกอบด้วยความเป็นคนไม่ประเสริฐ 
เลย ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสุดกว่าหงส์ทั้งหลาย ข้าพระองค์เป็น 
สหายสหชาติของพระองค์ เป็นผู้ดำรงอยู่ในจิตของพระองค์ ใครๆ ก็รู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 55 

ว่าข้าพระองค์เป็นเสนาบดีของพระองค์ ข้าพระองค์ไปจากที่นี่แล้ว จะ 
กล่าวอวดอ้างในท่ามกลางหมู่ญาติได้อย่างไร ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ 
กว่าหงส์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ละทิ้งพระองค์ไปจากที่นี่แล้ว จะกล่าวกะ 
ฝูงหงส์เหล่านั้นได้อย่างไร ข้าพระองค์จักยอมสละชีวิตไว้ในที่นี้ไม่ 
สามารถจะท่ากิจของคนผู้ไม่ประเสริฐได้. 

[๒๐๑] ดูกรสุมุขะ ท่านไม , อาจจะละทิ้งเราผู้เป็นทั้งนายทั้งสหายชื่อว่าตั้งอยู่ใน 
ทางอันประเสริฐ นี้แลเป็นธรรมเนียมของโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย 
จริงอยู่ เมื่อเรายังเห็นท่าน ความกลัวย่อมไม่เกิดขึ้นเลย ท่านจักให้เรา 
ผู้เป็นอยู่อย่างนี้รอดชีวิตได้. 

[๒๐๒] เมื่อสุวรรณหงส์ทั้งสองผู้ประเสริฐ ผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐ กำลัง 
โต้ตอบกันด้วยประการฉะนี้ นายพรานถือท่อนไม้กระชับแน่นรีบเดิน 
เข้ามา สุมุขหงส์เห็นนายพรานนั้นกำลังเดินมา จึงได้ร้องเสียงดังยืนอยู่ 
ข้างหน้าพระยาหงส์ปลอบพระยาหงส์ผู้หวาดกลัวให้เบาใจด้วยคำว่าข้าแต่ 
พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าหงส์ทั้งหลาย อย่าทรงกลัวเลย ด้วยว่า บุคคลทั้ง 
หลายเช่นกับพระองค์ย่อมไม่กลัว ข้าพระองค์จะประกอบความเพียรอัน 
สมควร ประกอบด้วยธรรม พระองค์จะพ้นจากบ่วงด้วยความเพียรอัน 
ผ่องแผ้วนั้นได้โดยพลัน. 

[๒๐๓] นายพรานได้ฟ้งคำสุภาษิตของสุมุขหงส์นั้น แล้วขนลุกชูชันนอบน้อม 
อัญชลีแก , สุมุขหงส์แล้วถามว่า เราไม , เคยได้ฟ้งหรือไม่เคยได้เห็นนกพูด 
ภาษามนุษย์ได้ ท่านแม้จะเป็นนกก็พูดภาษาอันประเสริฐ เปล่งวาจา 
ภาษามนุษย์ได้ พระยาหงส์ตัวนี้เป็นอะไรกับท่านหรือ ท่านพ้นแล้วทำไม 
จึงเฝ็าหงส์ผู้ติดบ่วงอยู่ หงส์ทั้งหลายพากันละทิ้งไปหมด เพราะเหตุใด 
ท่านจึงยังอยู่ผู้เดียว. 

[๒๐๔] ดูกรนายพรานผู้เป็นศัตรูของนก พระยาหงส์นั้นเป็นราชาของข้าพเจ้า ทรง 
ตั้งข้าพเจ้าให้เป็นเสนาบดี ข้าพเจ้าไม่สามารถจะละทิ้งพระองค์ผู้เป็น 
อธิบดีของหงส์ ในคราวมีอันตรายได้ พระยาหงส์นี้เป็นนายของหมู่หงส์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 56 

เป็นอันมากและของข้าพเจ้า อย่าให้พระองค์ผู้เดียวพึงถึงความพินาศ 
เสียเลย ดูกรนายพรานผู้สหาย เพราะเหตุที่พระยาหงส์นี้เป็นนายของ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยินดีรื่นรมย์อยู่. 

[๒๐๕]ดูกรหงส์ ท่านย่อมนอบน้อมก้อนอาหาร ชื่อว่ามีประพฤติธรรมอัน 
ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะปล่อยนายของท่าน ท่านทั้งสองจงไปตามสบายเถิด. 

[๒๐๖] ลูกรสหาย ถ้าท่านดักหงส์และนกทั้งหลายด้วยประโยชน์ของตน 
ข้าพเจ้าจะขอรับทักษิณาอภัยของท่านนี้ดูกรนายพราน ถ้าท่านไม , ได้ดัก 
หงส์และนกทั้งหลายด้วยประโยชน์ของตนท่านไม่มีอิสระ ถ้าท่านปล่อย 
เราทั้งสองเสีย ท่านก็ชื่อว่ากระท่าความเป็นขโมย. 

[๒๐๗] ท่านเป็นคนรับใช้ของพระราชาพระองค์ใด จงนำข้าพเจ้าไปให้ถึงพระ 
ราชาพระองค์นั้น ตามปรารถนาเถิด พระเจ้าสัญญมนะจักทรงกระท่าตาม 
พระประสงค์ในพระราชนิเวศน์นั้น. 

[๒๐๘] นายพรานอันสุมุขหงส์กล่าวด้วยประการอย่างนี้แล้ว จึงเอามือทั้งสอง 
ประคองพระยาหงส์ทองผู้มีสึดังทองคำ ค่อยๆ วางลงในกรง นายพราน 
พาพระยาหงส์ทั้งสองผู้มีผิวพรรณอันผุดผ่อง คือสุมุขหงส์และพระยาหงส์ 
ธตรฐซึ่งอยู่ในกรงหลีกไป. 

[๒๐๙] พระยาหงส์ธตรฐอันนายพรานนำไปอยู่ได้กล่าวกะสุมุขหงส์ว่าดูกรสุมุขะ 
เรากลัวนัก ด้วยนางหงส์ผู้มีผิวพรรณดังทองคำมีขาได้ลักษณะ นาง 
รู้ว่าเราลูกฆ่า ก็ชักฆ่าตนเสียโดยแท้ดูกรสุมุขะ ก็ราชธิดาของพระยา 
ปากหงส์ นามว่าสุเหมามีผิวงามดังทองคำจักรํ่าไห้อยู่ เหมือนนางนก 
กะเรียนผู้กำพร้ารํ่าไห้อยู่ที่ริมส่งสมุทรฉะนั้นเป็นแน่. 

[๒๑๐] การที่พระองค์เป็นใหญ่กว่าโลกคือ หงส์ ใครๆ ไม่สามารถจะประมาณ 
คุณได้ เป็นครูของหมู่คณะใหญ่ พึงตามเศร้าโศกถึงหญิงคนเดียวอย่าง 
นี้เหมือนไม , ใช่ของผู้มีปัญญา ลมย่อมพัดพานทั้งกลิ่นหอมและกลิ่น 
เหม็น เด็กอ่อนย่อมเก็บผลไท้ทั้ง สิบ ทั้งสุก คนตาบอดผู้โลภในรสย่อม 
ถือเอาอาหาร ฉันใด ธรรมดาหญิงก็ฉันนั้น พระองค์ไม , รู้จักตัดสินในเหตุ 
ทั้งหลายปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนคนเขลา พระองค์จะถึงมรณกาล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 57 

แล้ว ยังไม่ทรงทราบกิจที่ควรและไม , ควร พระองค์เห็นจะเป็นกึ่งคนน้า 
บ่นเพ้อไปต่างๆ ทรงสำคัญหญิงว่าเป็นผู้ประเสริฐ แท้จริงหญิงเหล่านี้ 
เป็นของทั่วไปแก่คนเป็นอันมาก เหมือนโรงสุราเป็นสถานที่ทั่วไปแก่ 
พวกนักเลงสุรา ฉะนั้น อนึ่ง หญิงเหล่านี้มีมารยาเหมือนพยับแดด 
เป็นเหตุแห่งความเศร้าโศก เป็นเหตุเกิดโรคและอันตราย อนึ่ง หญิง 
เหล่านี้เป็นคนหยาบคาย เป็นเครื่องผูกมัด เป็นบ่วง เป็นลั้าที่อยู่'ของ 
มัจจุราช บุรุษใดพึงหลงระเริงใจในหญิงเหล่านั้น บุรุษนั้นชื่อว่าเป็น 
คนเลวทรามในหม่นระ. 

[๒๑๑] วัตถุใด อันท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้จักดีแล้ว ใครควรจะติเตียนวัตถุนั้นเล่า 
ขึ้นชื่อว่าหญิงทั้งหลายมีบุญมาก เกิดแล้วในโลก ความคะนองอันบุคคล 
ตั้งไว้แล้วในหญิงเหล่านั้น ความยินดีอันบุคคลตั้งเฉพาะไว้แล้วในหญิง 
เหล่านั้น พืชทั้งหลาย (มีพระพุทธเจ้า พระป้จเจกพุทธเจ้า พระ 
อริยสาวกและพระเจ้าจักรพรรดเป็นต้น) ย่อมงอกขึ้นในหญิงเหล่านั้น 
สัตว์เหล่านั้นพึงเจริญ บุรุษไรมาเกี่ยวข้องชีวิตหญิงด้วยชีวิตของตนแล้ว 
พึงเบื่อหน่ายในหญิงเหล่านั้น ดูกรสุมุขะ ท่านนั่นแหละ ไม , ต้องคนอื่น 
ละก็ประกอบในประโยชน์ของหญิงทั้งหลาย เมื่อภัยเกิดขึ้นแก่ท่านใน 
วันนี้ความคิดจึงเกิดขึ้นเพราะความกลัว จริงอยู่ บุคคลทั้งปวงผู้ถึงความ 
สงสัยในชีวิต มีความหวาดกลัว ย่อมอดกลั้นความกลัวไว้ได้ เพราะว่า 
บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้ดำรงอยู่ในฐานะอันใหญ่ ย่อมประกอบในประโยชน์ 
อันมากที่จะประกอบได้ พระราชาทั้งหลาย ย่อมทรงปรารถนาความ 
กล้าหาญของมนตรีทั้งหลาย เพื่อทรงประสงค์ที่จะได้ความกล้าหาญนั้น 
ป้องกันอันตรายและสามารถป้องกันพระองค์เองด้วย วันนี้ท่านจงกระทำ 
ด้วยประการที่พวกพนักงานเครื่องต้นของพระราชา อย่าเชือดเฉือนเรา 
ทั้งสองในโรงครัวใหญ่เถิด จริงอย่างนั้น สีแห่งขนปีกทั้งหลายจะฆ่า 
ท่านเสียเหมือนขุยไท้ไผ่ ฉะนั้น ท่านแท้นายพรานจะปล่อยแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 58 

ไม่ปรารถนาจะบินหนีไป ยังเข้ามาใกล้บ่วงเองอีกเล่า วันนี้ท่านถึงความ 
สงสัยในชีวิตแล้ว จงถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ อย่ายื่นปากออกไปเลย. 

[๒๑๒] ท่านนั้นจงประกอบความเพียร ที่สมควรอันประกอบด้วยธรรม จง 
ประพฤติการแสวงหาทางที่จะช่วยให้เรารอดชีวิต ด้วยความเพียรอัน 
ผ่องแผ้วของท่านเถิด. 

[๒๑๓] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่านกทั้งหลาย อย่าทรงกลัวเลยผู้ที่สมบูรณ์ 
ด้วยญาณวิริยะเช่นพระองค์ย่อมไม , กลัวเลย ข้าพระองค์จักประกอบความ 
เพียรที่สมควร อันประกอบด้วยธรรม พระองค์จะหลุดพ้นจากบ่วง 
ด้วยความเพียรอันผ่องแผ้วของข้าพระองค์ โดยเร็วพลัน. 

[๒๑๔] นายพรานนั้น เข้าไปยังประตูพระราชวังพร้อมด้วยหาบหงส์แล้ว จึงสั่ง 
นายประตูว่า ท่านจงไปกราบทูลถึงเราแด่พระราชาว่า พระยาหงส์ธตรฐ 
นี้มาแล้ว. 

[๒๑๕] ได้ยินว่า พระเจ้าสัญญมนะทอดพระเนตรเห็นหงส์ทองทั้งสอง ตัวผู้ 
รุ่งเรืองด้วยบุญ หมายรู้ด้วยลักษณะ แล้วตรัสรับสั่งกะพวกอำมาตย์ว่า 
ท่านทั้งหลายจงให้ผ้า ข้าว นี้า และเครื่องบริโภค แก , นายพราน เงิน 
เป็นสิ่งกระทำความปรารถนาแก่เขา เขาปรารถนาประมาณเท่าใด ท่าน 
ทั้งหลายจงให้แก่เขาประมาณเท่านั้น. 

[๒๑๖] พระเจ้ากาสีทอดพระเนตรเห็นนายพรานผู้มีความผ่องใส แล้วจึงตรัสว่า 
ดูกรเขมกะผู้สหาย ก็สระโบกขรณีนี้เต็มไปด้วยฝูงหงส์ตั้งอยู่ (นี้ ไ 
เต็มเปียม) อย่างไรท่านจึงถือบ่วงเดินเข้าไปใกล้พระยาหงส์ผู้อยู่ในท่าม 
กลางฝูงหงส์ ที่น่าชอบใจเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงหงส์ผู้เป็นญาติ ซึ่งมิใช่ 
หงส์ชั้นกลางได้และจับเอามาได้อย่างไร. 

[๒๑๗] วันนี้เป็นราตรีที่ ๗ ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาท แอบ 
อยู่ในตุ่ม คอยติดตามรอยเท้าของพระยาหงส์นี้ ซึ่งกำลังเข้าไปย้งที่ถือ 
เอาเหยื่อ ลำดับนั้น ข้าพระองค์ได้เห็นรอยเท้าของพระยาหงส์นั้น ผู้ 
กำลังเที่ยวแสวงหาเหยื่อ จึงดักบ่วงลงในที่นั้น ข้าพระองค์จับ 
พระยาหงส์นั้นมาได้ด้วยอุบายอย่างนี้พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 59 

[๒๑๘] ดูกรนายพราน หงส์'นี้มีอยู่สองตัว ไฉนท่านจึงกล่าวว่ามีตัวเดียว จิต 
ของท่านวิปริตไปแล้วหรือ หรือว่าท่านคิดจะหาประโยชน์อะไร. 

[๒๑๙] หงส์'ตัวที่มีพื้นแดง มีสีงดงามดุจทองคำกำลังหลอม รอบๆ คอจรด 
ทรวงอกนั้น เข้ามาติดบ่วงของข้าพระองค์ แต่ หงส์ ตัว ที่ผุดผ่องนี้มิได้ 
ติดบ่วง เมื่อจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษามนุษย์ ได้ยืนกล่าวถ้อยคำ 
อันประเสริฐกะพระยาหงส์ผู้ติดบ่วง ผู้กระสับกระส่ายอยู่ 

[๒๒๐] ดูกรสุมุขหงส์ เหตุไรหนอท่านจึงยืนขบคางอยู่ในบัดนี้หรือว่าท่านมาถึง 
บริษัทของเราแล้วกลัวภัย จึงไม , พูด. 

[๒๒๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชนชาวกาสี ข้าพระองค์เข้ามาสู่บริษัทของ 
พระองค์แล้ว จะกลัวภัยก็หาไม , ข้าพระองค์จักไม , พูดเพราะกลัวภัยก็หา 
ไม่ แต่เมื่อประโยชน์เช่นนั้นเกิดขึ้นแล้ว ข้าพระองค์จึงชักพูด. 

[๒๒๒] เราไม , เห็นบริษัทผู้ยิ่งใหญ่ พลรถ พลเดินเท้า เกราะ โล่ห์และนาย 
ขมังธนูผู้สวมเกราะของท่านเลย ดูกรสุมุขหงส์ ท่านอาศัยสิ่งใดหรือว่า 
เข้าไปในสถานที่ใดแล้วไม่กลัวสิ่งที่จะพึงกลัว เราไม่เห็นสิ่งนั้น หรือ 
สถานที่นั้นแม้เป็นเงิน ทองหรือนครที่สร้างไว้อย่างดีซึ่งมีคูรายรอบ 
ยากที่จะไปได้ มีหอรบและเชิงเทินอันมั่นคงเลย. 

[๒๒๓] ข้าพระองค์ไม่ต้องการด้วยบริษัทผู้ยิ่งใหญ่หรือนครหรือทรัพย์ เพราะข้า 
พระองค์ไปสู่ทางโดยสถานที่มิใช่ทาง ข้าพระองค์เป็นผู้เที่ยวไปในอากาศ 
ก็พระองค์ทรงสดับข่าวว่า ข้าพระองค์เป็นบัณฑิต และเป็นผู้ละเอียดคิด 
ข้ออรรถ ล้าพระองค์ทรงดำรงมั่นอยู่ในความสัตย์ไซร้ ข้าพระองค์จะพึง 
กล่าววาจาอันมีอรรถ ด้วยว่า คำที่ข้าพระองค์กล่าวแม้จะเป็นสุภาษิต ก็ 
ชักท่าอะไรแก่พระองค์ผู้หาความสัตย์มิได้ ผู้ไม่ประเสริฐ มักตรัสคำเท็จ 
ผู้หยาบช้า. 

[๒๒๔] พระองค์ได้รับสิ่งให้ขุดสระชื่อว่าเขมะนี้ตามถ้อยคำของพวกพราหมณ์ 
และพระองค์รับสิ่งให้ประกาศอภัยมั่วสิบทิศ หงส์เหล่านั้นจึงได้พากัน 
บินลงสู่สระโบกขรณี อันมีนั้าใสสะอาด ในสระโบกขรณีนั้นมีอาหาร 
อย่างเพียงพอ และไม่มีการเบียดเบียนนกทั้งหลายเลย พวกข้าพระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 60 

ได้ยินคำประกาศนี้แล้ว จึงพากันบินมาในสระของพระองค์ พวก 
ข้าพระองค์นั้นๆ ก็ถูกบ่วงรัดไว้ นี่เป็นคำตรัสเท็จของพระองค์ บุคคล 
กระทำมุสาวาท และความโลภคือความอยากได้อันลามกเป็นเบื้องหน้า 
แล้ว ก้าวล่วงปฏิสนธิในเทวโลกและมนุษย์โลกทั้งสอง ย่อมเข้าถึง 
นรกอันไม , น่าเพลิดเพลิน. 

[๒๒๕] ดูกรสุมุขหงส์ เรามิได้ทำผิด ทั้งมิได้จับท่านมาด้วยความโลภ ก็เราได้ 
สดับมาว่า ท่านทั้งหลายเป็นบัณฑิต เป็นผู้ละเอียด และคิดข้ออรรถ 
ทำไฉนท่านทั้งหลาย จึงจะมากล่าววาจาอันอาศัยอรรถในที่นี้ ดูกร 
สุมุขหงส์ผู้สหาย นายพรานผู้นี้เราส่งไป จึงไปจับเอาท่านมาด้วยความ 
ประสงค์นั้น. 

[๒๒๖] ข้าแต่พระจอมแห่งชนชาวกาสี เมื่อชีวิตน้อมเข้าไปใกล้ความตายแล้ว 
ข้าพระองค์ทั้งหลายถึงมรณกาลแล้ว จะไม่พึงกล่าววาจาอันมีเหตุเลย 
ผู้ใดฆ่าเบื้อด้วยเนื้อต่อ ฆ่านกด้วยนกต่อ หรือดักผู้เลื่องลือด้วยเสียงที่ 
เลื่องลือ จะมีอะไรเป็นความเลวทรามยิ่งกว่าความเลวทรามของผู้นั้น ก็ 
ผู้ใดพึงกล่าววาจาอันประเสริฐแต่ประพฤติธรรมไม่ประเสริฐ ผู้นั้นย่อม 
พลาดจากโลกทั้งสองคือ โลกนี้และโลกหน้า บุคคลได้รับยศแล้วไม่พึง 
มัวเมา ถึงความทุกข์อันเป็นเหตุสงสัยในชีวิตแล้วไม่พึงเดือดร้อน พึง 
พยายามในกิจทั้งหลายรํ่าไป และพึงปิดช่องทั้งหลาย ชนเหล่าใดเป็น 
ผู้เจริญ ถึงเวลาใกล้ตายไม , ล่วงเลยประโยชน์อย่างยิ่งประพฤติธรรมใน 
โลกนี้ ชนเหล่านั้นย่อมไปสู่ไตรทิพย์ด้วยประการอย่างนี้ข้าแต่พระจอม 
แห่งชนชาวกาสี พระองค์ทรงสดับคำนี้แล้วขอจงทรงรักษาธรรมใน 
พระองค์ และได้ทรงโปรดปล่อยพระยาหงส์ธตรฐ ผู้ประเสริฐสุดกว่า 
หงส์ทั้งหลายเถิด พระเจ้าข้า. 

[๒๒๗] ชาวพนักงานทั้งหลาย จงนำนั้า นี้ามันทาเท้าและอาสนะอันมีค่ามากมา 
เถิด เราจะปล่อยพระยาหงส์ธตรฐ ผู้เรืองยศออกจากกรง และสุมุขหงส์ 
เสนาบดีผู้มีปัญญา เป็นผู้ละเอียดคิดอรรถที่ยากได้ง่าย ผู้ใดเมื่อพระราชา 
มีสุขก็สุขด้วย เมื่อพระราชามีทุกข์ก็ทุกข์ด้วย ผู้เช่นนี้แลย่อมสมควร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 61 

เพื่อจะบริโภคก้อนข้าวของนายได้ เหมือนสุมุขหงส์เป็นราชสหายทั่วไป 
แก , สัตว์มีชีวิต ฉะนั้น. 

[๒๒๘] พระยาหงส์ธตรฐเข้าไปเกาะทั่ง อันล้วนแล้วไปด้วยทองคำมี ๘ เท้า น่า 
รื่นรมมใจ เกลี้ยงเกลา ลาดด้วยผ้าแคว้นกาสี สุมุขหงส์เข้าไปเกาะ 
เก้าอี้อันล้วนแล้วไปด้วยทองคำ หุ้มด้วยหนังเสือโคร่ง ในลำดับแห่ง 
พระยาหงส์ธตรฐ ชนชาวกาสึเป็นอันมาก ต่างถือเอาโภชนะอันเลิศที่เขา 
ส่งไปถวายพระราชา นำเข้าไปให้แก่พระยาหงส์ทั้งสองนั้น ด้วยภาชนะ 
ทองคำ. 

[๒๒๙] พระยาหงส์ธตรฐผู้'!ฉลาด เห็นโภชนะอันเลิศที่เขานำมาให้ อันพระเจ้ากาสึ 
ประทานส่งไป จึงได้ถามธรรมเนียมเครื่องปฏิสันถารในกาลเป็นลำดับ 
นั้นว่า พระองค์ไม่มีโรคาพาธแลหรือ ทรงสำราญดีอยู่หรือ ทรง 
ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรมหรือ. 

[๒๓๐] ดูกรพระยาหงส์ เราไม่มีโรคาพาธ อนึ่ง เรามีความสำราญดีและเราก็ 
ปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรม. 

[๒๓๑] โทษอะไรๆ ไม่มีในหมู'อำมาตย์ของพระองค์แลหรือ และอำมาตย์เหล่า 
นั้น ไม , อาลัยชีวิตในประโยชน์ของพระองค์แลหรือ. 

[๒๓๒] โทษอะไรๆ ไม่มีในหมู , อำมาตย์ของเรา และอำมาตย์เหล่านั้นไม , อาลัย 
ชีวิตในประโยชน์ของเรา. 

[๒๓๓] พระมเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟ้งมีพระเสาวนีย์อันน่ารัก ทรง 
ประกอบด้วยพระโอรส พระรูป พระโฉมและพระยศ เป็นไปตามพระ 
ราชอัธยาศัยของพระองค์แลหรือ. 

[๒๓๔] พระมเหสีซึ่งมีพระชาติเสมอกัน ทรงเชื่อฟ้งมีพระเสาวนีย์อันน่ารัก ทรง 
ประกอบด้วยพระโอรส พระรูป พระโฉมและพระยศเป็นไปตาม 
อัธยาศัยของเรา. 

[๒๓๕] พระองค์มิได้ทรงเบียดเบียนชาวแว่นแคว้น ทรงปกครองให้ปราศจาก 
อันตรายแต่ที่ไหนๆ โดยความเกลี้ยวกราดโดยธรรม โดยความ 
สมํ่าเสมอแลหรือ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 62 

[๒๓๖] เรามิได้เบียดเบียนชาวแว่นแคว้น ปกครองให้ปราศจากอันตรายแต่ที่ 
ไหนๆ โดยความไม่เกรี่ยวกราด โดยธรรม โดยความสมํ่าเสมอ. 

[๒๓๗] พระองค์ทรงยำเกรงสัตบุรุษ ทรงเว้นอสัตบุรุษแลหรือ พระองค์ไม่ทรง 
ละทิ้งธรรม ไม่ทรงประพฤติคล้อยตามอธรรมแลหรือ. 

[๒๓๘] เรายำเกรงสัตบุรุษ เว้นอสัตบุรุษ ประพฤติคล้อยตามธรรมละทิ้งอธรรม. 

[๒๓๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงพิจารณาเห็นชัดซึ่งพระชนมายุ 
อันเป็นอนาคตยั่งยืนยาวอยู่หรือ พระองค์ทรงมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้ง 
แห่งความมัวเมา ไม , สะดุ้งกลัวปรโลกหรือ. 

[๒๔๐] ดูกรพระยาหงส์ เราพิจารณาเห็นชัดซึ่งอายุอันเป็นอนาคตยังยืนยาวอยู่ 
เราตั้งอยู่แล้วในธรรม ๑๐ ประการ จึงไม , สะดุ้งกลัวปรโลก เราเห็นกุศล 
ธรรมที่ดำรงอยู่ในตนเหล่านี้คือทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง 
ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม , โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความ 
อดทนและความไม่พิโรธ แต่นั้นปีติและโสมนัสไม่ใช่น้อย ย่อมเกิด 
แก , เรา ก็สุมุขหงส์นี้ไม่ทันคิดถึงคุณสมบัติของเรา ไม่ทราบความประทุษ 
ร้ายแห่งจิต จึงเปล่งวาจาอันหยาบคาย ย่อมกล่าวถึงโทษที่ไม่มีอยู่ในเรา 
คำของสุมุขหงส์นี้ ย่อมไม่เป็นเหมือนคำของคนมีปัญญา. 

[๒๔๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ ความพลั้งพลาดนั้นมีแก , ข้าพระองค์ 
โดยความรีบร้อน ก็เมื่อพระยาหงส์ธตรฐติดบ่วง ข้าพระองค์มีความทุกข์ 
มากมาย ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ เหมือนบิดา 
เป็นที่พึ่งของบุตร และดุจแผ่นดินเป็นที่พึ่งของหมู , สัตว์ฉะนั้นเถิด ข้า 
แต่พระองค์ผู้เป็นราชกุญชร ขอพระองค์ได้ทรงโปรดงดโทษแก่ข้าพระองค์ 
ผู้ถูกความผิดครอบงำเถิด. 

[๒๔๒] เราย่อมอนุโมทนาแก่ท่านด้วยอาการอย่างนี้ เพราะท่านไม่ปกปิดความ 
ในใจ ดูกรหงส์ ท่านเป็นผู้ซื่อตรง จงท่าลายความข้องใจเสียเถิด. 

[๒๔๓] ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีอยู่ในนิเวศน์ของเรา ผู้เป็น 
พระเจ้ากาสึ คือ เงิน ทอง แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์อันมากมาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 63 

แก้วมณี สังข์ ไข่มุก ผ้า จันทน์แดง และเหล็กอีกมาก เราขอให้ 

ทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหมดนี้แก่ท่าน และขอละความเป็นใหญ่ให้แก่ท่าน. 

[๒๔๔] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ ข้าพระองค์ทั้งสองผู้อันพระองค์ทรงยำเกรง 
และทรงสักการะโดยแท้ ขอพระองค์ทรงเป็น พระอาจารย์ ของข้าพระองค์ 
ทั้งสอง ผู้ประพฤติอยู่ในธรรมทั้งหลายเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นอาจารย์ 
ผู้ปราบปรามข้าศึก ข้าพระองค์ทั้งสองอันพระองค์ทรงยอมอนุญาตแล้ว 
จักกระทำประทักษิณพระองค์แล้ว จักกลับไปหาหมู , ญาติ. 

[๒๔๕] พระเจ้ากาสีทรงดำริ และทรงปรึกษาข้อความตามที่ได้กล่าวมาตลอดราตรี 
ทั้งปวง แล้วทรงอนุญาตพระยาหงส์ทั้งสองผู้ประเสริฐสุดกว่าหงส์ทั้ง 
หลาย. 

[๒๔๖] เมื่อพระอาทิตย์อัสดงคต เมื่อราตรีสว่างจ้า พระยาหงส์ทั้งสองก็พากันบิน 
ไปจากพระราชนิเวศน์ของพระเจ้ากาสี. 

[๒๔๗] หงส์เหล่านั้น เห็นพระยาหงส์ทั้งสองผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีโรคกลับมาถึง จึง 
พากันส่งเสียงว่า เกเก ได้เกิดเสียงลื้ออึงขึ้น หงส์ผู้มีความเคารพนาย 
เหล่านั้นได้ปัจจัยมีปีติโสมนัส เพราะนายหลุดพ้นกลับมา พากัน 
กระโดดโลดเต้นเข้าไปห้อมล้อมโดยรอบ. 

[๒๔๘] ประโยชน์ทั้งปวง ของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยกัลยาณมิตรย่อมให้สำเร็จ 
ความสุขความเจริญเหมือนพระยาหงส์ธตรฐและสุมุขหงส์สมบูรณ์ด้วย 
กัลยาณมิตร เกิดประโยชน์ ให้สำเร็จความเจริญกลับมายังหมู่ญาติ 
ฉะนั้น. 

จบ มหาหังสชาดกที่ ๒ 
๓. สุธาโภชนชาดก 
ว่าด้วยของกินอันเป็นทิพย์ 

[๒๔๙] ข้าพเจ้าไม , ซื้อ ไม่ขาย อนึ่ง แท้ความสั่งสมของข้าพเจ้าก็ไม่มีในที่นี้ 
ภัตนี้มีนึดหน่อยทั้งหาได้แสนยาก ข้าวสุกแล่งหนึ่งนี้หาพอแก่เราสอง 
คนไม่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 64 

[๒๕๐] บุคคลควรแบ่งของน้อยให้ตามน้อย ควรแบ่งของส่วนกลางให้ตามส่วน 
กลาง ควรแบ่งของมากให้ตามมาก การไม่ให้ย่อมไม่ควร ดูกรโกสิย 
เศรษฐี เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวกะท่าน ท่านจงขึ้นสู่ทางของ 
พระอริยเจ้า จงให้ทานและจงบริโภค เพราะว่าผู้บริโภคคนเดียวย่อม 
ไม , ได้ความสุข. 

[๒๕๑] ผู้ใด เมื่อแขกนั่งแล้ว บริโภคโภชนะผู้เดียว พลีกรรมของผู้นั้นย่อมไร้ผล 
ทั้งความเพียรแสวงหาทรัพย์ของผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์ ดูกรโกสิยเศรษฐี 
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวกะท่าน ท่านจงขึ้นสู่ทางแห่งพระอริยเจ้า 
จงให้ทานและจงบริโภค เพราะว่าผู้บริโภคคนเดียวย่อมไม , ได้ความสุข. 

[๒๕๒] ผู้ใด เมื่อแขกนั่งแล้ว ไม่บริโภคโภชนะแต่ผู้เดียว พลีกรรมของผู้นั้น 
ย่อมมีผลจริง ทั้งความเพียรแสวงหาทรัพย์ของผู้นั้นก็มีประโยชน์จริง 
ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวกะท่าน ท่านจงขึ้นสู่ 
ทางของพระอริยเจ้า จงให้ทานและจงบริโภค เพราะว่าผู้บริโภคคนเดียว 
ย่อมไม , ได้ความสุข. 

[๒๕๓] บุรุษเข้าไปสู่สระแล้ว บูชาที่แม่น' ไ ชื่อ พหุ กาก็ดี ที่สระชื่อคยาก็ดี ที่ท่า 
นั้าชื่อโทณะก็ดี ที่ท่านั้าชื่อติมพรุก็ดี ที่ห้วงนั้าใหญ่มีกระแสเชี่ยวก็ดี 
การบูชาและความเพียรของเขาในที่นั้นๆ ย่อมมีผล ผู้ใด เมื่อแขกนั่งแล้ว 
ไม่บริโภคโภชนะแต่ผู้เดียว จะกล่าวว่าไร้ผลนั้นไม , ได้ ดูกรโกสิยเศรษฐี 
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวกะท่าน ท่านจงขึ้นสู่ทางของพระอริยเจ้า 
จงให้ทานและจงบริโภค เพราะว่าผู้บริโภคคนเดียวย่อมไม , ได้ความสุข. 

[๒๕๔] ผู้ใด เมื่อแขกนั่งแล้ว บริโภคโภชนะแต่ผู้เดียว ผู้นั้นเปรียบเหมือนกลืน 
เบ็ดอันมีสายยาว พร้อมทั้งเหยื่อ ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น 
ข้าพเจ้าขอกล่าวกะท่าน ท่านจงขึ้นสู่ทางของพระอริยเจ้า จงให้ทาน 
และจงบริโภค เพราะว่าผู้บริโภคคนเดียวย่อมไม , ได้ความสุข. 

[๒๕๕] พราหมณ์เหล่านี้มีผิวพรรณงามจริงหนอ เพราะเหตุไร สุนัขของท่านนี้จึง 
เปล่งรัศมีสีต่างๆ ได้ ข้าแต่พราหมณ์ ท่านทั้งหลาย ใครเล่าหนอ 
จะบอกแก , ข้าพเจ้าได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 65 

[๒๕๖] ท่านทั้งสองนี้คือ จันทเทพบุตรและสุริยเทพบุตร ส่วนผู้นี้ศึอ 
มาตลีเทพสารถี ส่วนเราเป็นท้าวสักกะจอมเทพชาวไตรทศ และสุนัข 
ตัวนี้เรียกว่า ปัญจสิขเทพบุตร. 

[๒๕๗] ฉิ่ง ตะโพน และเปิงมาง ย่อมปลุกเทพบุตรผู้หลับแล้ว ให้ตื่นและ 
ตื่นแล้วย่อมเพลิดเพลินใจ. 

[๒๕๘] ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีความตระหนี่เหนียวแน่น มักบริภาษสมณ 
พราหมณ์ทั้งหลาย ชนเหล่านั้น ทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้แล้ว เมื่อตาย 
แล้วย่อมไปสู่นรก ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง หวังสุคติตั้งอยู่ในธรรม คือ 
ความสำรวมและการแจกทาน ชนเหล่านั้นทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้ 
แล้ว เมื่อตายไป ย่อมไปสู่สุคติ. 

[๒๕๙] ท่านนั้นชื่อโกลิยเศรษฐี มีความตระหนี่ มีธรรมอันลามกในชาติก่อน 
เป็นญาติของพวกเรา พวกเรามาแล้ว , ในที่นี้เพื่อประโยชน์แก่ท่าน 
เท่านั้น ด้วยคิดว่า โกลิยะนี้อย่าได้มีธรรมอันลามกไปนรกเลย. 

[๒๖๐] ก็ท่านเหล่านั้น เป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแท้ เพราะมาพรํ่า 
สอนข้าพเจ้าอยู่เนืองๆ ข้าพเจ้านั้นชักท่าตามคำที่ท่านทั้งหลายผู้แสวงหา 
ประโยชน์กล่าวแล้วทุกประการ ข้าพเจ้านั้นชักของดเว้นจากความเป็น 
คนตระหนี่เสียในวันนี้แหละ อนึ่ง ข้าพเจ้าจะไม , พึงท่าบาปกรรมอะไรๆ 
ขึ้นชื่อว่าการไม่ให้อะไรๆ จะไม่มีแก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายังไม , ได้ให้ 
แล้วจะไม่ขอดื่มนั้า ข้าแต่ท้าววาสวะ ก็เมื่อข้าพเจ้าให้อยู่อย่างนี้ตลอด 
กาลทั้งปวง แม้โภคสมบัติของข้าพเจ้าชักสิ้นไป แต่นั้น ข้าพเจ้าชักละ 
กามทั้งหลายตามส่วนที่มีอยู่แล้วชักบวช. 

[๒๖๑] เทพธิดาเหล่านั้น อันท้าวสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทวดารักษาแล้ว ย่อม 
บันเทิงอยู่ ณ ภูเขาคันธมาทน์อันเป็นภูเขาประเสริฐสุด ครั้งนั้น นารท 
ดาบสผู้'ประเสริฐกว่าฤาษี ผู้ไปได้ในโลกทั้งปวง ได้มาถือเอากิ่งไม้อัน 
ประเสริฐ มีดอกบานดีแล้ว ดอกไม้นั้นสะอาด มีกลิ่นหอม เทพยดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 66 

ชาวไตรทศ กระทำสักการะ เป็นดอกไม้สูงสุด อันท้าวสักกะผู้ประเสริฐ 
กว่าอมรเทพเสพแล้ว แต่พวกมนุษย์และพวกอสูรไม , ได้ เว้นไว้แต่พวก 
เทวดาเป็นดอกไม้มีประโยชน์ สมควรแก , เทวดาเหล่านั้น ลำดับนั้น 
นางเทพนารี ๔ องค์ คือ นางอาสา นางศรัทธา นางสิริ และนางหิริ 
ผู้มีผิวพรรณเปรียบด้วยทองคำ เป็นใหญ่กว่านางเทพนารีผู้รื่นเริง ต่าง 
ลุกขึ้นกล่าวกะนารทมุนี ผู้เป็นพราหมณ์ผู้ประเสริฐว่า ข้าแต่ท่านมหามุนี 
ผู้ประเสริฐ ถ้าดอกปาริฉัตตะนี้พระ คุณ เจ้าไม่เจาะจงแล้ว ก็ขอจงให้ 
แก , พวกดิฉันเถิด คติทั้งปวงจงสำเร็จแก , พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจง 
ให้แก่พวกดิฉันเถิด เหมือนท้าววาสวะ ฉะนั้นเถิด นารทดาบสเห็น 
นางธิดาทั้ง ๔ มาขอดอกไม้ จึงกล่าวว่า ท่านพูดด้วยคำชวนทะเลาะ 
เราไม่มีความต้องการด้วยดอกไม้เหล่านี้สักน้อยหนึ่ง บรรดาเจ้าทั้ง ๔ ผู้ 
ใดประเสริฐกว่า ผู้นั้นจงประดับดอกไม้นั้นเถิด. 

[๒๖๒] ข้าแต่ท่านนารทะผู้อุดม พระคุณเจ้านั่นแลจงพิจารณาดูพวกดิฉัน พระ 
คุณเจ้าปรารถนาให้แก , นางใด ก็จงให้แก , นางนั้น ก็บรรดาพวกดิฉัน 
พระคุณเจ้าจักให้แก , นางใด นางนั้นแหละ จักเป็นผู้อันดิฉันทั้งหลาย 
ยกย่องว่าประเสริฐสุด. 

[๒๖๓] ดูกรนางผู้มีตัวงาม คำนี้ไม่สมควร ใครเป็นพราหมณ์ ใครกล่าวการ 
ทะเลาะ เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่ง 
ภูตเถิด ล้าท่านทั้งหลายไม่ทราบในที่นี้ว่า ตนสูงสุดหรือว่าธรรมสูงสุด. 

[๒๖๔] นางเทพธิดาเหล่านั้น อันนารทดาบสกล่าวแล้ว เป็นผู้โกรธแค้นอย่างยิ่ง 
เป็นผู้มัวเมาในผิวพรรณ พากันไปสู่สำนักของท้าวสหัสสนัยน์ แล้ว 
ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งภูตว่า ใครหนอเป็นผู้ประเสริฐ. 

[๒๖๕] ท้าวปุรินททะผู้ประเสริฐกว่าเทวดา ผู้อันเทวดากระท่าอัญชลี ทรงเห็น 
นางเทพธิดาทั้ง ๔ นั้น ผู้มีใจริษยา จึงตรัสว่า ดูกรเจ้าผู้งามเลิศ 
เจ้าทั้งปวงเป็นเช่นเดียวกัน จงยกไว้ก่อน ใครเล่าหนอได้กล่าวการ 
ทะเลาะขึ้น. 

[๒๖๖] ท่านนารทมหามุนีใด ผู้เที่ยวไปในโลกทั้งปวง ผู้ตั้งอยู่ในธรรม มีความ 
บากบั่นอย่างแท้จริง ท่านได้กล่าวกะพวกหม่อมฉัน ณ ภูเขาดันธมาทน์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 67 

อันเป็นภูเขาประเสริฐว่า ท่านทั้งหลายจงไปทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอม 
แห่งภูตเถิด ถ้าท่านทั้งหลายไม่ทราบในที่นี้ว่า ตนประเสริฐหรือธรรม 
ประเสริฐ. 

[๒๖๗] ดูกรเจ้าผู้มีตัวงาม ท่านมหามุนีนามว่าโกสิยะ อยู่ในป่าใหญ่โน้น 
ท่านไม , ให้ก่อนแล้วย่อมไม่บริโภคภัต ท่านพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงให้ 
ทาน ล้าท่านจักให้แก่นางใด นางนั้นแลเป็นผู้ประเสริฐ. 

[๒๖๘] ก็ท่านโกสิยดาบสนั้นอยู่ในทิศทักษิณริมส่งแม่นั้าคงคา ข้างห่มวันต 
บรรพตโน้น ท่านหานั้าและโภชนะได้โดยยาก ดูกรเทพสารถี ท่าน 
จงนำสุธาโภชน์ไปถวายท่าน. 

[๒๖๙] มาตถีเทพสารถีนั้น อันท้าวสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทวดารับสั่งใช้แล้ว 
ได้ขึ้นรถเทียมด้วยท้าพันตัว เข้าไปยังอาศรมโดยเร็วพลัน เป็นผู้มีกาย 
ไม่ปรากฏ ได้ถวายสุธาโภชน์ แก่มุนี. 

[๒๗๐] ก็เมื่อเราบำเรอไฟที่เราบูชาแล้ว ยืนอยู่ใกล้พระอาทิตย์อันมีแสงสว่าง 
บรรเทาความมืดในโลกเสียได้ อันสูงสุด ท้าววาสวะผู้ครอบงำภูตทั้งปวง 
หรือว่าใครหนอมาวางภัตอันขาวสะอาดลงในฝ่ามือของเรา ภัตนี้ขาว 
เปรียบดังสังข์ไม่มีสิ่งอื่นเปรียบปาน น่าดู สะอาด มีกลิ่นหอมน่ารัก 
ยังไม , เคยมีเลย เรายังไม่เคยเห็นด้วยตาตนเองเลย เทวดาองค์ไหน เอา 
สุธาโภชน์มาวางบนฝ่ามือของเรา. 

[๒๗๑] ข้าแต่มหามุนีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าอันท้าวสักกะผู้เป็นจอม 
เทพทรงใช้แล้ว จึงได้รีบนำเอาสุธาโภชน์มาถวายพระคุณเจ้า จงรู้จัก 
ข้าพเจ้าว่ามาตถีเทพสารถี นิมนต์พระคุณเจ้าบริโภคภัตอันอุดม อย่าห้าม 
เสียเลย ก็สุธาโภชน์ที่บริโภคแล้วนั้น ย่อมขจัดบาปธรรมได้๑๒ 
ประการ คือ ความหิว ๑ ความกระหาย ๑ ความไม , ยินดี (กระสัน) ๑ 
ความกระวนกระวาย ๑ ความเหน็จเหนื่อย ๑ ความโกรธ ๑ 
ความเข้าไปผูกโกรธ ๑ ความวิวาท ๑ ความส่อเสียด ๑ ความ 
หนาว ๑ ความร้อน ๑ ความเกียจคร้าน ๑ สุธาโภชน์นี้มีรสสูงสุด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 68 

[๒๗๒] ดูกรมาตลี การที่ยังไม่ให้ก่อนแล้วบริโภค ไม่สมควรแก , เรา วัตรของ 
เราดังนี้เป็นวัตรอันอุดม อนึ่ง การบริโภคคนเดียวพระอริยเจ้าไม , บูชา 
และบุคคลผู้มิได้แบ่ง , ให้ ย่อมไม , ได้ประสบความสุข. 

[๒๗๓] ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เป็นผู้ฆ่าหญิง คบหาภรรยาของชายอื่น ประทุษร้าย 
ต , อมิตร และด่าสมณพราหมณ์ผู้มี'วัตรดีงาม ชนเหล่านั้นทั้งปวงทีเดียว 
มีความตระหนี่เป็นที่ ๕ เป็นคนเลวทราม เพราะเหตุนั้น อาตมาไม , ได้ให้ 
ก่อนแล้วไม่ดื่มแม้กระทั่งนั้า อาตมาจักให้ทานที่ท่านผู้รู้สรรเสริญแล้ว 
แก , หญิงหรือชาย เพราะว่า ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ 
ของผู้ขอ ปราศจากความตระหนี่ บัณฑิตยกย่องว่า เป็นผู้สะอาด และ 
มีความสุขในโลกนี้. 

[๒๗๔] ลำดับนั้น นางเทพกัญญา ๔ องค์ คือ นางอาสา นางศรัทธา นางสิริ 
และนางหิริ ผู้มีผิวพรรณเปรียบดังทองคำ ซึ่งน้าวสักกะผู้ประเสริฐกว่า 
เทวดาทรงอนุมัติส่งไปแล้ว ได้ไปยังอาศรมอันเป็นที่อยู่ของโกสิยดาบส 
โกสิยดาบสได้เห็นนางเทพกัญญาทั้งปวงนั้น ผู้บันเทิงอย่างยิ่ง มี 
ผิวพรรณงามดังเปลวเพลิง จึงได้กล่าวกะนางเทพกัญญาทั้ง ๔ ในทิศ 
ทั้ง ๔ ต่อหน้ามาตลีเทพสารถีว่า ดูกรเทวดาในบุรพทิศ ท่านผู้ประดับ 
ประดาแล้ว งดงามดังดวงดาวประกายพฤกษ์ อันประเสริฐกว่าดาวทั้งหลาย 
ท่านมีชื่อว่าอย่างไร จงบอกไป ดูกรเทวดาผู้มีร่างกายคล้ายกับรูปทองคำ 
อาตมาขอถามท่าน ท่านจงบอกแก , อาตมา ท่านเป็นเทวดาอะไร. 

[๒๗๕] ดิฉันชื่อว่า สิริเทวี ได้รับการบูชาในหมู่มนุษย์ เป็นผู้ไม่เสพสัตว์ลามก 
ทุกเมื่อ มาสู่สำนักของพระคุณเจ้า เพราะความทะเลาะกันด้วยสุธาโภชน์ 
ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีปัญญาอันประเสริฐ ขอพระคุณเจ้าจงแบ่งสุธาโภชน์ 
นั้นให้ดิฉันบ้าง ข้าแต่ท่านมหามุนีผู้สูงสุดกว่าผู้บูชาทั้งหลาย ดิฉัน 
ปรารถนาความสุขแก่นรชนใด นรชนนั้นย่อมบันเทิงด้วยกามคุณารมฌ์ 
ทั้งปวง ขอพระคุณเจ้าจงรู้จักดิฉันว่า สิริ ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีปัญญา 
อันประเสริฐ ขอได้โปรดแบ่งสุธาโภชน์นั้นให้ดิฉันบ้าง. 

[๒๗๖] นรชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศิลปะ วิทยา จรณะ ความรู้ และการงาน 
ของตน มีความเพียร เป็นผู้ที่ท่านละทิ้งเสียแล้ว ย่อมไม , ได้ประโยชน์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 69 

อะไร ความขาดแคลนที่ท่านทำแล้วนั้นไม , ดีเลย อาตมาเห็นนรชนผู้เป็น 
คนเกียจคร้าน บริโภคมาก ทั้งมีตระกูลตํ่า มีรูปแปลก ดูกรนางสิริ 
บุคคลผู้มี'โภคทรัพย์ มีความสุข ย่อมใช้สอยนรชนที่ท่านตามรักษาไว้ 
แม้จะสมบูรณ์ด้วยชาติ ให้เป็นเหมือนทาส เพราะฉะนั้น อาตมารู้จัก 
ท่าน (ว่าเป็น) ผู้ไม่มีสัจจะ ไม , รู้สิ่งที่ควรและไม่ควร แล้วคบคนผู้ 
สมบูรณ์ด้วยศิลปะเป็นต้น เป็นผู้หลง นำผู้รู้ให้ตกไปตาม นางเทพ 
กัญญาเช่นท่าน ย่อมไม่สมควรอาสนะและนั้า ที่ไหนสุธาโภชน์จะ 
สมควรเล่า เชิญไปเสียเถิด อาตมาไม่ชอบใจท่าน. 

[๒๗๗] ใครเป็นผู้มีฟ้น , ขาว สวมกุณฑล มีร่างกายอันวิจิตร ทรงเครื่องประดับ 
อันเกลี้ยงเกลา ทำด้วยทองคำ นุ่งห่มผ้ามีสีดังสายนั้าหยด ทัดช่อ 
ดอกไม้สีแดงดังเปลวไฟไหม้หญ้าคา ย่อมงดงาม ท่านเป็นเหมือนนาง 
เนื้อทรายที่นายพรานยิงผิดแล้ว มองดูอยู่เหมือนดังเขลา ฉะนั้น ดูกร 
ท่านผู้มีดวงตาอ่อนหวาน ในที่นื้ใครเป็นสหายของท่าน ท่านอยู่ในป่า 
แต่ผู้เดียว ไม่กลัวหรือ. 

[๒๗๘] ข้าแต่ท่านโกสิยดาบส ในที่นื้ ดิฉันไม , มีสหาย ดิฉันเป็นเทวดาชื่อว่า 
อาสา เกิดในดาวดึงส์พิภพ มายังสำนักของพระคุณเจ้า เพราะหวังจะ 
ขอสุธาโภชน์ ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีปัญญาอันประเสริฐ ขอได้โปรดแบ่ง 
สุธาโภชน์นั้นให้ดิฉันบ้าง. 

[๒๗๙] พ่อค้าทั้งหลายผู้แสวงหาทรัพย์ ย่อมขึ้นเรือแล่นไปในทะเลด้วยความหวัง 
พ่อค้าเหล่านั้น ย่อมจมลงในทะเลนั้น ในกาลบางครั้ง เขาสิ้นทรัพย์ 
ทั้งทรัพย์อันเป็นต้นทุนก็สูญหายแล้วกลับมา ชาวนาทั้งหลายย่อมไถนา 
ด้วยความหวัง หว่านพืชก็กระทำโดยแยบคาย เขาไม , ได้ประสบผล 
อะไรๆ จากข้าวกล้านั้น เพราะเพลี้ยลงบ้าง เพราะฝนแล้งบ้าง อนึ่ง 
นรชนทั้งหลายผู้แสวงหาความสุข มุ่งหวังเป็นเบื้องหน้า ย่อมกระทำ 
การงานของตนเพื่อนาย นรชนเหล่านั้นอันศัตรูเบียดเบียนแล้ว ไม , ได้ 
ประโยชน์อะไรๆ ย่อมพากันหนีไปสู่ทิศทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์แก่นาย 
สัตว์ทั้งหลายด้แสวงหาความสข เป็นด้ใคร , จะไปสวรรค์ ละทิ้งธัฌชาติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 70 

ทรัพย์และหมู , ญาติแล้ว บำเพ็ญตบะอันเศร้าหมองอยู่ตลอดกาลนาน 
เดินทางผิด ย่อมไปสู่ทุคติเพราะความหวัง เพราะฉะนั้น ความหวัง 
เหล่านี้เขาสมมติว่า ทำให้เคลื่อนคลาดจากความจริง ดูกรนางอาสา ท่าน 
จงนำความหวังสุธาโภชน์ในตนออกเสียเถิด นางเทพกัญญาเช่นท่าน 
ย่อมไม่สมควรอาสนะและนั้า ที่ไหนสุธาโภชน์จะสมควรเล่า เชิญไป 
เสียเถิด อาตมาไม , ชอบใจท่าน. 

[๒๘๐] ท่านรุ่งเรืองด้วยยศ มียศ เขาเรียกโดยชื่ออันน่าเกลียด เป็นเจ้าทิศ 
ดูกรนางผู้มีร่างกายคล้ายทองคำ อาตมาขอถามท่าน ขอท่านจงบอก 
อาตมา ท่านเป็นเทวดาอะไร. 

[๒๘๑] ดิฉันชื่อว่า ศรัทธาเทวี ได้รับการบูชาในหมู่มนุษย์ เป็นผู้ไม่คบสัตว์ลามก 
ทุกเมื่อ มายังสำนักของพระคุณเจ้า เพราะวิวาทกันด้วยสุธาโภชน์ 
ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีปัญญาอันประเสริฐ ขอพระคุณเจ้า โปรดแบ่งสุธา 
โภชน์นั้นให้ดิฉันบ้าง. 

[๒๘๒] ก็ในกาลบางคราว มนุษย์นั้งหลายถือเอาทาน การให้บ้าง ทมะ การ'ฟิกฝน 
บ้าง จาคะ การบริจาคบ้าง สัญญมะ ความสำรวมบ้าง แล้วกระทำด้วย 
ศรัทธา แต่มนุษย์พวกหนึ่งกระท่าโจรกรรมบ้าง พูดเท็จบ้าง ล่อลวง 
บ้าง ส่อเสียดบ้าง ท่านอย่าประกอบต่อไป บุรุษผู้มีความเพ่งเล็งใน 
ภรรยาทั้งหลาย ผู้สมํ่าเสมอกัน ผู้ประกอบด้วยศีล ผู้มีวัตรในการปฏิบัติ 
สามีดี ย่อมนำความพอใจในกุลสตรีออกเสีย กลับไปท่าความเชื่อตาม 
คำของนางคุมภทาสี ดูกรนางศรัทธา ท่านนั่นแล เป็นผู้ให้ชายลื่นคบหา 
ภรรยาของผู้ลื่น ท่านย่อมท่าบาป ละทิ้งกุศล นางเทพกัญญาเช่นท่าน 
ย่อมไม่สมควรอาสนะและนั้า ที่ไหนสุธาโภชน์จะสมควรแก่ท่านเล่า 
เชิญท่านไปเสียเถิด อาตมาไม , ชอบใจท่าน. 

[๒๘๓] เมื่ออรุณขึ้นไปในที่สุดแห่งราตรี นางเทพธิดาใด เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งรูปอัน 
อุดมปรากฏอยู่ ดูกรเทวดา ท่านเปรียบเหมือนนางเทพธิดานั้น จะพูด 
กะอาตมาหรือ ขอท่านจงบอกกะอาตมา ท่านเป็นนางอัปสรอะไร ท่าน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 71 

มีชื่อว่าอะไร ยืนอยู่ดังเถาวัลย์ดำในฤดูร้อน และดังเปลวไฟอันห้อม 
ล้อมด้วยใบไม้สีแดงถูกลมพัดดูงาม ฉะนั้น ท่านดูเหมือนจะพูด แต่มิได้ 
เปล่งถ้อยคำออกมา แลลูอยู่ดังนางเนื้อเขลา ฉะนั้น. 

[๒๘๔] ดิฉันชื่อว่าหิริเทวี ได้รับการบูชาในหมู่มนุษย์ไม่เสพสัตว์ลามกทุกเมื่อ มา 
ยังสำนักของพระคุณเจ้า เพราะวิวาทกันด้วยสุธาโภชน์ ดิฉันนั้นไม่ 
อาจจะขอสุธาโภชน์กับพระคุณเจ้า เพราะการขอของหญิง ดูเหมือนจะ 
เป็นกิริยาที่น่าละอาย. 

[๒๘๕] ดูกรท่านผู้มีร่างกายอันงดงาม ท่านจักได้ตามอุบายที่ชอบ นี้เป็นธรรม 
ทีเดียว ท่านจะได้สุธาโภชน์เพราะการขอก็หาไม่ เพราะฉะนั้น อาตมา 
พึงเชื้อเชิญท่านผู้มิได้ขอสุธาโภชน์ใดๆ อาตมาจะให้สุธาโภชน์แม้ 
นั้นๆ แก่ท่าน ดูกรท่านผู้มีร่างกายอันงดงามคล้ายทองคำ วันนี้อาตมา 
ขอเชิญท่านไปในอาศรมของอาตมา อาตมาจะบูชาท่านด้วยรสทุกอย่าง 
ครั้นบูชาแล้วจึงชักให้บริโภคสุธาโภชน์. 

[๒๘๖] นางหิริเทพธิดานั้น ผู้ไม่คบสัตว์ลามกในกาลทุกเมื่อ อันโกสิยดาบสผู้ 
มีความรุ่งเรืองอนุมัติแล้ว ได้เข้าไปสู่อาศรมอันน่ารื่นรมย์ สมบูรณ์ด้วย 
นั้าและผลไม้ อันท่านผู้ประเสริฐบูชาแล้ว ณ ที่ใกล้อาศรมนั้น มี 
รุกขชาติเป็นอันมาก กำลังผลิดอกออกผล คือ มะม่วง มะหาด ขนุน 
ทองกวาว มะรุม อีกทั้งต้นโลท บัวบก การเกต จันทน์กระพ้อ หมาก 
หอมควาย กำลังออกดอกสะพรั่ง ในที่ใกล้อาศรมนั้นมากไปด้วยต้นไม้ 
ใหญ่ๆ คือ ต้นสาละ ต้นคุ่ม ต้นหว้า ต้นโพธ ต้นไทร ต้นมะทราง 
ไม้ยางทราย ราชพฤกษ์แคฝอย ต้นจิก ต้นลำเจียก มีกิ่งก้านห้อยย้อย 
ลงมา กำลังส่งกลิ่นหอมน่ายวนใจ ถั่วแระ อ้อแรม ถั่วป่า ต้นมะพลับ 
ข้าวฟาง ลูกเดือย ถั่วเหลืองเมล็ดเล็ก กล้วยไม , มีเมล็ด ข้าวสาลี 
ข้าวเปลือก ราชดัด ข้าวสารที่เกิดเองมีอยู่เป็นอันมากที่อาศรมนั้น มี 
สระโบกขรณีที่เกิดเอง งดงามไม่ขุ่น มีท่าราบเรียบ นั้าใสจืดสนิท ไม่ 
มีกลิ่นเหม็น อนึ่ง ในสระโบกขรณีนั้น มีปลาต่างๆ ชนิด คือ 
ปลาดุก ปลากระทุงเหว ปลากราย คุ้ง ปลาตะเพียน ปลาฉลาด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 72 

ปลากา ว่ายอยู่คลาคลํ่าในสระโปกขรณีอันมีขอบลัน เป็นปลาที่ปล่อย 
มีเหยื่อมากชนิด มีนกต่างๆ ชนิด คือ หงส์ นกกระเรียน นกยูง 
นกจากพราก นกออก นกดุเหว่าลาย นกเงือก นกโพระดก มีอยู่ 
มากมาย มีขนปีกอันวิจิตร พากันจับอยู่อย่างสบาย ปลอดภัย มีอาหาร 
มาก มีสัตว์และหมู , เนื้อนานาชนิดมากมาย คือ ราชสีห์ เสือโคร่ง 
ช้าง หมี เสือปลา เสือดาว แรด โคลาน กระบือ ระมั่ง กวาง 
เนื้อทราย หมูป่า ระมาด หมูบ้าน กวางทอง แมว กระต่าย วัวกระทิง 
มีอยู่มาก พื้นดินหินเขา ดาดาษงามวิจิตรด้วยดอกไม้ ทั้งฝูงนกก็ส่ง 
เสียงร้องกึกก้อง เป็นที่อยู่อาลัยของหมู , ปักษี. 

[๒๘๗] นางหิริเทพธิดานั้น ผู้มีผิวพรรณงดงาม ทัดดอกไม้เขียวเดินเช้าไปยัง 
อาศรม ดังสายฟ้าแลบในก้อนเมฆใหญ่ โกสิยดาบสได้ชัดตั่งอันมีพนัก 
ที่ถักไว้เรียบร้อย สำเร็จด้วยหญ้าคา สะอาด มีกลิ่นหอม ลาดด้วยหนัง 
ชะมด เพื่อนางหิริเทพธิดานั้น แล้วได้กล่าวว่า ดูกรนางงาม เชิญนั่ง 
ที่อาสนะนี้ตามสบายเถิด ในกาลนั้น เมื่อนางหิริเทพธิดานั่งบนตั่งแล้ว 
โกสิยมหามุนีผู้ทรงชฎาอันรุ่งเรือง ไดิรบนำสุธาโภชน์มาพร้อมกับนื้า 
ด้วยใบบัวใหม่ๆ ด้วยตนเอง เพื่อจะให้พอความประสงค์ นางหิริเทพ 
ธิดามีความปลื้มใจ รับสุธาโภชน์ด้วยมือทั้งสอง แล้วได้กล่าวกะโกสิย 
ดาบสผู้ทรงชฎาว่า ข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐ เอาละ ดิฉันเป็นผู้อันพระคุณ 
เจ้าบูชาแล้ว ได้ชัยชนะแล้ว จะพึงไปสู่ไตรทิพย์ในบัดนี้นางหิริเทพธิดา 
นั้น เป็นผู้มัวเมาแล้ว ด้วยความเมาในผิวพรรณ อันโกสิยดาบสกล่าว 
อนุญาตแล้ว ได้กลับไปในสำนักของท้าวสหัสสนัยน์ แล้วกราบทูลว่า 
ข้าแต่ท้าววาสวะ นี่สุธาโภชน์ ขอพระองค์จงพระราชทานชัยชนะแก , 

หม่อมฉัน แม้ท้าวสักกะก็ได้ทรงบูชานางหิริเทพธิดาในกาลนั้น เทวดา 
พร้อมด้วยพระอินทร์ ได้พากันบูชานางสุกัญญาผู้อุดม นางหิริเทพธิดา 
นั้นเข้าไปนั่งบนตั่งใหม่ ในกาลใด ในกาลนั้น เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ประคองอัญชลีบูชาแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 73 

[๒๘๘] ท้าวสหัสนัยน์ผู้เป็นจอมแห่งชาวไตรทศ ได้ตรัสกะมาตลีเทพสารถีนั้น 
ต่อไปว่า ท่านจงไปถามท่านโกสิยดาบสตามคำของเราว่า ข้าแต่ท่าน 
โกสิยะ เว้นนางอาสาเทพธิดา นางศรัทธาเทพธิดา และนางสิริเทพธิดา 
นางหิริเทพธิดาผู้เดียวได้สุธาโภชน์ เพราะเหตุอะไร. 

[๒๘๙] มาตถีเทพสารถี ขึ้นรถอันเลื่อนลอยไปตามสบาย รุ่งเรืองเช่นกับเครื่อง 
ใช้สอย มีงอนอันแล้วไปด้วยทองชมพูนุท มีสีแดงคล้ายทองคำ ประดับ 
ประดาแล้ว ประกอบไปด้วยเครื่องลาดทองคำงามวิจิตร ในรถนี้มีรูป 
ภาพมากมาย คือ รูปพระจันทร์ รูปช้าง รูปโค รูปท้า รูปกินนร รูป 
เสือโคร่ง รูปเสือเหลือง รูปเนื้อทราย ล้วนแล้วไปด้วยทองคำ และ 
มีรูปนกทั้งหลาย อันล้วนแล้วด้วยรัตนะต่าง ๆ ดุจกระโดดโลดเต้นอยู่ 
รูปเนื้อในรถนั้นชัดไว้เป็นหมู , ๆ ล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ เทพบุตรทั้ง 
หลายเทียมท้าอัศวราชมีสีเหลืองดังทองคำ ประมาณหมื่นตัว คล้ายดัง 
ช้างหนุ่มมีกำลังประดับประดา แล้ว มีเครื่องทับทรวงด้วยข่ายทองคำ มีภู , 

ห้อยหู ไปโดยเสียงปกติไม่ขัดข้อง มาตถีเทพสารถีขึ้นสู่ยานอัน 
ประเสริฐนั้นแล้ว บันลือ แล้ว ตลอดสิบ ทิศ นี้ ยังท้องฟ้า ภูเขา และต้นไท้ 
ใหญ่อันเป็นเจ้าไพร พร้อมทั้งสาคร ตลอดทั้งเมทนีดล ให้หวั่นไหว 
มาตถีเทพสารถีนั้น รีบเข้าไปในอาศรมอย่างนี้แล้ว กระทำผ้าทิพ 
ประพารเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้ว กล่าวกะท่านโกสิยดาบส ผู้เป็นพหูสูต 
ผู้เจริญ มีวัตรอันแนะนำดีแล้ว ผู้เป็นพราหมณ์ ผู้ประเสริฐว่า ข้าแต่ 
ท่านโกสิยดาบส เชิญท่านฟ้งพระดำรัสของพระอินทร์ ข้าพเจ้าเป็นทูต 
ท้าวปุรินททะตรัสถามท่านว่า ข้าแต่ท่านโกสิยดาบส เว้นนางอาสา 
เทพธิดา นางศรัทธาเทพธิดา และนางสิริเทพธิดา นางหิริเทพธิดาผู้เดียว 
ได้สุธาโภชน์ เพราะเหตุอะไร. 

[๒๙๐] ดูกรมาตถีเทพสารถี นางสิริเทพธิดาตอบอาตมาว่า "แน่" ส่วนนาง 
ศรัทธาเทพธิดาตอบอาตมาว่า "ไม่เที่ยง" นางอาสา อาตมาเข้าใจว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 74 

เป็นผู้กล่าวเคลื่อนคลาดจากความจริง ส่วนนางหิริเทพธิดาตั้งอยู่ในคุณ 
อันประเสริฐ. 

[๒๙๑] นางกุมารีก็ดี หญิงที่ สกุล รักษาแล้วก็ดี หญิงหม้ายก็ดี หญิงมีสามีก็ดี 
รู้ฉันทราคะ ที่เกิดแรงกล้าในบุรุษทั้งหลายแล้ว ห้ามกันจิตของตนได้ 
ด้วยหิริ เปรียบเหมือนบรรดาพวกนักรบผู้แพ้ในสนามรบ ที่ต่อล;กันด้วย 
ลูกศรและหอกแล้วล้มลงและกำลังหนีไป นักรบเหล่าใดยอมสละชีวิต 
กลับมาได้ด้วยหิริ นักรบเหล่านั้นเป็นคนละอายใจ ย่อมมารับนายอีก 
ฉะนั้น นางหิริเทพธิดานี้เป็นผู้ห้ามนรชนเสียจากบาป เปรียบเหมือน 
ทำนบเป็นที่กั้นกระแสนั้าเชี่ยวไว้ได้ ฉะนั้น ดูกรเทพสารถี เพราะ 
เหตุนั้น ท่านจงกราบทูลแด่พระอินทร์ว่า นางหิริเทพธิดานั้น อันท่าน 
ผู้ประเสริฐบูชาแล้วในโลกทั้งปวง. 

[๒๙๒] ข้าแต่ท่านโกสิยดาบสผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ท้าวมหาพรหม ท้าว 
มหินทร์ หรือท้าวปชาบดี ใครเล่าเข้าใจความเห็นนี้ของพระคุณเจ้า 
นางหิริเทพธิดานี้เป็นธิดาของท้าวมหินทร์ ได้รับยกย่องว่า เป็นผู้ 
ประเสริฐสุดแม้ในเทวดาทั้งหลาย. 

[๒๙๓] ขอเชิญพระคุณเจ้ามาขึ้นรถอันเป็นของข้าพเจ้านี้ไปสู่ไตรทิพย์ ในกาล 
บัดนี้เถิด ข้าแต่ท่านผู้มีโคตรเสมอด้วยพระอินทร์ ทั้งพระอินทร์ก็ทรง 
หวังพระคุณเจ้าอยู่ ขอพระคุณเจ้าจงถึงความเป็นสหายกับพระอินทร์ 
ในวันนี้เถิด. 

[๒๙๔] สัตว์ทั้งหลายผู้ไม , กระท่าบาปกรรม ย่อมหมดจดได้ด้วยอาการอย่างนี้ 
อนึ่ง ผลของกรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมไม , เสื่อมสูญสัตว์เหล่าใด 
เหล่าหนึ่งได้เห็นสุธาโภชน์แล้ว สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดทีเดียว ถึงความ 
เป็นสหายกับพระอินทร์. 

[๒๙๕] นางหิริเทพธิดาเป็นนางอุบลวรรณา โกสิยดาบสเป็นภิกษุเจ้าของทาน 
ปัญจสิขเทพบุตรเป็นพระอนุรุทธ มาตถีเทพสารถีเป็นพระอานนท์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 75 

สุริยเทพบุตรเป็นพระกัสสป จันทเทพบุตรเป็นพระโมกคัลลานะ นารท 
ดาบสเป็นพระสารีบุตร ท้าววาสวะเป็นพระตถาคตสัมมาส้มพุทธเจ้า 
ฉะนืแล. 

จบ สุธาโภชนชาดกที่ ๓. 

๔. กุณาลชาดก 
ว่าด้วยนางนกดุเหว่า 

[๒๙๖] เล่ากันมาอย่างนี้ได้ยินมาอย่างนี้ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่า ที่ภูเขา 
หิมพานต์ อันทรงไว้ซึ่งแผ่นดินซึ่งมีโอสถทุกชนิด ดาดาษไปด้วยดอกไท้และของหอมมากมาย 
หลายพันธุ เป็นที่สัญจรไปมาแห่งช้าง โค กระบือ กวางทอง จามรี เนื้อฟาน แรด ระมาด 
ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี หมาไน เสือดาว นาค ชะมด เสือปลา กระต่าย และ 
วัวกระทิง เป็นที่อยู่อาศัยแห่งหมู , ช้างใหญ่ ช้างตระกูลอันประเสริฐ เกลื่อนกล่นอยู่ทั่วปริมณฑล 
อันราบเรียบ มีค่าง ลิง อีเห็น ละมั่ง เนื้อสมัน เนื้อฟาน ท้า และลา กินนร ยักษ์ และรากษส 
อยู่อาศัย ดาดาษไปด้วยหมู , ไท้นับไม , ถ้วน ทรงไว้ซึ่งดอกตูมและก้าน มีดอกบานตลอดปลาย มี 
นกเขา นกโพระโดก นกหัสดีลิงค์ นกยูง นกพิราบ นกพริก นกกระจาบ นกยาง นกแขก 
เต้า และนกการะเวก ส่งเสียงร้องกึกก้องไพเราะ เป็นประเทศที่ประดับไปด้วยแร , ธาตุหลายร้อย 
ชนิดเป็นต้นว่า อัญชัน มโนศิลา หรดาล มหาหิงฅ์ ทอง เงินและทองคำ เป็นไพรสัณฑ์อัน 
น่ารื่นรมย์เห็นปานนี้ มีนกดุเหว่าชื่อกุณาละ มีตัว ปีกและขนงดงามยิ่งนัก อาศัยอยู่ และนก 
ดุเหว่าชื่อกุณาละนั้น มีนางนกดุเหว่าเป็นนางบำเรอประมาณ ๓๕๐๐ ตัว นางนกดุเหว่าสองตัวเอา 
ปากคาบท่อนไท้ให้นกดุเหว่าชื่อกุณาละนั้น จับตรงกลางแก้วพากันบินไป ด้วยความประสงค์ว่า 
นกดุเหว่ากุณาละนั้น อย่าได้มีความเหน็ดเหนื่อยในหนทางไกลเลย นางนกดุเหว่า ๕๐๐ ตัว บิน 
ไปเนื้องตํ่าด้วยความประสงค์ว่า ก้านกกุณาละนี้จะตกจากคอน พวกเราจะเอาปีกรับไว้ นางนก 
ดุเหว่าอีก ๕๐๐ ตัว บินไปข้างบนด้วยความประสงค์ว่า แดดอย่าได้ส่งถูกนกกุฌาละเลย นาง 
นกดุเหว่าบินไปโดยข้างทั้งสองข้างละ ๕๐๐ ตัว ด้วยความประสงค์ว่า ความหนาว ความร้อน 
หญ้า ละออง ลม หรือนี้าค้าง อย่าได้ถูกนกกุณาละนี้เลย นางนกดุเหว่าอีก ๕๐๐ ตัว บินไป 
ข้างหน้าด้วยความประสงค์ว่า คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศสัตว์ คนเกี่ยวหฌ้า คนหาฟืน หรือคนท่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 76 

การงานในป่า อย่าได้ขว้างปานกกุณาละนั้นด้วยท่อนไม้ กระเบื้อง ก้อนหิน ก้อนดิน กระบอง 
ศาตรา หรือก้อนกรวดเลย นกกุณาละนี้อย่าได้กระทบด้วยกอไม้ เครือเถา ต้นไม้ กิ่งไม้ เสา 
หิน หรือพวกนกที่มีกำลังกว่าเลย นางนกดุเหว่าอีก ๕๐๐ ตัวบินไปข้างหลังเจรจาด้วยถ้อยกำอัน 
เกลี้ยงเกลา อ่อนหวาน ไพเราะจับใจ ด้วยความประสงค์ว่า นกกุณาละนี้อย่าได้เงียบเหงาอยู่ 
บนคอนนี้เลย นางนกดุเหว่าอีก ๕๐๐ ตัว บินไปยังทิศานุทิศ นำผลไม้นานาชนิดจากต้นไม้ 
ต่างๆ มาให้ด้วยความประสงค์ว่า นกกุณาละนี้อย่าได้ลำบากเพราะความหิวเลย ได้ยินว่า นาง 
นกดุเหว่าเหล่านั้นพานกกุณาละนั้นจากป่านี้ไปสู่ป่าโน้น จากสวนนี้ไปสู่สวนโน้น จากท่านั้านี้ 
ไปสู่ท่านั้าโน้น จากยอดเขานี้ไปสู่ยอดเขาโน้น จากสวนมะม่วงนี้ไปสู่สวนมะม่วงโน้น จาก 
สวนชมคู่นี้ไปสู่สวนชมคู่โน้น จากสวนขนุนสัมมะลอนี้ไปสู่สวนขนุนสัมมะลอโน้น จาก 
สวนมะพร้าวนี้ไปสู่สวนมะพร้าวโน้น โดยรวดเร็ว เพื่อต้องการให้ร่าเริง ยินดี นกกุณาละอัน 
นางนกดุเหว่าเหล่านั้นบำเรออยู่ทุกๆ วันอย่างนี้ ยังรุกรานอย่างนี้ว่า อีถ่อยฉิบหาย อีถ่อย 
ละลาย อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผลอเรอ อีใจง่าย อีไม , รู้จักคุณคน อีไปตามใจเหมือนลม. 

[๒๙๗] ดูกรท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า ณ ด้านทิศบูรพาแห่งขุนเขาทิมพานต์มีแม่นํ้าอันไหล 
มาแต่ซอกเขาอันละเอียดสุขุม มีสีเขียว ณ ภูเขาหิมพานต์อันเป็นประเทศที่น่ารื่นเริงบันเทิงใจ 
ด้วยกลิ่นหอม อันเกิดเดี๋ยวนั้น จากดอกอุบล ดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกบัวขม ดอกบัวผัน 
ดอกจงกลณี และดอกบัวเผื่อน เป็นป่าทึบมากไปด้วยไม้ต่างๆ ชนิด คือ ไม้โกฏดำ ไม้จิก ไม้เกต 
ไม้ยางทราย ไม้อ้อยช้าง ต้นทุนนาค ต้นพิกุล ต้นหมากหอม ต้นประยงค์ ต้นขมิ้น ต้นสาละ 
ต้นสน ต้นจำปา ต้นอโศก ต้นกากะทิง ต้นหงอนไก่ ต้นราชดัด ต้นโลทนง และต้นจันทน์ 
เป็นราวป่าที่สล้างไปด้วยต้นกฤษณาดำ ต้นปทุม ต้นประยงค์ ต้นเทพทาโร และต้นกล้วย ทรงไว้ 
ซึ่งต้นรกฟ้า ต้นมวกเหล็ก ต้นปรู ต้นทราก ต้นกัณฌิการ์ ต้นชะบา ต้นว่านหางช้าง ต้นทองหลาง 
ต้นทองกวาว ต้นคัดเก้า ต้นมะลิป่า ต้นแก้ว ต้นซีกและต้นขานางอันงามยิ่งนัก และมีไม้ดอก 
สำหรับร้อยเป็นพวงมาลัยดาดาษไปด้วยดอกมะลิ ว่านเปราะหอม ต้นคนธา ต้นกำยาน ต้นแฝก 
หอม ต้นกระเบา และไม้กอ เป็นประเทศอันประดับไปด้วยลดาวัลย์ดาดาษยิ่งนัก มีหมู , หงส์ นก 
นางนวล นกกานั้า และนกเป็ดนั้า ส่งเสียงร้องกึกก้อง เป็นที่สถิตอยู่แห่งหมู , ฤาษีสิทธิ”ว'ทยาธร 
สมณะ และดาบส เป็นประเทศที่ท่องเที่ยวไปแห่งหมู่มนุษย์ เทพยดา ยักษ์ รากษส ทานพ 
คนธรรพ์ กินนร และพฌานาค เป็นไพรสณฑ์ที่น่ารื่นรมย์เห็นปานนี้มีนกดเหว่าขาวชื่อ ปณณมข 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 77 

มีถ้อยคำอันไพเราะยิ่งนัก มีนัยน์ตาแดงดังนัยน์ตาคนเมาสอดส่ายไปมา อาศัยอยู่ ได้ยินว่า พระยา 
นกปุฌฌมุขะนี้ มีนางนกดุเหว่าบำเรอ ๓๕๐ ตัว เล่ากันมาว่า นางนกดุเหว่า ๒ ตัว เอาปากคาบ 
ท่อนไม้ให้พระยานกปุณฌมุขะนั้นจับตรงกลางพาบินไป ด้วยความประสงค์ว่า พระยานกปุณณ 
มุขะนั้นอย่าได้มีความเหน็ดเหนื่อยในหนทางไกลเลย นางนกดุเหว่า ๕๐ ตัว บินไปเบื้องตํ่าด้วย 
ความประสงค์ว่า ถ้าพระยานกปุณณมุขะนี้จักพลาดจากคอน พวกเราจักเอาปีกทั้งสองรับไว้ นาง 
นกดุเหว่าอีก ๕๐ ตัว บินขึ้นไปข้างบนด้วยความประสงค์ว่า แสงแดดอย่าได้แผดเผานกดุเหว่าขาว 
ชื่อปุณณมุขะนั้นเลย นางนกดุเหว่าบินไปโดยข้างทั้งสองข้างละ ๕๐ ตัว ด้วยความประสงค์ว่า 
ความหนาว ความร้อน หญ้า ธุลี หรือนั้าค้าง อย่าได้ตกต้องนกดุเหว่าขาวชื่อปุณณะมุขะนั้นเลย 
นางนกดุเหว่าอีก ๕๐ ตัว บินขึ้นไปข้างหน้าด้วยความประสงค์ว่า คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว์ 
คนเกี่ยวหญ้า คนหาฟืน หรือคนทำงานในป่า อย่าได้ขว้างปานกดุเหว่าขาวชื่อปุณณมุขะนั้นด้วย 
ท่อนไม้ กระเบื้อง ก้อนหิน ก้อนดิน ไม้ฆ้อน ศาตรา หรือก้อนกรวดเลย และนกดุเหว่า 
ขาวชื่อปุณณมุขะนี้ อย่าได้กระทบกับกอไม้ เถาวัลย์ ต้นไม้ กิ่งไม้ เสา หิน หรือกับนก 
ที่มีคำลังมากกว่าเลย นางนกดุเหว่าอีก ๕๐ ตัว บินไปข้างหลังเจรจาด้วยวาจาอันเกลี้ยงเกลา 
อ่อนหวาน ไพเราะจับใจ ด้วยความประสงค์ว่า นกดุเหว่าขาวชื่อปุณณะมุขะนี้อย่าเงียบเหงา 
บนคอนเลย นางนกดุเหว่าอีก ๕๐ ตัว บินไปยังทิศานุทิศ นำเอาผลไม้นานาชนิดจากต้นไม้ 
ต่างๆ มาให้ด้วยความประสงค์ว่า นกดุเหว่าชื่อปุฌณมุขะนี้อย่าได้ลำบากเพราะความหิวเลย 
ได้ยินว่า นางนกดุเหว่าเหล่านั้น พานกดุเหว่าขาวชื่อปุฌฌมุขะนั้น จากป่านี้ไปสู่ป่าโน้น จาก 
สวนนี้ไปสู่สวนโน้น จากท่านี้านี้ไปสู่ท่านั้าโน้น จากยอดเขานี้ไปสู่ยอดเขาโน้น จากสวน 
มะม่วงนี้ไปสู่สวนมะม่วงโน้น จากสวนชมภู , นี้ไปสู่สวนชมคู , โน้น จากสวน'ขนุนส้มมะลอนี้ 
ไปสู่สวนขนุนสัมมะลอโน้น จากสวนมะพร้าวนี้ไปสู่สวนมะพร้าวโน้น โดยรวดเร็ว เพื่อต้อง 
การให้ร่าเริง ได้ยินว่า นกดุเหว่าขาวชื่อปุณณมุขะ อันนางนกดุเหว่าเหล่านั้นบำเรออยู่ทุกวัน ๆ 
ย่อมสรรเสริญอย่างนี้ว่า ดีละๆ ห้องหญิงทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายบำรุงบำเรอสามีอย่างนี้ 
สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลธิดา. 

[๒๙๘] ได้ยินว่า ในกาลต่อมา นกดุเหว่าขาวชื่อปุณณมุขะได้เข้าไปหาพระยานกกุณาละ 
ถึงที่อยู่ พวกนางนกดุเหว่าบริจาริกาของพระยานกกุณาละ ได้เห็นพระยานกปุฌณมุขะนั้นคำลัง 
บินมาแต่ไกล จึงพากันเข้าไปหา แก้วพูดกะพระยานกปุณณมุขะนั้นว่า ดูกรสหายปุฌณมุขะ พระ 
ยานกกุณาละนี้เป็นนกหยาบช้า มีวาจาหยาบคายเหลือเกิน แม้ไฉน พวกเราจะพึงได้วาจาอันน่ารัก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 78 

เพราะอาศัยท่านบ้าง พระยานกปุณฌมุขะจึงตอบว่า บางทีจะได้กระมังน้องหญิงทั้งหลาย แล้ว 
เข้าไปหาพระยานกกุมาละกล่าวสัมโมทนียกถากับพระยานกกุณาละแล้ว สถิตอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระยานกปุฌณมุขะได้กล่าวกะพระยานกกุณาละว่า ดูกรสหายกุณาละ เพราะ 
เหตุไร ท่านจึงปฏิบัติผิดต่อนางนกทั้งหลายผู้มีชาติเสมอกัน เป็นลูกของผู้มีสกุล ซึ่งปฏิบัติดีต่อท่าน 
เล่า ดูกรสหายกุณาละ นางนกทั้งหลายถึงเขาจะไม , พูดไม , ลูกใจ เราก็ควรจะพูดให้ลูกใจ จะป่วย 
กล่าวไปไยถึงนางนกที่พูดลูกใจเล่า เมื่อพระยานกปุณณมุขะกล่าวอย่างนี้แล้ว พระยานกกุณาละ 
ได้รุกรานพระยานกปุณณมุขะอย่างนี้ว่า แนะสหายลามกชั่วถ่อย เจ้าฉิบหาย เจ้าละลาย 
ใครจะเป็นผู้ฉลาดด้วยการชนะเมียยิ่งไปกว่าเจ้า ก็แหละพระยานกปุณณมุขะถูกรุกรานอย่างนี้แล้ว 
ก็กลับไปเสียจากที่นั้น. 

[๒๙๙] ได้ยินว่า สมัยต่อมา โดยกาลล่วงไปไม่นานนัก อาพาธอันแรงกล้าเกิดขนแก , 

พระยานกปุณณมุขะ คือ ลงเป็นโลหิต เกิดเวทนากล้าแข็ง จวนจะตาย ครั้งนั้น พวกนางนก 
ดุเหว่า ผู้เป็นบริจาริกาของพระยานกปุณณมุขะ เกิดความปริวิตกว่า พระยานกปุฌณมุขะนี้อาพาธ 
หนักนักแล ไฉนจะพึงหายจากอาพาธนี้หนอ นางนกดุเหว่าเหล่านั้น ละทั้งพระยานกปุณณ 
มุขะไว้แต่ผู้เดียว ไม , มีเพื่อนสอง พากันเข้าไปหาพระยานกกุณาละ พระยานกกุณาละได้เห็นนาง 
นกดุเหว่าเหล่านั้นพากันมาแต่ไกล ครั้นแล้วได้กล่าวกะนางนกดุเหว่าเหล่านั้นว่า พวกอีถ่อย ผัวของ 
เจ้าไปไหนเสียเล่า นางนกดุเหว่าเหล่านั้นจึงตอบว่า ท่านสหายกุฌาละ พระยานกปุณณมุขะ 
อาพาธหนักนักแล ไฉนจะพึงหายจากอาพาธหนักนั้น เมื่อนางนกดุเหว่าเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ 
แล้ว พระยานกกุณาละได้รุกรานนางนกดุเหว่าเหล่านั้นอย่างนั้ว่า อีถ่อยฉิบหาย อีถ่อยละลาย 
อีนางโจร อีนางนักเลง อีเผลอเลอ อีใจง่าย อีไม , รู้จักคุณคน อีไปตามใจเหมือนลม ครั้น 
กล่าวรุกรานแล้ว ได้เข้าไปหาพระยานกปุฌณมุขะ แล้วร้องเรียกว่า เฮ้ยสหายปุณณมุขะ 
พระยานกปุณณมุขะขานรับว่า หาสหายกุณาละ ได้ยินว่า พระยานกกุณาละเข้าไปประคบ 
ประหงมพระยานกปุฌณมุขะด้วยปีกและจะงอยปาก พอให้ลุกขึ้นได้แล้วให้ดื่มยาต่างๆ อาพาธ 
ของพระยานกปุณณมุขะก็สงบระงับ. 

[๓๐๐] ได้ยินว่า พระยานกกุณาละได้กล่าวกะพระยานกปุณณมุขะผู้หายจากไข้ยังไม่ 
นานนักว่า ดูกรสหายปุณฌมุขะ เราเห็นมาแล้ว นางกัณหาสองพ่อ นางมีผัว ๕ คน ย้งมีจิต 
ปฏิพัทธ์ในบุรุษคนที่ ๖ ซึ่งเป็นคนเปลี้ย เหมือนตัวกระพันธ์. 

และในเรื่องนั้มีคำเป็นคาถาอีกส่วนหนึ่งว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 79 

ครั้งนั้น นางคนหนึ่งล่วงละเมิดสามี ๕ คน คือ พระเจ้าอชชุนะ พระเจ้า 
นกุละ พระเจ้าภีมเสน พระเจ้ายุธิษฐิล และพระเจ้าสหเทพ แล้วได้ 
กระทำลามกกับบุรุษเปลี้ยแคระ. 

ดูกรสหายปุฌฌมุขะ เราเห็นมาแล้ว นางสมณีชื่อป้ญจตปาวี อยู่ในทำมกลางป่าช้า 
อดอาหาร ๔ วันจึงบริโภคครั้งหนึ่ง ได้กระทำกรรมอันลามกกับนักเลงสุรา ดูกรสหายปุณณมุขะ 
เราเห็นมาแล้ว นางเทวีนามว่า กากวดี อยู่ในทำมกลางสมุทร เป็นภรรยาของพระยาครุฑชื่อว่า 
ท้าวเวนไตรย ได้กระทำกรรมอันลามกกับกุเวรผู้เจนจบในการฟ้อน ดูกรสหายปุฌณมุขะ เรา 
เห็นมาแล้ว นางขนงามนามว่า กุรุงคเทวี รักใคร่ได้เสียกับเอฬกกุมาร ได้กระทำกรรมอัน 
ลามกกับฉฬังคกุมารเสนาบดี และธนันเตวาสึผู้เป็นคนใช้ของฉฬังคกุมาร เป็นความจริง เราได้ 
รู้มาอย่างนี้แล พระมารดาของพระเจ้าพรหมทัตต์ ทรงทอดทิ้งพระเจ้าโกศลราช ได้ทรงกระทำ 
กรรมอันลามกกับพราหมณ์ชื่อปัญจาลจัณฑะ 

หญิง ๕ คนนี้ก็ดี หญิงอื่นก็ดี ได้กระทำมาแล้วซึ่งกรรมอันลามก 
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่วิสาสะ ไม่สรรเสริญหญิงทั้งหลาย มหาปฐพี 
อันทรงไว้ซึ่งสรรพสัตว์ ย้อมแล้วเสมอกัน เป็นที่รับรองสิ่งดีและสิ่งชั่ว 
ทนทานได้หมด ไม่ดิ้นรน ไม , หวั่นไหว ฉันใด หญิงทิ้งหลายก็เหมือนกัน 
นรชนจึงไม่ควรวิสาสะกับหญิงเหล่านี้ ราชสีห์ซึ่งเป็นสัตว์ดุร้าย กิน 
เนื้อและเลือดเป็นอาหารมีอาวุธ ๕ อย่าง เป็นสัตว์หยาบช้า ยินดีในการ 
เบียดเบียนสัตว์อื่น ข่มขี่สัตว์ทั้งหลายกิน ฉันใด หญิงทั้งหลายก็ฉันนั้น 
นรชนจึงไม่ควรวิสาสะกับหญิงเหล่านั้น. 

ดูกรปุฌฌมุขะ ได้ยินว่า หญิงทั้งหลายไม , ใช่แพศยา ไม่ใช่นางงาม ไม , ใช่หญิงสัญจร 
ชื่อทั้ง ๓ นี้ไม , ใช่ชื่อโดยกำเนิด ชื่อโดยกำเนิดว่าแพศยา ว่านางงาม ว่าหญิงสัญจร ก็คือเป็น 
ผู้ฆ่าหญิงทั้งหลายมุ่นมวยผมเหมือนพวกโจร ประทุษร้ายเป็นพิษเหมือนสุราเจือยาพิษ พูดโล้อวด 
เหมือนคนขายของ ตลบตะแลงพลิกแพลงเหมือนเขาเนื้อ สองลิ้นเหมือนงู ปกปิดเหมือน 
หลุมคูถที่ปิดด้วยกระดาน ให้เต็มได้ยากเหมือนไฟ ให้ยินดีได้ยากเหมือนรากษส นำไปโดย 
ส่วนเดียวเหมือนพระยายม กินทุกอย่างเหมือนไฟ พัดพาไปทุกอย่างเหมือนแม่นั้า ประพฤติตาม 
ปรารถนาเหมือนลม ไม , ทำอะไรให้วิเศษเหมือนเขาเมรุมาศ ผลิตผลเป็นนิตย์เหมือนต้นไม้มีพิษ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 80 

และในเรื่องนี้มีคำกล่าวเป็นคาถาไว้อีกส่วนหนึ่งว่า 
หญิงทั้งหลายมุ่นมวยผมเหมือนโจร ประทุษร้ายเหมือนสุราเจือยาพิษ 
พูดโอ้อวดเหมือนคนขายของ ตลบตะแลงพลิกแพลงเหมือนเขาเนื้อ 
สองลิ้นเหมือนงู ปกปิดเหมือนหลุมคูถที่ปิดด้วยกระดาน ให้เต็มได้ยาก 
เหมือนไฟ ให้ยินดีได้ยากเหมือนรากษส นำไปส่วนเดียวเหมือน 
พระยายม กินทุกอย่างเหมือนไฟ พัดพาไปทุกอย่างเหมือนแม่นํ้า 
ประพฤติตามปรารถนาเหมือนลม ไม่ทำอะไรให้วิเศษเหมือนเขาเมรุมาศ 
ผลิตผลเป็นนิตย์เหมือนต้นไม้มีพิษ หญิงทั้งหลายเป็นผู้กำสัตว์ไว้ในมือ 
จนนับไม , ถ้วน ทำโภคสมบัติในเรือนให้พินาศ. 

[๓๐๑] ดูกรปุฌณมุขะ ทรัพย์ ๔ อย่างนี้คือ โคผู้ โคนม ยาน ภรรยา ไม่ควร 
ให้อยู่ในสกุลอื่น บัณฑิตไม่พึงรักษาทรัพย์ ๔ อย่างนี้ให้อยู่พลาดจากเรือน. 

คนฉลาดย่อมไม่ฝากทรัพย์ ๔ อย่างนี้คือ โคผู้ ๑ โคนม ๑ ยาน 
พาหนะ ๑ ภรรยา ๑ ไว้ในตระกูลญาติ เพราะว่า คนที่ไม , มียานพาหนะ 
ย่อมใช้รถที่ฝากไว้ ย่อมฆ่าโคผู้เสีย เพราะใช้ลากเข็นเกินกำลัง ย่อม 
ฆ่าลูกโคเพราะรีดนม ภรรยาย่อมประทุษร้ายในตระกูลญาติ. 

[๓๐๒] ดูกรสหายปุณณมุขะ สิ่งของ ๖ อย่างนี้เมื่อกิจธุระเกิดขึ้น ใช้ประโยชน์อะไร 

ไๅ 11ๅ 3 ) 

พ เด 

คือ ธนูไม่มีสาย ๑ ภรรยาอยู่ในตระกูลญาติ ๑ เรือที่ฝ่งโน้น ๑ ยาน 
พาหนะที่เพลาหัก ๑ มิตรอยู่ไกล ๑ สหายลามก ๑ สิ่งของทั้ง ๖ 
นี้เมื่อกิจธุระเกิดขึ้น ใช้ประโยชน์ไม , ได้. 

[๓๐๓] ดูกรสหายปุณฌมุขะ หญิงย่อมดูหมิ่นสามีเพราะเหตุการ ๘ ประการ คือ 
เพราะสามีเป็นคนจน ๑ เพราะสามีเจ็บกระเสาะกระแสะ ๑ เพราะสามีเป็นคนแก่ ๑ 
เพราะสามีเป็นนักเลงสุรา ๑ เพราะสามีเป็นคนโง , ๑ เพราะสามีเป็นคนมัวเมา ๑ เพราะคล้อย 
ตามในกิจทุกอย่าง ๑ เพราะไม่ก่อให้ทรัพย์ทุกอย่างเกิดขึ้น ๑ ดูกรสหายปุฌณมุขะ ได้ยินว่า 
หญิงย่อมดูหมิ่นสามีด้วยเหตุ ๘ ประการนี้. 

และในเรื่องนี้มีถ้อยกำเป็นคาถาอีกส่วนหนึ่งว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 81 

หญิงย่อมดูหมิ่นสามีด้วยเหตุ ๘ ประการ คือ ความจน ๑ เจ็บ 
กระเสาะกระแสะ ๑ เป็นคนแก , ๑ เป็นนักเลงสุรา ๑ เป็นคนโง่ ๑ 
เป็นคนมัวเมา ๑ คล้อยตามในกิจทุกอย่าง ๑ ไม่ก่อสิ่งปรารถนาทุกอย่าง 
ให้เกิดขึ้น ๑. 

[๓๐๔] ดูกรสหายปุณณมุขะ หญิงย่อมนำความประทุษร้ายมาให้สามีด้วยเหตุ ๙ ประการ 
คือ หญิงเป็นคนมักไปป่า ๑ มักไปสวน ๑ มักไปท่านํ้า ๑ มักไปหาตระกูลญาติ ๑ มักไปหา 
ตระกูลอื่น๑ มักชอบใช้กระจกและชอบประดับประดา๑มักดื่มนํ้าเมาด มักเยี่ยมมอง 
หน้าต่าง ๑ มักยืนแอบประตู ๑ ดูกรสหายปุณณมุขะ ได้ยินว่า หญิงย่อมนำความประทุษร้ายมา 
ให้สามีเพราะเหตุ ๙ ประการนี้แล. 

และในเรื่องนี้มีถ้อยคำกล่าวเป็นคาถาไว้อีกส่วนหนึ่งว่า 
หญิงย่อมนำความประทุษร้ายมาให้สามีด้วยเหตุ ๙ ประการนี้คือ มัก 
ไปป่า ๑ มักไปสวน ๑ มักไปท่านี้า ๑ มักไปหาตระกูลญาติ ๑ 
มักไปหาตระกูลอื่น ๑ มักชอบใช้กระจกและชอบประดับประดา ๑ 
มักดื่มนี้าเมา ๑ มักเยี่ยมมองหน้าต่าง ๑ มักยืนแอบประตู ๑ 

[๓๐๕] ดูกรสหายปุณณมุขะ หญิงย่อมยั่วยวนชายด้วยเหตุ ๔๐ ประการคือ ดัดกายหนึ่ง 
ก้มตัว กรีดกราย ทำอาย แกะเล็บ เอาเท้าเหยียบกัน เอาไท้ขีดแผ่นดิน ทำกระโดดเอง 
ให้เด็กกระโดด เล่นเอง ให้เด็กเล่น จุมพิตเด็ก ให้เด็กจุมพิต กินเอง ให้เด็กกิน 
ให้ของแก่เด็ก ขอของจากเด็ก ทำตามที่เด็กกระทำ พูดเสียงสูง พูดเสียงตํ่า พูดเปิดเผย 
พูดกระซิบ ทำ 1 ซิกชี้':ด้วยการฟ้อน การขับ การประโคม ร้องไห้ กรีดกราย ด้วยการแต่งกาย 
ทำปึงยักเอว ส่ายผ้าที่ปิดของลับ เลิกขา ปิดขาให้เห็นนม ให้เห็นรักแร้ ให้เห็น 
ห้องน้อย หลิ่วตา เลิกคิ้ว เม้มปาก แลบลิ้น ขยายผ้า กลับนุ่งผ้า สยายผม มุ่นผม 
ดูกรสหายปุณณมุขะ ได้ยินว่า หญิงย่อมยั่วยวนชายด้วยเหตุ ๔๐ ประการนี้แล. 

[๓๐๖] ดูกรสหายปุฌณมุขะ พึงทราบเถิดว่า หญิงเป็นคนประทุษร้ายสามีด้วยเหตุ ๒๕ 
ประการ คือ ย่อมพรรณนาการไปแรมคืนของสามี ย่อมไม่ระลึกถึงสามีที่ไปแรมคืน ย่อมไม่ 
ยินดีกะสามีที่มาแก้ว ย่อมกล่าวโทษสามี ไม , กล่าวคุณแห่งสามี ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 82 

ประโยชน์แก , สามี ย่อมไม , ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก , สามี ย่อมกระทำกิจที่ไม่สมควรแก่สามี 
ย่อมไม่กระทำกิจที่สมควรแก่สามี ย่อมคลุมหัวนอน นอนเบือนหน้าไปทางอื่น ย่อมนอนพลิก 
กลับไปมา ย่อมทำวุ่นวายนอนถอนหายใจยาว ย่อมท้าระทมทุกข์ ย่อมไปอุจจาระ ปัสสาวะบ่อยๆ 
ย่อมประพฤติตรงกันข้าม ได้ยินเสียงชายอื่นย่อมเงี่ยหูพิง ย่อมล้างผลาญทรัพย์สมบัติ ย่อมทอด 
สนิทชิดชอบกับชายผู้คุ้นเคย ย่อมออกนอกบ้านเสมอ ประพฤติผิดจากความดี ย่อมประพฤติ 
นอกใจไม่เคารพในสามี มีใจประทุษร้าย ย่อมยืนอยู่ที่ประตูเนืองๆ ย่อมทำให้เห็นรักแร้ นม ย่อม 
ไปเพ่งดูทิศต่างๆ ดูกรสหายปุฌณมุขะ พึงทราบเถิดว่า หญิงเป็นคนประทุษร้ายสามีด้วยเหตุ 
๒๕ ประการนี้แล. 

และในเรื่องนี้มีคำกล่าวเป็นคาถาอีกส่วนหนึ่งว่า 
หญิงย่อมพรรณนาการไปแรมทางไกลของสามี ย่อมไม่เศร้าโศกถึงการไป 
ของสามี ครั้นเห็นสามีกลับมาก็ไม่แสดงความยินดี ย่อมไม่กล่าวคุณ 
แห่งสามีในกาลไหนๆ อาการเหล่านี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุษร้าย 
หญิงผู้ไม , สำรวม ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม , เป็นประโยชน์แก่สามี ย่อมทำ 
ประโยชน์ของสามีให้เสื่อม ย่อมกระทำกิจที่ไม่สมควรแก , สามี ย่อมคลุม 
หัวนอน นอนเบือนหน้าไปทางอื่น อาการเหล่านี้เป็นลักษณะของหญิง 
ผู้ประทุษร้าย หญิงย่อมนอนพลิกกลับไปมา ย่อมทำวุ่นวาย นอนถอน 
หายใจยาว ย่อมทำระทมทุกข์ย่อมไปอุจจาระปัสสาวะบ่อยๆ อาการ 
เหล่านี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุษร้าย หญิงย่อมประพฤติตรงกันข้าม 
ไม่กระทำกิจที่สมควรแก , สามี ย่อมเงี่ยหูพิงเมื่อชายอื่นพูด ล้างผลาญ 
โภคสมบัติ กระทำความสนิทสนมชมชอบกับชายอื่น อาการเหล่านี้ 
เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุษร้าย หญิงย่อมทำทรัพย์สมบัติที่สามีได้มา 
โดยความลำบาก หามาได้โดย แด เคือง เก็บสะสมไว้ได้ด้วยความยาก 
แค้นให้พินาศ อนึ่ง ย่อมกระทำความสนิทสนมชมชอบกับชายที่คุ้นเคย 
กัน อาการเหล่านี้เป็นลักษณะของหญิงผู้ประทุษร้าย หญิงออกนอกบ้าน 
เสมอ ประพฤติผิดจากความดี มีใจคิดประทุษร้ายในสามีอยู่เป็นนิตย์ 
เป็นผู้ประพฤตินอกใจ ปราศจากความเคารพ อาการเหล่านี้เป็นลักษณะ 
ของหญิงผู้ประทุษร้าย หญิงย่อมยืนอยู่ที่ใกล้ประตูเนืองๆ แสดงนมบ้าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 83 

รักแร้บ้างให้เห็น มีจิตวอกแวกเพ่งดูทิศต่างๆ อาการเหล่านี้เป็นลักษณะ 
ของหญิงผู้ประทุษร้าย แม่นี้าทั้งปวงมีทางคดเคี้ยว และป่าทั้งปวงรกเคี้ยว 
ด้วยต้นไม้ ฉันใด หญิงทั้งปวงเมื่อได้ช่อง (ที่ลับ) พึงกระทำกรรมอัน 
ลามกฉันนั้น ถ้าว่าพึงได้โอกาส ที่ลับ หรือพึงได้ช่องเช่นนั้น หญิง 
ทั้งปวงพึงกระทำกรรมอันลามกเป็นแน่ ไม , ได้ชายที่สมบูรณ์อื่น ก็ย่อม 
ทำกับคนเปลี้ย ในพวกนารีที่หลายใจ เป็นผู้กระทำความยั่วยวนแก่ชาย 
ทั้งหลาย ไม , มีใครข่มขี่ได้ ถ้านารีเหล่าใดแม้จะทำให้พอใจโดยประการ 
ทั้งปวง ก็ไม , ควรวางใจในนารีเหล่านั้น เพราะว่า นารีเหล่านั้นเสมอด้วย 
ท่านา. 

[๓๐๗] บัณฑิตได้เห็นเรื่องอย่างไร ของพระเจ้ากินนรและพระนางกินนรีเทวี 
แล้วพึงรู้เถิดว่า หญิงทั้งปวงย่อมไม่ยินดีในเรือนของตน พระนาง 
กินนรีเทวีทรงเห็นบุรุษอื่น แม้จะเป็นคนง่อยเปลี้ย ยังละทิ้งพระราช 
สวามีเช่นพระเจ้ากินนร ไปทำกรรมอันลามกกับบุรุษเปลี้ยนั้นได้. 

[๓๐๘] พระเจ้าพกะและพระเจ้าพาวรีย์ทรงหมกมุ่นอยู่ในกามเกินส่วน พระ 
มเหษียังประพฤติอนาจารกับคนรับใช้ใกล้ชิด ซํ้าตกอยู่ในอำนาจ พึงมีหรือที่ 
หญิงจะไม่ประพฤติล่วงชายอื่น นอกจากคนนั้น. 

[๓๐๙] พระนางปิงคิยานีพระนางมเหษีที่รักของพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นใหญ่ในโลก 
ทั้งปวง ได้ประพฤติอนาจารกับคนเลี้ยงม้าผู้ใกล้ชิดและเป็นไปในอำนาจ 
พระนางปิงคิยานีผู้ใคร่กามนั้น ไม , ได้ประสบความใคร , ทั้งสองราย. 

[๓๑๐] บุรุษผู้ไม , ถูกผีสิง ไม่ควรเชื่อหญิงทั้งหลายผู้หยาบช้า ใจเบา อกตัญญ 
ประทุษร้ายมิตร หญิงเหล่านั้นไม , รู้จักสิ่งที่กระทำแล้ว สิ่งที่ควรกระทำ 
ไม , รู้จักมารดาบิดาหรือพี่น้อง ไม , มีละอาย ล่วงเสียซึ่งธรรม ย่อมเป็น 
ไปตามอำนาจจิตของตนเมื่อมีอันตราย และเมื่อกิจเกิดขึ้น ย่อมละทิ้ง 
สามีแม้จะอยู่ด้วยกันมานาน เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เป็นที่อนุเคราะห์ 
แม้เสมอกับชีวิต เพราะเหตุนั้น เราจึงไม , วิสาสะกับหญิงทั้งหลาย จริง 
อยู่ จิตของหญิงเหมือนจิตของวานร ลุ่มๆ ดอนๆ เหมือนเงาไม้ 
หัวใจของหญิงไหวไปไหวมา เหมือนล้อรถที่กำลังหมุน เมื่อใด หญิง 
ทั้งหลายผมงหวัง เห็นทรัพย์ 1 ของบรษที่ควรจะถือเอาได้ เมื่อนั้น ก็ใช้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 84 

วาจาอ่อนหวานชักนำบุรุษไปได้ เหมือนชาวก้มโพชลวงม้าด้วยสาหร่าย 
ฉะนั้น เมื่อใด หญิงทั้งหลายผู้มุ่งหวัง ไม , เห็นทรัพย์ของบุรุษที่ควรถือ 
เอาได้ เมื่อนั้น ย่อมละทิ้งบุรุษนั้นไป เหมือนคนข้ามฟากถึงส่งโน้นแล้ว 
ละทิ้งแพไป ฉะนั้น หญิงทิ้งหลายเปรียบด้วยเครื่องผูกรัด กินทุกอย่าง 
เหมือนเปลวไฟ มีมายากล้าแข็ง เหมือนแม่นั้ามีกระแสเชี่ยว ย่อมคบ 
บุรุษได้ ทิ้งที่น่ารัก ทิ้งที่ไม่น่ารัก เหมือนเรือจอดไม , เถือกส่งนี้ส่งโน้น 
ฉะนั้น หญิงทิ้งหลายไม่ใช่ของบุรุษคนเดียวหรือสองคน ย่อมรับรองทั่ว 
ไปเหมือนร้านตลาด ผู้ใดสำคัญมั่นหมายหญิงเหล่านั้นว่าของเรา ก็ 
เท่าก้บดักลมด้วยตาข่าย แม่นา หนทาง ร้านเหล้า สภาและบ่อนั้า 
ฉันใด หญิงในโลกก็ฉันนั้น เขตแดนของหญิงเหล่านั้นไม่มี หญิงทิ้ง 
หลายเสมอด้วยไฟกินเปรียง เปรียบด้วยงูเห่า ย่อมเถือกคบแต่บุรุษที่ 
มีทรัพย์ เหมือนโคเลือกกินหญ้าที่ดีๆ ในภายนอก ฉะนั้น ไฟกิน 
เปรียง ๑ ช้างสาร ๑ งูเห่า ๑ พระราชาผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว ๑ หญิง 
ทิ้งปวง ๑ สิ่งทิ้ง ๕ นี้นรชนพึงคบด้วยความระวังเป็นนิตย์ เพราะ 
สิ่งทิ้ง ๕ นี้ มีความแน่นอนที่รู้ได้ยากแท้ หญิงที่งามเกินไป ๑ หญิง 
ที่คนหมู่มากไม่รักใคร่ ๑ หญิงที่เหมือนมือขวา ๑ หญิงที่เป็นภรรยาคน 
อื่น ๑ หญิงที่คบหาด้วยเพราะเหตุแห่งทรัพย์ ๑ หญิง ๕ จำพวกนี้ไม่ 
ควรคบ. 

[๓๑๑] ได้ยินว่า ในครั้งนั้น พญาแร้งชื่ออานนท์ รู้แจ้งซึ่งคาถาทิ้งเบื้องต้น ท่ามกลาง 
และที่สุด ของพญานกกุณาละแล้ว ได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า 
ล้าบุรุษจะพึงให้แผ่นดินอันเต็มด้วยทรัพย์นี้แก , หญิงที่ตนนับถือไซร้ 
หญิงนั้นได้โอกาสก็จะพึงดูหมิ่นบุรุษนั้น เราจึงไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจ 
ของพวกหญิงเผลอเรอ เมื่อมีอันตรายและเมื่อกิจธุระเกิดขึ้น หญิงย่อม 
ละทิ้งผัวหนุ่มผู้หมั่นขยัน มีความประพฤติไม่เหลาะแหละ เป็นที่รัก 
เป็นที่พอใจ เพราะฉะนั้น เราจึงไม , วิสาสะคับหญิงทั้งหลาย บุรุษไม่ 
ควรวางใจว่า หญิงคนนี้ปรารถนาเรา ไม่ควรวางใจว่า หญิงคนนี้ร้องไห้ 
กระซิกกระ 1 ซี้เรา เพราะว่า หฌิงทั้งหลายย่อมคบได้ทิ้งบรษที่น่ารัก ทิ้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 85 

บุรุษที่ไม่น่ารัก เหมือนเรือจอดได้ทั้งส่งโน้นส่งนี้ฉะนั้น ไม่ควรวิสาสะ 
กะใบไม้ลาดที่เก่า ไม่ควรวิสาสะกะมิตรเก่าที่เป็นโจร ไม , ควรวิสาสะกะ 
พระราชาว่า เป็นเพื่อนของเรา ไม่ควรวิสาสะกะหญิงแม้จะมีลูก ๑๐ คน 
แล้ว ไม่ควรวิสาสะในหญิงที่กระทำความยินดีให้ เป็นผู้ล่วงศีล ไม , 

สำรวม ถึงแม้ภรรยาจะพึงเป็นผู้มีความรักแน่นแฟ้น ก็ไม่ควรวางใจ 
เพราะว่าหญิงทั้งหลายเสมอกับท่านี้า หญิงทั้งหลายพึงฆ่าชายก็ได้ พึงตัด 
เองก็ได้ พึงใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ได้ พึงตัดคอแล้วดื่มเลือดกินก็ได้ อย่าพึง 
กระทำความสิเนหาในหญิงผู้มีความรักใคร่อันเลวทราม ผู้ไม่สำรวม ผู้ 
เปรียบเทียบด้วยท่านี้า คำเท็จของหญิงเหมือนคำจริง คำจริงของหญิง 
เหมือนคำเท็จ หญิงทั้งหลายย่อมเลือกคบแต่ชายที่มีทรัพย์ ดังโคเลือก 
กินหญ้าที่ดีๆ ในภายนอก หญิงทั้งหลายย่อมประเล้าประโลมชายด้วย 
การเดิน การจ้องดู ยิ้มแย้ม นุ่งผ้าหลุดๆ ลุ , ยๆ และพูดเพราะ หญิง 
ทั้งหลายเป็นโจร หัวใจแข็ง ลุร้าย เป็นนี้าตาลกรวด ย่อมไม , รู้อะไรๆ 
ว่าเป็นเครื่องล่อลวงในมนุษย์ธรรมดาหญิงในโลกเป็นคนลามก ไม่มีเขต 
แดน กำหนัดนักทุกเมื่อ และคะนอง กินไม่ควร เหมือนเปลวไฟ 
ไหม้เชื้อทุกอย่าง บุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงไม่มี ไม่เป็นที่รักก็ไม่มี 
เพราะหญิงทั้งหลาย ย่อมคบบุรุษได้ทั้งที่รักทั้งที่ไม่รัก เหมือนเรือจอด 
ได้ทั้งส่งนี้และส่งโน้น บุรุษชื่อว่าเป็นที่รักของหญิงไม่มี ไม่เป็นที่รัก 
ก็ไม่มี หญิง ย่อมผูกพันชายเพราะต้องการทรัพย์เหมือนเถาวัลย์พันไม้ 
หญิงทั้งหลาย ย่อมติดตามชายที่มีทรัพย์ ถึงจะเป็นคนเลี้ยงช้าง 
เลี้ยงม้า เลี้ยงโค คนจัณฑาล สัปเหร่อ คนเทหยากเยื่อ ก็ช่าง 
หญิงทั้งหลาย ย่อมละทิ้งชายผู้มีตระกูล แต่ไม่มีอะไร เหมือนซากศพ 
แต่ติดตามชายเช่นนั้นได้เพราะเหตุแห่งทรัพย์. 

[๓๑๒] ได้ยินว่า ในครั้งนั้น พราหมณ์ผู้ประเสริฐชื่อนารทะ รู้ชัดซึ่งคาถาทั้งเบื้องต้น 
ท่ามกลางและที่สุดของพญาแร้งอานนท์แล้ว ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า 
ดูกรพญานก ท่านทั้งหลายจงฟ้งข้าพเจ้ากล่าว มหาสมุทร ๑ พราหมณ์ ๑ 
พระราชา ๑ หญิง ๑ สี่อย่างนี้ ย่อมไม่ เต็มแม่นั้าสายใด สายหนึ่งอาศัย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 86 

แผ่นดิน ไหลไปสู่มหาสมุทร แม่นํ้าเหล , านั้นก็ยังมหาสมุทรให้เต็มไม , ได้ 
เพราะฉะนั้นมหาสมุทรชื่อว่าไม่เต็ม เพราะยังพร่อง ส่วนพราหมณ์เรียน 
เวทอันมีการบอกเป็นที่ห้าได้แล้ว ยังปรารถนาการเรียนยิ่งขึ้นไปอีก 
เพราะฉะนั้น พราหมณ์จึงชื่อว่าไม , เต็ม เพราะยังพร่อง พระราชาทรง 
ชนะแผ่นดินทั้งหมด อันบริบูรณ์ด้วยรัตนะนับไม , ล้วน พร้อมทั้ง 
มหาสมุทรและภูเขา ครอบครองอยู่ ก็ยังปรารถนามหาสมุทรส่งโน้นอีก 
เพราะฉะนั้น พระราชาจึงชื่อว่าไม่เต็ม เพราะยังพร่อง หญิงคนหนึ่งๆ 
มีสามีคนละ ๘ คน สามีล้วนเป็นคนแกล้วกล้า มีกำลังสามารถนำมาซึ่ง 
กามรสทุกอย่าง หญิงยังกระทำความพอใจในชายคนที่ ๙ อีก เพราะฉะนั้น 
หญิงจึงชื่อว่าไม่เต็ม เพราะยังพร่อง หญิงทุกคนกินทุกอย่างเหมือน 
เปลวไฟ พาไปได้ทุกอย่างเหมือนแม่นั้า เหมือนกิ่งไม้มีหนาม ย่อมละ 
ชายไปเพราะเหตุแห่งทรัพย์ ชายใดพึงวางความรักทั้งหมดในหญิง ชาย 
นั้นเหมือนดักลมด้วยตาข่าย เหมือนตักนั้าใส่มหาสมุทรด้วยมือข้างเดียว 
จะพึงได้ยินแต่เสียงมือของตน ภาวะของหญิงที่เป็นโจร รู้มาก หาความ 
จริงได้ยาก เป็นอาการที่ใครๆ รู้ได้ยาก เหมือนรอยทางปลาในนั้าฉะนั้น 
หญิงไม่มีความพอ อ่อนโยน พูดเพราะ ให้เต็มได้ยาก เสมอแม่นั้า ทำ 
ให้ล่มจม บุคคลรู้ดังนี้แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล หญิงเป็นเหมือน 
นั้าวน มีมายามาก ทำพรหมจรรย์ให้กำเริบ ทำให้ล่มจม บุคคลรู้ดังนี้ 
แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล เมื่อหญิงคบบุรุษใด เพราะความพอใจ 
หรือเพราะเหตุแห่งทรัพย์ ย่อมเผาบุรุษนั้นโดยพลัน เหมือนไฟป่าเผา 
สถานที่เกิดของตน ฉะนั้น. 

[๓๑๓] ได้ยินว่า ในครั้งนั้น พญานกกุณาละรู้แจ้งแล้ว ซึ่งเบื้องต้นทำมกลาง 
และที่สุดแห่งคาถา ของนารทพราหมณ์ผู้ประเสริฐ จึงได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า 
บัณฑิตพึงเจรจาลับบุรุษผู้ถือดาบอย่างคมกล้า พึงเจรจากับปีศาจผู้ดุร้าย 
แม้จะพึงเข้าไปนึ่งใกล้งูพิษร้าย แต่ไม่ควรเจรจากับหญิงตัวต่อตัว เพราะ 
ว่าหญิงเป็นผู้ยํ่ายีจิตของโลก ถืออาวุธ คือ การฟ้อนรำ ขับร้องและการ 
เจรจา ย่อมเบียดเบียนบรษผ้ไม่ตั้งสติไว้ เหมือนหม่รากษสที่เกาะเบียด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 87 

เบียนพวกพ่อค้าฉะนั้น หญิงไม , มีวินัย ไม่มีสังวร ยินดีในนั้นมาและ 
เนื้อสัตว์ ไม , สำรวม ผลาญทรัพย์ที่บุรุษหามาได้โดยยากให้ฉิบหาย 
เหมือนปลาติมิงคละกลืนกินมังกรในทะเล ฉะนั้น หญิงมีกามคุณ ๕ อัน 
น่ายินดี เป็นทำเลหากิน เป็นคนหยิ่ง จิตไม่เที่ยงตรง ไม , สำรวม ย่อม 
เข้าไปหาชายผู้ประมาทเหมือนแม่นั้าทั้งหลาย อันไหลไปสุ่มหาสมุทร 
ฉะนั้น หญิงได้ชื่อว่าฆ่าชายด้วยราคะ และโทสะ เข้าไปหาชายคนใด 
เพราะความพอใจ เพราะความกำหนัด หรือเพราะต้องการทรัพย์ ย่อม 
เผาชายเช่นนั้นเสีย เช่นดังเปลวไฟ หญิงรู้ว่าชายมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก 
ย่อมเข้าไปหาชาย ยอมให้ทั้งทรัพย์และตนเอง ย่อมเกาะชายที่มีจิตลูก 
ราคะย้อม เหมือนเถาย่านทรายเกาะไม้สาละในป่า ฉะนั้น หญิงประดับ 
ร่างกายหน้าตาให้สวย เข้าไปหาชายด้วยความพอใจมีประการต่างๆ ทำ 
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ใช้มารยาตั้งร้อย เหมือนดังคนเล่นกลและอสุรินทรราหู 
หญิงประดับประดาด้วยทอง แก้วมณีและมุกดา ถึงจะมีคนสักการะและ 
รักษาไว้ในตระกูลสามี ก็ยังประพฤตินอกใจสามี ดังหญิงที่อยู่ใน 
ทรวงอก ประพฤตินอกใจทานพ ฉะนัน จริงอยู่ นรชนผู้มีปัญญาเครื่อง 
พิจารณา แม้จะมีเดช มีมหาชนสักการะบูชา ถ้าตกอยู่ในอำนาจของ 
หญิงแล้ว ย่อมไม , รุ่งเรือง เหมือนพระจันทร์ ลูกราหูจับฉะนั้น โจรผู้มี 
จิตโกรธ คิดประทุษร้าย พึงกระทำแก , โจรอื่นซึ่งเป็นข้าศึกที่มาประจัญ 
หน้า ส่วนผู้ตกอยู่ในอำนาจหญิง ไม่มีอุเบกขา ย่อมเข้าถึงความ 
พินาศยิ่งกว่านั้นอีก หญิงถึงจะลูกชายฉุดกระชากลากผมและหยิกข่วน 
ด้วยเล็บ คุกคามทุบดีด้วยเค้า ด้วยมือและท่อนไม้ ก็กลับวิ่งเข้าหา 
เหมือนหมู , แมลงวันที่ซากศพ ฉะนั้น บุรุษผู้มีจักษุ คือปัญญา ปรารถนา 
ความสุขแก , ตน พึงเว้นหญิงเสียเหมือนกับบ่วงและข่ายที่ดักไว้ในสกุล 
ในถนนสายหนึ่ง ในราชธานี หรือในนิคม ผู้ใดสละเสียแล้วซึ่งตบะคุณ 
อันเป็นกุศล ประพฤติจริตอันมิใช่ของพระอริยะ ผู้นั้นต้องกลับจาก 
เทวโลกไปคลุกเคล้าอยู่กับนรก เหมือนพ่อค้าซื้อหม้อแตก ฉะนั้น บุรุษ 
ผ้ตกอย่ในอำนาจของหฌิง ย่อมถกติเตียนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 88 

กรรมของตนกระทบแล้ว เป็นคนโง่เขลา ย่อมไปพลั้งๆ พลาดๆ โดย 
ไม่แน่นอน เหมือนรถที่เทียมด้วยลาโกง ย่อมไปผิดทาง ฉะนั้น ผู้ตกอยู่ 
ในอำนาจของหญิง ย่อมเข้าถึงนรกเป็นที่เผาสัตว์ให้รุ่มร้อน และนรกอัน 
มีป่าไม้งิ้ว มีหนามแหลมดังหอกเหล็ก แล้วมาในกำเนิดสัตว์ 
ดิรัจฉาน ย่อมไม่พ้นจากวิสัยเปรตและอสุรกาย หญิงย่อมทำลายความ 
เล่นหัว ความยินดี ความเพลิดเพลินอันเป็นทิพย์ และจักรพรรดิสมบัติ 
ในมนุษย์ของชายผู้ประมาทให้พินาศ และยังทำชายนั้นให้ถึงทุคติอีกด้วย 
ชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิง ประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นพึงได้ 
การเล่นหัว ความยินดีอันเป็นทิพย์ จักรพรรดิสมบัติในมนุษย์ และนาง 
เทพอัปสรอันอยู่ในวิมานทอง โดยไม่ยากเลย ชายเหล่าใดไม่ต้องการ 
หญิง ประพฤติพรหมจรรย์ ชายเหล่านั้นพึงได้คติที่ก้าวล่วงเสียซึ่ง 
กามธาตุ รูปธาตุ สมภพ และคติที่เข้าถึงวิสัยความปราศจากราคะ 
โดยไม่ยากเลย ชายเหล่าใดไม , ต้องการหญิง ประพฤติพรหมจรรย์ ชาย 
เหล่านั้นเป็นผู้ดับแล้ว สะอาด พึงได้นิพพานอันเกษม อันก้าวล่วงเสีย 
ซึ่งทุกข์ทั้งปวง ล่วงส่วน ไม , หวั่นไหว ไม , มีอะไรปรุงแต่ง โดยไม่ยาก 
เลย. 

[๓๑๔] พญานกกุณาละในครั้งนั้นเป็นเรา พญานกดุเหว่าขาวเป็นพระอุทายี พญา 
แร้งเป็นพระอานนท์ นารทฤาษีเป็นพระสารีบุตร บริษัททั้งหลายเป็น 
พุทธบริษัท เธอทั้งหลายจงทรงจำกุณาลชาดกไว้อย่างนี้แล. 

จบ กุณาลชาดกที่ ๔ 
๕. มหาสุตโสมชาดก 

พระเจ้าสุตโสมเว้นบาปเพราะพึงธรรมของกาฬหัตถี 
[๓๑๕] ดูกรพ่อครัว เพราะเหตุไรจึงทำกรรมอันร้ายกาจเช่นนี้ท่านเป็นคนหลง 
ฆ่าหญิงและชายทั้งหลาย เพราะเหตุแห่งเนื้อ หรือเพราะเหตุแห่งทรัพย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 89 

[๓๑๖] ข้าแต่ท่านผู้เจริญ มิใช่เพราะเหตุแห่งตน ทรัพย์ ลูกเมียสหายและ 
ญาติ แต่พระจอมภูมิบาลผู้เป็นนายข้าพเจ้าพระองค์เสวยมังสะเช่นนี้. 

[๓๑๗] ถ้าท่านขวนขวายในกิจของเจ้านาย ท่ากรรมอันร้ายกาจเช่นนี้เวลาเช้าท่าน 
เข้าไปถึงภายในพระราชวังแล้ว พึงแถลงเหตุนั้นแก่เราเฉพาะพระพักตร 
พระราชา. 

[๓๑๘] ข้าแต่ท่านกาฬหัตถี ข้าพเจ้าจักกระท่าตามที่ท่านสั่ง เวลาเช้าข้าพเจ้าเข้า 
ไปถึงภายในพระราชวังแล้ว จะแถลงเหตุนั้นแก่ท่านเฉพาะพระพักตร 
พระราชา. 

[๓๑๙] ครั้นราตรีสว่างแล้ว พระอาทิตย์อุทัย กาฬหัตถีเสนาบดีได้พาคนท่าเครื่อง 
ต้นเข้าเฝ็าพระราชาแล้ว ได้ทูลถามว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ได้ทราบด้วย 
เกล้าว่า พระองค์ทรงใช้พนักงานวิเสทให้ฆ่าหญิงและชาย พระองค์เสวย 
เนื้อมนุษย์เป็นความจริงหรือพระเจ้าข้า. 

[๓๒๐] จริงอย่างนั้นแหละ ท่านกาฬหัตถี เราใช้พนักงานริเสท เมื่อเขาท่ากิจเพื่อ 
เรา ท่านบริภาษเขาท่าไม. 

[๓๒๑] ปลาอานนท์ผู้ติดอยู่ในรสของปลาทุกชนิด กินปลาจนหมดเมื่อบริษัท 
หมดไป กินตัวเองตาย พระองค์เป็นผู้ประมาทแล้วยินดีหนักในรส ล้า 
ยังเป็นพาลไม่ทรงรู้สึกต่อไป จำจะต้องละทิ้งพระโอรส พระมเหษี และ 
พระประยูรญาติ กับเสวยพระองค์เอง เหมือนปลาอานนท์ฉะนั้น เพราะ 
ได้ทรงสดับเรื่องนี้ขอความพอพระทัยของพระองค์จงคลายไป ข้าแต่พระ 
ราชาผู้เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ อย่าได้โปรดเสวยเนื้อมนุษย์เลย อย่าได้ทรง 
ท่าแว่นแคว้นนั้ให้ว่างเปล่าเหมือนปลาฉะนั้นเลย. 

[๓๒๒] กุฎุมภีนามว่าสุชาติ โอรสผู้เกิดแต่ตนของเขาไม , ได้ชิ้นชมพู่ เขา 
ตายเพราะชิ้นชมพู่สิ้นไปฉันใด ดูกรท่านกาฬหัตถี เราก็ฉันนั้น ได้ 
บริโภคอาหารอันมีรสสูงสุดแล้ว ไม , ได้เนื้อมนุษย์ เห็นชักต้องละชีวิต 
ไปเป็นแน่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 90 

[๓๒๓] ดูกรมาณพ เจ้าเป็นผู้มีรูปงาม เกิดในตระกูลพราหมณ์โสตถิยะ เจ้า 
ไม่ควรกินสิ่งที่ไม่ควรกินนะพ่อ. 

[๓๒๔] บรรดารสทั้งหลาย ปาณะนี้ก็เป็นรสอย่างหนึ่ง เพราะเหตุไร คุณพ่อ 
จึงห้ามผม ผมจักไปในสถานที่ที่ผมจักได้รสเช่นนี้ ผมจักออกไป จัก 
ไม , อยู่ในสำนักของคุณพ่อ เพราะผมเป็นผู้ที่คุณพ่อไม่ยินดีจะเห็นหน้า. 

[๓๒๕] ดูกรมาณพ ข้าจักได้บุตรที่เป็นทายาทแม้เหล่าอื่นเป็นแน่ แน่ะเจ้าคน 
ตํ่าทรามเจ้าจงพินาศ เจ้าจงไปเสียในสถานที่ที่ข้าจะไม่พึงได้ยิน. 

[๓๒๖] ข้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมประชาชน พระองค์ก็เหมือนกัน ขอเชิญสดับ 
ถ้อยคำของข้าพระองค์ เขาจักเนรเทศพระองค์เสียจากแว่นแคว้นเหมือน 
อย่างมาณพนักดื่มสุราฉะนั้น. 

[๓๒๗] สาวกของพวกฤาษีผู้มีตนอันอบรมแล้ว นามว่าสุชาติ เขาปรารถนานาง 
อัปสรจนไม่กินไม่ดื่มกามของมนุษย์ในสำนักกามอันเป็นทิพย์ เท่ากับ 
เอาปลายหญ้าคาจุ่มนี้ามาเทียบกับนี้าในมหาสมุทร ดูกรท่านกาฬหัตถี 
เราได้บริโภคของกินที่มีรสอย่างสูงสุดแล้ว ไม , ได้เนื้อมนุษย์ เห็นจัก 
ต้องละทิ้งชีวิตไปฉะนั้น. 

[๓๒๘] เปรียบเหมือนพวกหงส์ธตรฐสัญจรไปทางอากาศ ถึงความตายทิ้งหมด 
เพราะบริโภคอาหารที่ไม่ควร ฉันใด ข้าแต่พระราชาผู้เป็นจอมประชาชน 
พระองค์ก็ฉันนั้นแลโปรดทรงสดับถ้อยคำของข้าพระองค์ พระองค์เสวย 
มังสะที่ไม่ควร เหตุนั้นเขาจักเนรเทศพระองค์. 

[๓๒๙] ท่านอันเราห้ามว่าจงหยุด ก็เดินไม , เหลียวหลัง ดูกรท่านผู้ประพฤติ 
พรหมจรรย์ ท่านไม , ได้หยุด แต่กล่าวว่าหยุด ดูกรสมณะ นี้ควรแก่ท่าน 
หรือ ท่านสำคัญดาบของเราว่าเป็นขนปีกนกตะกรุมหรือ. 

[๓๓๐] ลูกรพระราชา อาตมาเป็นผู้หยุดแล้วในธรรมของตน ไม , ได้เปลี่ยนนาม 
และโคตร ส่วนโจรบัณฑิตกล่าวว่าไม , หยุดในโลกเคลื่อนจากโลกนี้แล้ว 
ต้องเกิดในอบายหรือนรก ลูกรพระราชาถ้ามหาบพิตรทรงเชื่ออาตมา 
มหาบพิตรจงจับพระเจ้าสุตโสมผู้เป็นกษัตริย์ มหาบพิตรทรงบูชายัญด้วย 
พระเจ้าสุตโสมนั้นจักเสด็จไปสวรรค์ ด้วยประการอย่างนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 91 

[๓๓๑] ชาติภูมิของท่านอยู่ถึงในแคว้นไหน ท่านมาถึงในพระนครนี้ด้วย 
ประโยชน์อะไร ดูกรท่านพราหมณ์ ขอท่านจงบอกประโยชน์นั้นแก , 

ข้าพเจ้า ท่านปรารถนาอะไร ข้าพเจ้าจะให้ตามที่ท่านปรารถนาในวันนี้ 

[๓๓๒] ข้าแต่พระจอมธรณี คาถา ๔ คาถา มีอรรถอันลึกประเสริฐนัก เปรียบ 
ด้วยสาคร หม่อมฉันมาในพระนครนี้เพื่อประโยชน์แก , พระองค์ ขอ 
พระองค์โปรดทรงสดับคาถาอันประกอบด้วยประโยชน์อย่างเยี่ยมเถิด. 

[๓๓๓] ชนเหล่าใดมีความรู้ มีปัญญา เป็นพหูสูต คิดเหตุการณ์ได้มาก ชนเหล่า 
นั้นย่อมไม่ร้องไห้ การที่บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้บรรเทาความเศร้าโศกผู้อื่น 
ได้นี่แหละ เป็นที่พึ่งอย่างยอดเยี่ยมของนรชน ดูกรท่านสุตโสมพระองค์ 
ทรงเศร้าโศกถึงอะไร พระองค์เอง พระประยูรญาติ พระโอรส พระ 
มเหษี ข้าวเปลือก ทรัพย์ หรือเงินทอง ดูกรท่านโกรัพยะผู้ประเสริฐ 
สุด หม่อมฉันขอปงพระดำรัสของพระองค์. 

[๓๓๔] หม่อมฉันมิได้เศร้าโศกถึงตน โอรส มเหษี ทรัพย์และแว่นแคว้น 
แต่ธรรมของสัตบุรุษที่ประพฤติมาแต่เก่าก่อน หม่อมฉันผัดเพี้ยนไว้ต่อ 
พราหมณ์หม่อมฉันเศร้าโศกถึงการผัดเพี้ยนนั้น หม่อมฉันดำรงอยู่ใน 
ความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นของตน ได้ท่าการผัดเพี้ยนไว้กับพราหมณ์ 
(ถ้าพระองค์ทรงปล่อยหม่อมฉันไป หม่อมฉันได้ปงธรรมนั้นแล้ว) จัก 
เป็นผู้รักษาความสัตย์กลับมา. 

[๓๓๕] คนมีความสุขหลุดพ้นจากปากของมฤตยูแล้ว จะพึงกลับมาสู่แอมมือ 
ของศัตรูอีก ข้อนั้หม่อมฉันยังไม่เชื่อ ดูกรท่านโกรัพยะผู้ประเสริฐสุด 
พระองค์จะไม่เสด็จเข้าใกล้หม่อมฉันละซิ พระองค์ทรงพ้นจากเงื๋อมมือ 
ของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราชมณเฑียรของพระองค์แล้ว จะมัวทรง 
เพลิดเพลินกามคุณารมฟ้ ทรงได้พระชนมชีพอันเป็นที่รักแสนหวาน 
ที่ไหนจักเสด็จกลับมายังสำนักของหม่อมฉันเล่า. 

[๓๓๖] ผู้มีศีลบริสุทธพึงปรารถนาความตาย ผู้มีธรรมลามกที่นักปราชญ์ติเตียน 
ไม่พึงปรารถนาชีวิต นรชนใดพึงกล่าวเท็จ เพราะเหตุเพื่อประโยชน์แก่ 
ตนใด เหตุเพื่อประโยชน์แก , ตนนั้น ย่อมไม , รักษานรชนนั้นจากทุคติได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 92 

เลย ถ้าแม้ลมจะพึงพัดเอาภูเขามาได้ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะพึง 
ตกลงมา ณ แผ่นดินได้ และแม่นํ้าทุกสายจะพึงไหลทวนกระแสได้ 
ถึงอย่างนั้น หม่อมฉันก็ไม่พึงพูดเท็จเลยพระราชา. 

[๓๓๗] ฟ้าพึงแตกได้ ทะเลพึงแห้งได้ แผ่นดินอันทรงไว้ซึ่งภูติพึงพลิกได้ เมรุ 
บรรพตจะพึงเพิกถอนได้พร้อมทั้งราก ถึงอย่างนั้น หม่อมฉันก็จะไม่ 
กล่าวเท็จเลย. 

[๓๓๘] ดูกรพระสหาย หม่อมฉันจะจับดาบและหอกจะทำแม้การสาบานแก่ 
พระองค์ก็ได้ หม่อมฉันอันพระองค์ทรงปล่อยแล้วเป็นผู้ใช้หนี้หมดแล้ว 
จักเป็นผู้รักษาความสัตย์กลับมา. 

[๓๓๙] การผัดเพี้ยนอันใด อันพระองค์ทรงดำรงอยู่ในความเป็นใหญ่ในแว่น 
แคว้นของพระองค์ ทรงทำไว้ลับพราหมณ์ การผัดเพี้ยนนั้นต่อพราหมณ์ 
ผู้ประเสริฐ พระองค์จงทรงรักษาความสัตย์เสด็จกลับมา. 

[๓๔๐] การผัดเพี้ยนอันใด อันหม่อมฉันผู้ดำรงอยู่ในความเป็นใหญ่ในแว่น 
แคว้นของตน ได้ทำไว้กับพราหมณ์ การผัดเพี้ยนนั้นต่อพราหมณ์ผู้ 
ประเสริฐ หม่อมฉันชักรักษาความสัตย์กลับมา 

[๓๔๑] ก็พระเจ้าสุตโสมนั้น ทรงพ้นจากเงื๋อมมือของเจ้าโปริสาทแล้ว ได้เสด็จ 
ไปตรัสกะพราหมณ์นั้นว่า ดูกรท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าขอฟ้งสตารหาคาถา 
ซึ่งได้พึงแล้ว จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , ข้าพเจ้า. 

[๓๔๒] ข้าแต่ท่านสุตโสม การสมาคมกับสัตบุรุษคราวเดียวเท่านั้น การสมาคมนั้น 
ย่อมรักษาผู้นั้นไว้ การสมาคมกับอสัตบุรุษแม้มากครั้งก็รักษาไม , ได้ พึง 
อยู่ร่วมกับสัตบุรุษ พึงกระทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะรู้ 
ทั่วถึงสัทธรรมของสัตบุรุษ ย่อมมีแต่ความเจริญ ไม่มีความเสื่อม ราชรถ 
อันวิจิตรตระการตายังครํ่าคร่าได้ และแม้สรีระก็เข้าถึงชราโดยแท้ ส่วน 
ธรรมของสัตบุรุษ ย่อมไม่เข้าถึงความครํ่าคร่า สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้น 
รู้กันได้ ฟ้าและแผ่นดินไกลกัน ส่งข้างโน้นของมหาสมุทรเขากล่าวกัน 
ว่าไกล ข้าแต่พระราชา ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ นัก 
ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าไกลยิ่งกว่านั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 93 

[๓๔๓] คาถาเหล่านี้ชื่อสาหัสสิยา ควรพัน มิใช่ชื่อสตารหา ควรร้อย ดูกร 
พราหมณ์ เชิญท่านรีบมารับเอาทรัพย์สี่พันเถิด. 

[๓๔๔] คาถาควรแปดสิบและควรเก้าสิบ แม้'ควรร้อยก็มี ลูกรพ , อสุตโสม พ่อ 
จงรู้ด้วยตนเอง คาถาชื่อสาหัสสิยา ควรพันมีที่ไหน. 

[๓๔๕] หม่อมฉันปรารถนาความเจริญทางศึกษาของตน สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบ 
พึงคบหาหม่อมฉัน ข้าแต่ทูลกระหม่อม หม่อมฉันไม , อิ่มด้วยสุภาษิต 
เหมือนดังมหาสมุทรไม , อิ่มด้วยแม่นี้าฉะนั้น ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ 
สุด ไพ่ไหม้หญ้าและไม้ย่อมไม่อิ่ม และสาครก็ไม , อิ่มด้วยแม่นี้าทั้งหลาย 
ฉันใด แม้บัณฑิตเหล่านั้นก็ฉันนั้น ได้ฟ้งคำสุภาษิตแล้ว ย่อมไม , อิ่ม 
ด้วยสุภาษิต ข้าแต่พระทูลกระหม่อมจอมประชาชน เมื่อใดหม่อมฉัน 
ฟ้งคาถาที่มีประโยชน์ต่อทาสของตน เมื่อนั้น หม่อมฉันย่อมตั้งใจฟ้ง 
คาถานั้นโดยเคารพ ข้าแต่พระทูลกระหม่อม หม่อมฉันไม , มีความอิ่ม 
ในธรรมเลย. 

[๓๔๖] รัฐมณฑลของทูลกระหม่อมนี้ บริบูรณ์ด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่าง 
พร้อมทั้งทรัพย์ ยวดยาน และพระธำมรงค์ ทูลกระหม่อม ทรงบริภาษ 
หม่อมฉัน เพราะเหตุแห่งกามทำไม หม่อมฉันขอทูลลาไปในสำนัก 
โปริสาท ณ บัดนี้. 

[๓๔๗] กองทัพช้าง กองทัพม้า กองทัพรถ และกองราบ ล้วนแต่เชี่ยวชาญ 
การธนูพอที่จะรักษาตัวได้ เราจะยกทัพไปจับศัตรูฆ่าเสีย. 

[๓๔๘] โปริสาทได้ทำกิจที่ทำได้แสนยาก จับหม่อมฉันได้ทั้งเป็นแล้วปล่อยมา 
หม่อมฉันระลึกถึงบุรพกิจเช่นนั้นอยู่ ข้าแต่พระทูลกระหม่อมจอม 
ประชาชน หม่อมฉันจะประทุษร้ายต่อโปริสาทนั้นได้อย่างไร. 

[๓๔๙] พระเจ้าสุตโสมถวายบังคมพระราชบิดา และพระราชมารดา ทรงอนุศาสน์ 
พรํ่าสอนชาวนิคมและพลนิกรแล้ว เป็นผู้ตรัสคำสัตย์ ทรงรักษาความสัตย์ 
ได้เสด็จไปในสำนักของโปริสาท 

[๓๕๐] หม่อมฉันผู้ดำรงอยู่ในความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นของตนได้ทำการผัด 
เพี้ยนไว้กับพราหมณ์ การผัดเพี้ยนนั้นต่อพราหมณ์ผ้ประเสริช หม่อมฉัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 94 

เป็นผู้รักษาความสัตย์กลับมาแล้ว ดูกรท่านโปริสาท เชิญท่านบูชายัญ 
กินเราเถิด. 

[๓๕๑] การกินของหม่อมฉันย่อมไม , หายไปในภายหลัง จิตกาธารนี้ก็ยังมีควันอยู่ 
เนื้อที่สุกบนถ่านอันไม่มีควัน ชื่อว่าสุกดีแล้ว หม่อมฉันจะขอฟ้ง 
สตารหาคาถาเสียก่อน. 

[๓๕๒] ดูกรท่านโปริสาท พระองค์เป็นผู้ทรงประพฤติไม่ชอบธรรม ต้องพลัดพราก 
จากรัฐมณฑลเพราะเหตุแห่งท้อง ส่วนคาถานี้ย่อมกล่าวสรรเสริญธรรม 
ธรรมและอธรรมจะลงรอยกันได้ที่ไหน คนผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม 
หยาบช้า มีฝ่ามือชุ่มด้วยเลือดเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีสัจจะ ธรรมชักมีแต่ 
ที่ไหน พระองค์ชักทรงท่าประโยชน์อะไรด้วยการสดับเล่า. 

[๓๕๓] ผู้ใดเที่ยวล่าเนื้อเพราะเหตุแห่งมังสะ หรือผู้ใดฆ่าคนเพราะเหตุแห่งตน 
แม้คนทั้งสองนั้นย่อมเสมอกันในโลกเบื้องหน้า เพราะเหตุไรหนอ 
พระองค์จึงประณามเฉพาะหม่อมฉันว่า ประพฤติไม , ชอบธรรม. 

[๓๕๔] เนื้อสัตว์ ๑๐ ชนิด อันกษัตริย์ผู้รู้ข้ตติยธรรมไม่ควรเสวย ลูกรพระราชา 
พระองค์เสวยเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นเนื้อที่ไม่ควรเสวย เพราะฉะนั้น พระองค์ 
จึงชื่อว่าประพฤติไม่ชอบธรรม. 

[๓๕๕] พระองค์พ้นจากเงึ่อมมือของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราชมณเฑียรของ 
พระองค์แล้ว ทรงเพลิดเพลินในกามคุณารมณ์ยังเสด็จกลับมาสู่เงื๋ , อมมือ 
ของหม่อมฉันผู้เป็นศัตรูอีก พระองค์เป็นผู้ไม่ฉลาดในขัตติยธรรมเลยนะ 
พระราชา. 

[๓๕๖] ชนเหล่าใดเป็นผู้ฉลาดในขัตติยธรรม ชนเหล่านั้นต้องตกนรกโดยมาก 
เพราะฉะนั้น หม่อมฉันจึงละขัตติยธรรมเป็นผู้รักษาความสัตย์กลับมา 
ดูกรท่านโปริสาท เชิญพระองค์บูชายัญเสวยหม่อมฉันเถิด. 

[๓๕๗] ปราสาทราชมณเฑียร แผ่นดิน โค ม้า หญิงที่น่ารักใคร่ ผ้าแคว้นกาสี 
และแก่นจันทน์ พระองค์ทรงได้ทุกสิ่งทุกอย่างในพระนครนั้น เพราะ 
พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงเห็นอานิสงส์อะไรด้วยความสัตย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 95 

[๓๕๘] รสเหล่าใดมีอยู่ในแผ่นดิน สัจจะเป็นรสที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารส 
เหล่านั้น เพราะว่าสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในสัจจะย่อมข้ามพ้นส่งแห่งชาติ 
และมรณะได้. 

[๓๕๙] พระองค์พ้นจากเงื๋อมมือของโปริสาท เสด็จไปถึงพระราชมณเฑียรของ 
พระองค์แล้ว ทรงเพลิดเพลินในกามคุณารมฟ้ ยังเสด็จกลับมาสู่เงึ๋ , อมมือ 
ของหม่อมฉันผู้เป็นศัตรูอีก ข้าแต่พระจอมประชาชน พระองค์ไม่ทรงกลัว 
ความตายแน่ละหรือ พระองค์ผู้ตรัสคำสัตย์ไม่มีพระทัยท้อแท้ละหรือ. 

[๓๖๐] หม่อมฉันได้ทำกัลยาณธรรมหลายอย่าง ได้บูชายัญอันไพบูลย์ที่บัณฑิต 
สรรเสริญ ได้ชำระทางปรโลกบริสุทธิแล้ว ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม ใครเล่า 
จะกลัวตาย หม่อมฉันได้ทำกัลยาณธรรมหลายอย่าง ได้บูชายัญอันไพบูลย์ 
ที่บัณฑิตสรรเสริญ หม่อมฉันไม่เดือดร้อนที่จักไปยังปรโลก ดูกรท่าน 
โปริสาท เชิญพระองค์บูชายัญเสวยหม่อมฉันเถิด หม่อมฉันได้บำรุง 
พระชนกและพระชนนีแล้ว ได้ปกครองราชสมบัติโดยธรรมได้ชำระทาง 
ปรโลกบริสุทธิแล้ว ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม ใครเล่าจะกลัวตาย หม่อมฉันได้ 
บำรุงพระชนกและพระชนนีแล้ว ได้ปกครองราชสมบัติโดยธรรม จึงไม่ 
เดือดร้อนที่ชักไปยังปรโลก ดูกรท่านโปริสาท เชิญพระองค์บูชายัญ 
เสวยหม่อมฉันเถิด หม่อมฉันได้กระทำอุปการกิจในพระประยูรญาติและ 
มิตร แล้วได้ปกครองราชสมบัติโดยธรรม ได้ชำระทางปรโลกบริสุทธ 
แล้ว ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม ใครเล่าจะกลัวตาย หม่อมฉันกระทำอุปการกิจ 
ในพระประยูรญาติและมิตรแล้ว ได้ปกครองราชสมบัติโดยธรรม จึงไม่ 
เดือดร้อนที่ชักไปยังปรโลก ดูกรท่านโปริสาท เชิญพระองค์บูชายัญ 
เสวยหม่อมฉันเถิด หม่อมฉันได้ให้ทานโดยอาการเป็นมาก แก , ชนเป็น 
อันมาก ได้อุปถัมภ์สมณพราหมณ์ให้อิ่มหนำสำราญ ได้ชำระทางปรโลก 
ให้บริสุทธผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม ใครเล่าจะกลัวตาย หม่อมฉันได้ให้ 
ทานโดยอาการเป็นอันมาก แก , ชนเป็นอันมาก ได้อุปถัมภ์สมณพราหมณ์ 
ให้อิ่มหนำสำราญจึงไม่เดือดร้อนที่ชักไปยังปรโลก ดูกรโปริสาท เชิญ 
พระองค์บูชายัญเสวยหม่อมฉันเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 96 

[๓๖๑] บุรุษรู้อยู่จะพึงกินยาพิษ หรือจับอสรพิษที่มีฤทธิ”รายแรงมีเดชกล้าได้หรือ 
ผู้ใดพึงกินคน ผู้กล่าวคำสัตย์เช่นพระองค์ ศีรษะของผู้นั้นพึง 
แตก ๗ เสี่ยง. 

[๓๖๒] นรชนได้พึงธรรมแล้ว ย่อมรู้แจ้งบุญและบาป ใจของหม่อมฉันจะยินดี 
ในธรรม เพราะได้พึงคาถาบ้างกระมัง. 

[๓๖๓] ดูกรมหาราช การสมาคมกับสัตบุรุษแบ้คราวเดียวเท่านั้น การสมาคมนั้น 
ย่อมรักษาผู้นั้นไว้ การสมาคมกับอสัตบุรุษ แบ้มากครั้ง ก็รักษาไม , ได้ 
พึงอยู่ร่วมกับสัตบุรุษ พึงกระท่าความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะรู้ทั่วถึง 
สัทธรรมของสัตบุรุษ ย่อมมีแต่ความเจริญ ไม่มีความเสื่อม ราชรถ 
อันวิจิตรตระการตายังครํ่าคร่าได้ และแม้สรีระก็เข้าถึงชราโดยแท้ ส่วน 
ธรรมของสัตบุรุษ ย่อมไม่เข้าถึงความครํ่าคร่า สัตบุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้ 
ฟ้าและแผ่นดินไกลกัน ส่งข้างโน้นของมหาสมุทร เขาก็กล่าวกันว่า 
ไกลกัน ธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ นักปราชญ์ทั้งหลาย 
กล่าวว่าไกลกันยิ่งกว่านั้น. 

[๓๖๔] ลูกรพระสหายผู้จอมประชาชน คาถาเหล่านี้มีอรรถมีพยัญชนะดี พระองค์ 
ตรัสไพเราะ หม่อมฉันได้สดับแล้ว เพลิดเพลิน ปลื้มใจ ชื่นใจ อิ่มใจ 
หม่อมฉันขอถวายพร ๔ ประการแก , พระองค์. 

[๓๖๕] ดูกรท่านผู้มีธรรมอันลามก พระองค์ไม , รู้สึกความตายของพระองค์ ไม , รู้สึก 
ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ นรกและสวรรค์ เป็นผู้ดิดในรส ตั้งมั่น 
ในทุจริต จะให้พรอะไร หม่อมฉันพึงทูลพระองค์ว่า ขอให้ทรงประทาน 
พร แม้พระองค์ประทานแล้ว จะกลับไม่ประทานก็ได้ ความทะเลาะ 
วิวาทนี้อันพระองค์จะพึงเห็นเอง ใครจะเข้ามาเป็นบัณฑิตวินิจฉัย 
ความทะเลาะวิวาทนี้. 

[๓๖๖] คนเราให้พรใดแล้วจะกลับไม่ให้ ย่อมไม่ควรให้พรนั้น ลูกรพระสหาย 
ขอพระองค์จงทรงมั่นพระทัยรับพรเถิด แม้ชีวิตหม่อมฉันก็จะสละ 
ถวายได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 97 

[๓๖๗] ศักดิของพระอริยะ ย่อมเสมอกับศักดิพระอริยะ ศักดิ”ของผู้มีปัญญา 
ย่อมเสมอกับศั'กด!ผู้มีปัญญา หม่อมฉันพึงเห็นพระองค์เป็นผู้หาโรคมิได้ 
ตลอด๑๐๐ปีนี้เป็นพรข้อที่๑หม่อมฉันปรารถนา. 

[๓๖๘] ศักดิของพระอริยะ ย่อมเสมอกับศักดิพระอริยะ ศักดิของผู้มีปัญญา 
ย่อมเสมอกับศักดผู้มีปัญญา พระองค์พึงเห็นหม่อมฉันผู้หาโรคมิได้ 
ตลอด ๑๐๐ ปี นี้เป็นพรที่ ๑ หม่อมฉันขอถวาย. 

[๓๖๙]พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นกษัตริย์ ได้นามบัญญัติว่ามูรธาภิสิต เหล่าใด ใน 
ชมพูทวีปนี้ พระองค์อย่าได้เสวยพระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้น นี้เป็นพร 
ข้อที่ ๒ หม่อมฉันปรารถนา. 

[๓๗๐] พระเจ้าแผ่นลินผู้เป็นกษัตริย์ ได้นามบัญญัติว่ามูรธาภิสิตเหล่าใดใน 
ชมพูทวีปนี้ หม่อมฉันจะไม่กินพระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้น นี้เป็นพร 
ข้อที่ ๒ หม่อมฉันขอถวาย. 

[๓๗๑] กษัตริย์ร้อยเอ็ดพระองค์ ที่พระองค์ทรงจับร้อยพระหัตถ์ไว้ ทรงกรรแสง 
พระพักตร์ชุ่มด้วยพระอัสสุชล ขอพระองค์ได้ทรงโปรดปล่อยกษัตริย์ 
เหล่านั้น ให้กลับไปในแคว้นของตนๆ นี้เป็นพรซัอที่ ๓ หม่อมฉัน 
ปรารถนา. 

[๓๗๒] กษัตริย์ร้อยเอ็ดพระองค์ ที่หม่อมฉันจับร้อยพระหัตถ์ไว้ ทรงกรรแสง 
พระพักตร์ชุ่มด้วยอัสสุชล หม่อมฉันจะปล่อยกษัตริย์เหล่านั้น ให้กลับ 
ไปยังแว่นแคว้นของตนๆ นี้เป็นพรข้อที่ ๓ หม่อมฉันขอถวาย. 

[๓๗๓] รัฐมณฑลของพระองค์เป็นช่อง เพราะนรชนเป็นอันมาก หวาดเสียว 
เพราะความกลัว หนีเข้าหาที่ซ่อนเร้น ขอพระองค์โปรดทรงงดเว้นเนื้อ 
มนุษย์เถิดพระราชา นี้เป็นพรข้อที่ ๔ หม่อมฉันปรารถนา. 

[๓๗๔] นั่นเป็นอาหารที่ชอบใจของหม่อมฉันมานานแล้ว หม่อมฉันเข้าป่าก็ 
เพราะเหตุแห่งอาหารนี้หม่อมฉันจะพึงงดอาหารนี้ได้อย่างไร ขอ 
พระองค์ทรงเลือกพรข้อที่ ๔ อย่างอื่นเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 98 

[๓๗๕] ดูกรพระจอมประชาชน คนเช่นพระองค์มัวพะวงอยู่ว่า นี้เป็นที่รักของ 
เรา ทำตนให้เหินห่างจากความดี ย่อมไม , ได้ประสบสิ่งที่รักทั้งหลาย 
ตนแลประเสริฐที่สุด ประเสริฐอย่างยอดเยี่ยม ด้วยว , าผู้มีตนอันอบรม 
แล้วจะพึงได้สิ่งที่รักในภายหลัง. 

[๓๗๖] เนื้อมนุษย์เป็นที่รักของหม่อมฉัน ลูกรพระเจ้าสุตโสม โปรดทรงทราบ 
อย่างนี้หม่อมฉันไม่สามารถจะงดเว้นได้ เชิญพระองค์ทรงเลือกพร 
อย่างอื่นเถิดพระสหาย. 

[๓๗๗] ผู้ใดแล มัวรักษาของรักว่า นี่เป็นของรักของเรา ทำตนให้เหินห่าง 
จากความดี เสพของรักทั้งหลายอยู่ เหมือนนักเลงสุราดื่มสุราเจือยาพิษ 
ฉะนั้น ผู้นั้นย่อมได้รับทุกข์ในโลกหน้า เพราะกรรมอันลามกนั้น ส่วน 
ผู้ใดในโลกนี้ พิจารณาแล้วละของรักได้ เสพอริยธรรมทั้งหลายแม้ 
ด้วยความยาก เหมือนคนเป็นไข้ดื่มยา ฉะนั้น ผู้นั้นย่อมได้รับความสุข 
ในโลกหน้า เพราะกัลยาณกรรมนั้น. 

[๓๗๘] หม่อมฉันล;ละทิ้งพระชนกและพระผู้ 1 ชนนี ตลอดทั้งเบญจกามคุณที่น่า 
เพลิดเพลินเจริญใจ เข้าป่าก็เพราะเหตุแห่งเนื้อมนุษย์ หม่อมฉันจะ 
ถวายพรข้อนั้นแก่พระองค์ได้อย่างไร. 

[๓๗๙] บัณฑิตทั้งหลายไม่กล่าววาจาเป็นสอง สัตบุรุษทั้งหลายย่อมมีปฏิภาณ 
เป็นสัตย์โดยแห้ พระองค์ได้ตรัสกะหม่อมฉันว่า เชิญรับพรเถิดพระ 
สหาย พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้น พระดำรัสที่พระองค์ตรัส 
ย่อมไม่สมกัน. 

[๓๘๐] หม่อมฉันเข้าถึงการได้บาป ความเสื่อมยศ เสื่อมเกียรติ บาป ทุจริต 
ความเศร้าหมองเป็นอันมาก เพราะเนื้อมนุษย์เป็นเหตุ หม่อมฉันจะพึง 
ถวายพรนั้นแก'พระองค์ได้อย่างไร. 

[๓๘๑] คนเราให้พรใดแล้ว จะกลับไม่ให้ ย่อมไม่ควรให้พรนั้น ลูกรพระสหาย 
ขอพระองค์ทรงมั่นพระทัยรับพรเถิด แม้ชีวิตของหม่อมฉันก็ยอมสละ 
ถวายได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 99 

[๓๘๒] การสละชีวิตได้นี้เป็นธรรมของสัตบุรุษ สัตบุรุษทั้งหลายย่อมมีปฏิญาณ 
เป็นสัจจะโดยแท้ พรที่พระองค์ได้ประทานไว้แล้วขอได้โปรดประทาน 
เสียโดยพลันเถิด ดูกรพระราชาผู้ประเสริฐสุด พระองค์จงทรงสมบูรณ์ 
ด้วยธรรมข้อนั้นเถิด นรชนพึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะอัน 
ประเสริฐ เมื่อจะรักษาชีวิตไว้ พึงสละอวัยวะ เมื่อระลึกถึงธรรม พึง 
สละทั้งอวัยวะ ทั้งทรัพย์ และแม้ชีวิตทั้งหมด. 

[๓๘๓] บุรุษพึงรู้แจ้งธรรมจากผู้ใด และชนเหล่าใด เป็นสัตบุรุษกำจัดความ 
สงสัยของบุรุษนั้นได้ ข้อนั้นเป็นที่พึ่งที่พำนักของบุรุษนั้น ผู้มีปัญญา 
ไม่พึงทำลายไมตรีจากบุคคลนั้น. 

[๓๘๔] นั่นเป็นอาหารที่ชอบใจของหม่อมฉันมานานแล้ว หม่อมฉันเช้าป่าก็เพราะ 
เหตุแห่งอาหารนี้ ลูกรพระสหาย ล้าแหละพระองค์ตรัสขอเรื่องนี้ 
กะหม่อมฉัน หม่อมฉันยอมถวายพรซัอนั้แด , พระองค์. 

[๓๘๕] พระองค์เป็นศาสดาของหม่อมฉัน และเป็นพระสหายของหม่อมฉันด้วย 
ลูกรพระสหาย หม่อมฉันได้กระทำตามพระดำรัสของพระองค์ แม้ 
พระองค์ก็ขอได้ทรงโปรดกระทำตามกำของหม่อมฉัน เราทั้งสองจะได้ 
ปลดปล่อยด้วยกัน. 

[๓๘๖] หม่อมฉันเป็นศาสดาของพระองค์ และเป็นพระสหายของพระองค์ด้วย 
ลูกรพระสหาย พระองค์ได้ทรงกระทำตามคำของหม่อมฉัน แม้หม่อมฉัน 
ก็จะทำตามพระดำรัสของพระองค์ เราทั้งสองจะได้ปลดปล่อยด้วยกัน. 

[๓๘๗] พระองค์ทั้งหลาย ไม่พึงประทุษร้ายแก , พระราชานี้ด้วยความแค้นว่า เรา 
ทั้งหลายเป็นผู้ถูกเจ้ากัมมาสบาท (คนตีนแดง) เบียดเบียน ถูกร้อย 
ฝ่ามือร้องไห้หน้าชุ่มด้วยนั้าตา ขอพระองค์ทั้งหลายจงทรงรับสัจจปฏิญาณ 
ต่อหม่อมฉัน. 

[๓๘๘] หม่อมฉันทั้งหลายจะไม่ประทุษร้ายแก่พระราชานี้ด้วยความแค้นว่า เรา 
ทั้งหลายเป็นผู้ถูกเจ้ากัมมาสบาทเบียดเบียน ถูกร้อยฝ่ามือร้องไห้หน้าชุ่ม 
ด้วยนี้าตา หม่อมฉันทั้งหลายขอรับสัจจปฏิญาณต่อพระองค์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 100 

[๓๘๙] บิดาหรือมารดาเป็นผู้มีความกรุณา ปรารถนาประโยชน์แก่บุตรฉันใด แม้ 
พระราชาพระองค์นี้ก็จงเป็นเหมือนพระชนกชนนีของท่านทั้งหลาย และ 
ท่านทั้งหลายก็จงเป็นเหมือนโอรสฉันนั้น. 

[๓๙๐] บิดาหรือมารดาเป็นผู้มีความกรุณา ปรารถนาประโยชน์แก่บุตรฉันใด 
แม้พระราชาพระองค์นี้ขอจงเป็นเหมือนพระชนกชนนีของหม่อมฉัน 
ทั้งหลาย แม้หม่อมฉันทั้งหลายก็จะเป็นเหมือนโอรส ฉันนั้น. 

[๓๙๑] พระองค์เคยเสวยกระยาหารอันโอชารส ล้วนแต่เนื้อสัตว์ ๔ เท้าและนก 
ที่พวกวิเสทปรุงให้สำเร็จเป็นอย่างดี ดังท้าวสักกรินท์เทวราชเสวยสุธา 
โภชน์ฉะนั้น ไฉนจะทรงละไปยินดีอยู่ในป่าแต่พระองค์เดียวเล่า 
นางกษัตริย์เหล่านั้นล้วนแต่เอวบางร่างเล็กสะโอดสะองประดับประดา 
แล้ว แวดล้อมบำเรอพระองค์ให้เบิกบานพระทัย ดังเทพอัปสรแวดล้อม 
พระอินทร์ในทิพยสถานฉะนั้น ไฉนจะทรงละไปยินดีอยู่ในป่าแต่พระองค์ 
เดียวเล่า พระแท่นบรรทมพนักแดง โดยมากปูลาดด้วยผ้าโกเชาว์ 
ล้วนลาดด้วยเครื่องลาดอันงดงามประดับด้วยเครื่องอลังการอันวิจิตร 
พระองค์เคยทรงบรรทมสำราญพระนัยบนท่ามกลางพระแท่นบรรทมเช่น 
นั้น ไฉนจะทรงละไปยินดีอยู่ในป่าแต่พระองค์เดียวเล่า เวลาพลบคํ่ามีการ 
ฟ้อนรำส่งสำเนียงเสียงตะโพนสำทับดนตรี รับประสานเสียงล้วนแต่ 
สตรีไม่มีบุรุษเจือปน การขับและการประโคมก็ล้วนแต่ไพเราะ ไฉน 
จะทรงละไปยินดีอยู่ในป่าแต่พระองค์เดียวเล่า พระราชอุทยานนามว่า 
มิคชินวัน บริบูรณ์ด้วยบุบผชาติเป็นอันมาก พระนครของพระองค์ 
ประกอบด้วยพระราชอุทยานเช่นนี้เป็นที่น่ารื่นรมย์ใจยิ่งนัก ทั้งสมบูรณ์ 
ด้วยม้า รถและคชสาร ไฉนจะทรงละไปยินดีอยู่ในป่าแต่พระองค์ 
เดียวเล่า. 

[๓๙๒] ในกาฬปักษ์ พระจันทร์ย่อมเสื่อมลงทุกวันๆ ฉันใด ดูกรพระราชา 
การคบอสัตบุรุษย่อมเปรียบเหมือนกาฬปักษ์ ฉะนั้น หม่อมฉันก็เหมือน 
กัน อาศัยคนครัวเครื่องต้นเป็นคนชั่วเลวทราม ได้ท่าบาปกรรมอันเป็น 
เหตุให้ไปสู่ทุคติ ในสุกรปักษ์ พระจันทร์ย่อมเจริญขึ้นทุกวันๆ ฉันใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 101 

การคบสัตบุรุษย่อมเปรียบเหมือนสุกรปักษ์ฉะนั้น ข้าแต่พระเจ้าสุตโสม 
ขอจงทรงทราบว่า หม่อมฉันก็เหมือนกัน อาศัยพระองค์จักกระทำกุศล 
กรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติ ข้าแต่พระจอมประชาชน นั้าฝนตกลงใน 
ที่ดอนย่อมไม่คงที่ ไม่ขังอยู่ได้นาน ฉันใด แม้การคบอสัตบุรุษของ 
หม่อมฉันก็ย่อมไม , คงที่ เหมือนนั้าในที่ดอนฉันนั้น ข้าแต่พระจอม 
ประชาชน ผู้เป็นนระผู้กล้าหาญอย่างประเสริฐสุด นั้าฝนตกลงในสระย่อม 
ขังอยู่ได้นาน ฉันใด แม้การสมาคมกับสัตบุรุษของหม่อมฉัน ก็ย่อม 
ตั้งอยู่ได้นานเหมือนนั้าในสระ ฉันนั้น การสมาคมกับสัตบุรุษย่อมไม่ 
รู้จักเสื่อม ย่อมเป็นอยู่อย่างนั้น แม้ตลอดเวลาที่ชีวิตยังตั้งอยู่ ส่วนการ 
สมาคมกับอสัตบุรุษย่อมเสื่อมเร็ว เพราะเหตุนั้น ธรรมดาของสัตบุรุษ 
ย่อมไกลจากอสัตบุรุษ. 

[๓๙๓] พระราชาใดชนะคนที่ไม่ควรชนะ พระราชานั้นไม , ชื่อว่าเป็นพระราชา 
ผู้ใดเอาชนะเพื่อน ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นเพื่อน ภรรยาใดย่อมไม่กลัวเกรง 
สามี ภรรยานั้นไม่ชื่อว่าเป็นภรรยา บุตรเหล่าใด ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา 
ผู้แก , แล้ว บุตรเหล่านั้นไม่ชื่อว่าเป็นบุตร ในที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษ 
ที่ประชุมนั้นไม่ชื่อว่าสภา ชนเหล่าใดไม , พูดเป็นธรรม ชนเหล่านั้นไม่ 
ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษ คนผู้ละราคะ โทสะ โมหะ ได้แล้ว พูดเป็นธรรม 
นั่นแล ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษ บัณฑิตผู้อยู่ปะปนกับคนพาล เมื่อไม , พูด 
ใครๆ ก็ไม , รู้ว่าเป็นบัณฑิต แต่ว่าบัณฑิตเมื่อพูดแสดงอมตธรรม ใครๆ 
จึงจะรู้ว่าเป็นบัณฑิต เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงกล่าวธรรมให้กระจ่าง 
พึงยกธงของพวกฤาษี ฤาษีทั้งหลาย มีคำสุภาษิตเป็นธง ธรรมแล 
เป็นธงของฤาษีทั้งหลาย. 

จบ มหาสุตโสมชาดกที่ ๕ 

รวมชาดกที่มีในอสีตินิบาตนี้ คือ 

๑. จุลลหังสชาดก ๒. มหาหังสชาดก ๓. สุธาโภชนชาดก 

๔. กุณาลชาดก ๕. มหาสุตโสมชาดก. 

จบ อสีตินิบาตชาดก. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 102 

มหานิบาตชาดก 
๑. เตมิยชาดก 

พระเจ้าเตมีย์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี 

[๓๙๔] ท่านจงอย่าแสดงตนเป็นคนฉลาด จงให้คนทั้งปวงรู้ว่าตนเป็นคนโง่ 
คนทั้งหมดนั้นจะได้ดูหมิ่นท่านว่า เป็นคนกาฬกัณณี ความประสงค์ของ 
ท่านจะสำเร็จด้วยอาการอย่างนี้. 

[๓๙๕] ดูกรแม่เทพธิดา ข้าพเจ้าจะท่าตามคำที่ท่านกล่าว ท่านเป็นผู้ปรารถนา 
ประโยชน์ ปรารถนาจะเกื้อกูลแก , ข้าพเจ้า. 

[๓๙๖] ดูกรนายสารถี ท่านจะรีบขุดหลุมไปทำไม เราถามแล้ว ขอท่านจงบอก 
ท่านจักท่าประโยชน์อะไรด้วยหลุม. 

[๓๙๗] พระราชโอรสของพระราชาเป็นใบ้ เป็นง่อยเปลี้ย ไม , มีจิตใจ พระราชา 
ตรัสสั่งข้าพเจ้าว่า พึงปงลูกเราเสียในป่า. 

[๓๙๘] ดูกรนายสารถี เรามิได้เป็นคนหนวก มิได้เป็นคนใบ้ มิได้เป็นง่อยเปลี้ย 
มิได้มีอินทรีย์วิกลการ ล้าท่านพึงปงเราในป่า ท่านก็ชื่อว่าพึงกระท่าสิ่งที่ 
ไม่เป็นธรรม เชิญท่านลูขาและแขนของเรา และเชิญพึงคำภาษิตของเรา 
ล้าท่านพึงปงเราเสียในป่า ท่านก็ชื่อว่าพึงกระท่าสิ่งที่ไม , เป็นธรรม. 

[๓๙๙] ท่านเป็นเทวดา เป็นคนธรรพ์ หรือเป็นท้าวสักกปุรินททะ ท่านเป็นใคร 
หรือว่าเป็นบุตรของใคร เราทั้งหลายจะรู้จักท่านอย่างไร. 

[๔๐๐] เราไม่ใช่เป็นเทวดา ไม่ใช่เป็นคนธรรพ์ ไม , ใช่เป็นท้าวสักกปุรินททะ 
เราเป็นโอรสของพระเจ้ากาสึผู้ที่ท่านอาศัยบารมีเลี้ยงชีพอยู่ ดูกรนายสารถี 
ล้าท่านพึงปงเราเสียในป่า ท่านก็ชื่อว่าพึงกระท่าสิ่งที่ไม , เป็นธรรม บุคคล 
พึงนั่งหรือนอนที่ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานกิ่งต้นไม้นั้น เพราะว่า 
ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวทราม พระราชาเป็นเหมือนต้นไม้ เราเป็น 
เหมือนกิ่งไม้ ท่านสารถีเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงา ดูกรนายสารถี 
ล้าท่านพึงปงเราเสียในป่า ท่านก็ชื่อว่าพึงกระท่าซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นธรรม. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 103 

[๔๐๑] ผู้ใดไม่ประทุษร้ายมิตร ออกจากเรือนของตน ไปในที่ไหนๆ ย่อมมี 
อาหารมากมาย คนเป็นอันมากย่อมอาศัยผู้นั้นเป็นอยู่ ผู้ใดไม่ประทุษร้าย 
มิตร ผู้นั้นไปยังชนบท นิคม ราชธานีใดๆ ย่อมเป็นผู้อันชนทั้งหลาย 
ในชนบท นิคม ราชธานีนั้นๆ บูชา ผู้ใดไม่ประทุษร้ายมิตร ผู้นั้นโจร 
ทั้งหลายไม่ข่มเหงพระมหากษัตริย์ก็ไม , ทรงดูหมิ่น และผู้นั้นย่อมข้าม 
พ้นศัตรูทั้งปวงได้ ผู้ใดไม , ประทุษร้ายมิตร ผู้นั้นไม , ได้โกรธเคืองใครๆ 
มายังเรือนของตน ย่อมเป็นผู้อันมหาชนยินดีต้อนรับในสภา ทั้งเป็น 
ผู้สูงสุดในหมู่ญาติ ผู้ใดไม่ประทุษร้ายมิตร ผู้นั้นสักการะคนอื่นแล้ว 
ย่อมเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตอบ เคารพคนอื่นแล้ว ย่อมเป็นผู้อันคนอื่น 
เคารพตอบ ทั้งเป็นผู้อันบุคคลกล่าวสรรเสริญเกียรติคุณ ผู้ใดไม่ประทุษ 
ร้ายมิตร บูชาผู้อื่น ย่อมได้บูชาตอบ ไหว้ผู้อื่น ย่อมได้ไหว้ตอบ 
ทั้งย่อมถึงอิสริยยศและเกียรติยศ ผู้ใดไม่ประทุษร้ายมิตร ผู้นั้นย่อม 
รุ่งเรืองเหมือนกองไฟ ย่อมไพโรจน์เหมือนเทวดา เป็นผู้อันสิริไม , ละแล้ว 
ผู้ใดไม , ประทุษร้ายมิตร โคของผู้นั้นย่อมเกิดมากมูล พืชในนาย่อม 
งอกงาม ผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลที่หว่านลงแล้ว นรชนใดไม่ประทุษร้าย 
มิตร นรชนนั้น พลาดจากภูเขา หรือพลาดตกจากต้นไม้ ย่อมได้ที่พึ่ง 
ผู้ใดไม , ประทุษร้ายมิตร ศัตรูทั้งหลายย่อมไม่ข่มขี่ผู้นั้น เหมือนต้นไทร 
ที่มีรากหยั่งลงมั่นแล้ว ลมประทุษร้ายไม , ได้ฉะนั้น. 

[๔๐๒] ข้าแต่พระราชโอรส เชิญเสด็จเถิด เกล้ากระหม่อม จักนำพระองค์ 
เสด็จกลับยังพระราชมณเฑียร เชิญพระองค์เสวยราชสมบัติ พระองค์ 
จงทรงพระเจริญ จะทรงหาประโยชน์อะไรอยู่ในป่าเล่า. 

[๔๐๓] ดูกรนายสารถี เราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติ พระประยูรญาติ หรือทรัพย์ 
สมบัติ ที่เราจะพึงได้ด้วยการประพฤติธรรม. 

[๔๐๔] ข้าแต่พระราชโอรส พระองค์เสด็จกลับจากที่นี้แล้ว จะทำให้เกล้า 
กระหม่อมได้รางวัลที่น่ายินดี เมื่อพระองค์เสด็จกลับแล้ว พระชนกและ 
พระชนนีพึงพระราชทานรางวัลแก , เกล้ากระหม่อม ข้าแต่พระราชโอรส 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 104 

เมื่อพระองค์เสด็จกลับแล้ว นางสนม พวกกุมาร พ่อค้า และพวก 
พราหมณ์ จะพึงดีใจ ให้รางวัลแก , เกล้ากระหม่อม ข้าแต่พระราชโอรส 
เมื่อพระองค์เสด็จกลับแล้ว กองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ และ 
กองพลราบ จะพึงดีใจให้รางวัล แก , เกล้ากระหม่อม ข้าแต่พระราชโอรส 
เมื่อพระองค์เสด็จกลับแล้ว ชาวชนบท และชาวนิคม ผู้มีธัญญาหาร 
มากมาย จะมาประชุมกันให้เครื่องบรรณาการแก , เกล้ากระหม่อม. 

[๔๐๕] เราเป็นผู้อันพระชนกและพระชนนี ชาวแว่นแคว้น ชาวนิคม และ 
กุมารทั้งปวงสละแล้ว เราไม่มีเรือนของตน เราอันพระชนนีทรงอนุญาต 
แล้ว และพระชนกก็ทรงยินดี สละอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว ไม่พึงปรารถนา 
กามทั้งหลาย เราจะบวช. 

[๔๐๖] ความปรารถนาผลของบุคคลผู้ไม่รีบร้อน ย่อมสำเร็จแน่นอน เราเป็น 
ผู้มีพรหมจรรย์อันสำเร็จแล้ว ดูกรนายสารถี ท่านจง เอ ย่างนี้ประโยชน์ 
โดยชอบของบุคคลผู้ไม่รีบร้อน ย่อมสำเร็จโดยแท้ เราเป็นผู้มีพรหมจรรย์ 
อันสำเร็จแล้ว เราออกบวชแล้ว เป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ. 

[๔๐๗] พระองค์เป็นผู้มีพระวาจาอันไพเราะ สละสลวยอย่างนี้เพราะเหตุไร 
พระองค์จึงไม่ตรัสในสำนักพระชนกและพระชนนีในกาลนั้น. 

[๔๐๘] เราเป็นคนง่อยเปลี้ยเพราะไม , มีเครื่องต่อก็หาไม่ เป็นคนหนวกเพราะ 
ไม่มีช่องหูก็หาไม่ เป็นคนใบ้เพราะไม่มีลี้นก็หาไม , ท่านอย่าเข้าใจว่า 
เราเป็นใบ้ เราระลึกชาติก่อนที่เราเสวยราชสมบัติได้ เราได้เสวย 
ราชสมบัติในกาลนั้นแล้ว ต้องไปตกนรกอันกล้าแข็ง เราได้เสวย 
ราชสมบัติในกาลนั้นยี่สิบปีแล้วต้องหมกไหม้อยู่ในนรก ๘๐,๐๐๐ ปี เรา 
กลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้น จึงตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอชนทั้งหลาย 
อย่าได้อภิเษกเราในราชสมบัติเลย เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่พูดในสำนัก 
ของพระชนก และพระชนนีในกาลนั้น พระชนกทรงอุ้มเรา ให้นั่ง 
บนพระเพลา แล้วตรัสสั่งข้อความว่า จงฆ่าโจรคนหนึ่ง จงขังโจร 
คนหนึ่งไว้ในเรือนจำ จงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่ง แล้วราดด้วยนั้าแสบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 105 

ที่แผล จงเสียบโจรคนหนึ่งบนหลาว พระชนกตรัสสั่งข้อความแก่มหาชน 
ด้วยประการดังนี้เราได้พึงพระวาจาอันหยาบคาย ที่พระชนกตรัสนั้น จึง 
กลัว ต่อ การเสวยราชสมบัติ เรามิได้เป็นใบ้ ก็ทำเหมือนเป็นใบ้ มิได้เป็น 
คนง่อยเปลี้ย ก็ทำเหมือนเป็นคนง่อยเปลี้ย เราแกล้งนอนเกลือกกลิงอยู่ 
ในอุจจาระปัสสาวะของตน ชีวิตเป็นของ แด เคือง เป็นของน้อย 
ทั้งประกอบไปด้วยทุกข์ ใครเล่าอาศัยชีวิตนี้แล้ว พึง ก่อ เวรกับใครๆ ใคร 
เล่าได้อาศัยชีวิตนี้แล้ว พึง ก่อ เวรกับใครๆ เพราะไม , ได้ปัญญา และเพราะ 
ไม่เห็นธรรม ความหวังผลของบุคคลผู้ไม่รีบร้อน ย่อมสำเร็จแน่นอน 
เราเป็นผู้มีพรหมจรรย์อันสำเร็จแล้ว ดูกรนายสารถี ท่านจง เอ ย่างนี้ 
ประโยชน์โดยชอบของบุคคลผู้ไม่รีบร้อน ย่อมสำเร็จโดยแท้ เราเป็นผู้ 
มีพรหมจรรย์อันสำเร็จแล้ว เราออกบวชแล้วเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ. 

[๔๐๙] ข้าแต่พระราชโอรส แบ้เกล้ากระหม่อม ก็จักบวชในสำนักของพระองค์ 
ขอพระองค์ได้โปรดตรัสอนุญาตให้เกล้ากระหม่อมบวชด้วยเถิด ขอพระ 
องค์จงทรงพระเจริญ เกล้ากระหม่อมก็ชอบบวช. 

[๔๑๐] ดูกรนายสารถี เรามอบรถให้ท่านไว้ ท่านจงเป็นผู้ไม่มีหนี้มา จริงอยู่ 
การบรรพชา ของบุคคลผู้ไม่มีหนี้ท่านผู้แสวงหาทั้งหลายสรรเสริญ. 

[๔๑๑] ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เมื่อใด เกล้ากระหม่อมได้ท่าตามพระดำรัส 
ของพระองค์แล้ว เมื่อนั้น เกล้ากระหม่อมทูลวิงวอนแล้ว ขอพระองค์ 
ได้ทรงโปรดกระท่าตามคำของเกล้ากระหม่อม ขอพระองค์จงประทับรอ 
อยู่ ณ ที่นี้จนกว่าเกล้ากระหม่อมจะเชิญเสด็จพระราชามา เมื่อพระชนก 
ของพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นแล้ว จะพึงทรงมีพระปีติโสมนัสเป็นแน่. 

[๔๑๒] ดูกรนายสารถี เราจะท่าตามคำที่ท่านกล่าวกะเรา แม้เราก็ปรารถนาจะได้ 
เห็นพระชนกของเราเสด็จมา ณ ที่นี้เชิญท่านกลับไปเถิด ท่านได้ทูล 
พระประยูรญาติด้วยก็เป็นความดี ท่านเป็นผู้อันเราสั่งแล้ว พึงกราบทูล 
ถวายบังคมพระชนนีและพระชนกของเรา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 106 

[๔๑๓] นายสารถีจับพระบาทของพระโพธิสัตว์ และกระทำประทักษิณแล้ว ขึ้น 
รถบ่ายหน้าเข้าไป ยังพระทวารพระราชวัง. 

[๔๑๔] พระราชชนนีทอดพระเนตรเห็นรถเปล่า นายสารถีกลับมาแต่ผู้เดียว 
ทรงกรรแสง มีพระเนตรชุ่มด้วยนํ้าอัสสุชล ทอดพระเนตรดูนายสารถี 
นั้นอยู่ ทรงเข้าพระทัยว่านายสารถีฟิงลูกของเราเสร็จแล้วกลับมา ลูก 
ของเราอันนายสารถีฟิงในแผ่นดิน ถมแผ่นสินแล้วเป็นแน่ ศัตรูทั้งหลาย 
ย่อมพากันยินดี คนมีเวรทั้งหลายย่อมพากันอิ่มใจแน่แท้ เพราะเห็นนาย 
สารถีกลับมา เพราะนายสารถีฟิงลูกของเรา พระราชชนนีทอดพระเนตร 
เห็นรถเปล่า และนายสารถีกลับมาแต่ผู้เดียว จึงทรงกรรแสง มีพระเนตร 
ชุ่มด้วยนั้าอัสสุชล ตรัสถามนายสารถีระรํ่าระรักว่า ลูกของเราเป็นใท้ 
หรือ เป็นง่อยเปลี้ยจริงหรือ ลูกของเราขณะเมื่อท่านจะฟิงในแผ่นดิน พูด 
อะไรบ้างหรือเปล่า ดูกรนายสารถี ขอได้บอกเนื้อความนั้นแก , เราเถิด ลูก 
ของเราเป็นใบ้ง่อยเปลี้ย เมื่อท่านจะฟิงลงแผ่นดิน กระดิกมือและเท้า 
อย่างไร เราถามแล้ว ขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่เรา. 

[๔๑๕] ขอเดชะพระแม่เจ้า ขอได้โปรดพระราชทานอภัยแก , ข้าพระพุทธเจ้า ข้า 
พระพุทธเจ้าขอกราบทูลตามที่ได้ยินและได้เห็นมา ในสำนักพระราชโอรส. 

[๔๑๖] ดูกรนายสารถีผู้สหาย เราให้อภัยแก่ท่าน อย่ากลัวเลย จงพูดไปเถิด 
ตามที่ท่านได้ฟิง หรือได้เห็นมาในสำนักพระราชโอรส. 

[๔๑๗] พระราชโอรสนั้น มิได้ทรงเป็นใบ้ มิได้เป็นง่อยเปลี้ย มีพระวาจาสละ 
สลวย ทราบว่า พระองค์ทรงกลัวต่อการครองราชสมบัติ จึงได้ทรง 
กระทำการลวงเป็นอันมาก พระองค์ทรงระลึกถึงชาติก่อนที่พระองค์ได้ 
เสวยราชสมบัติได้ พระองค์ได้เสวยราชสมบัติในกาลนั้นแล้ว ต้องไป 
ตกนรกอันกล้าแข็ง พระองค์ได้เสวยราชสมบัติในกาลนั้น ๒๐ ปี แล้ว 
ต้องหมกไหม้อยู่ในนรก ๘๐๐๐๐ ปี พระองค์ทรงกลัวจะต้องเสวยราช 
สมบัตินั้น จึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอชนทั้งหลายอย่าอภิเษกเราใน 
ราชสมบัติเลย เพราะฉะนั้น พระองค์จึงไม , ตรัสในราชสำนัก ของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 107 

พระชนกและพระชนนีในกาลนั้น พระราชโอรสทรงสมบูรณ์ด้วยอังคา 
พยพ มีพระรูปสมบัติงดงามสมส่วน มีพระวาจาสละสลวย มีพระ 
ปัญญาเฉียบแหลม ทรงสถิตอยู่ในทางสวรรค์ ถ้าพระแม่เจ้าทรงปรารถนา 
พระราชโอรสของพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลเชิญเสด็จพระแม่เจ้า 
เสด็จไปให้ถึงสถานที่ ซึ่งพระเตมีย์ราชโอรสประทับอยู่เถิด พระพุทธ 
เจ้าข้า. 

[๔๑๘] เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงเทียมรถ จงเทียมม้า จงผูกเครื่องประดับช้าง จง 
กระทั่งสังข์และบัณเฑาะว์ จงตีกลองหน้าเดียว จงตีกลองสองหน้า 
และรำมะนาอันไพเราะ ขอชาวนิคม จงตามเรามา เราจักไปให้โอวาท 
พระราชโอรส นางสนม พวกกุมาร พวกพ่อค้า และพวกพราหมณ์ 
จงรีบตระเตรียมยาน เราจักไปให้โอวาทพระราชโอรส พวกกองพลช้าง 
กองพลม้า กองพลรถและกองพลราบ จงรีบเทียมยาน เราชักไปให้ 
โอวาทพระราชโอรส ชาวชนบท และชาวนิคม จงมาพร้อมกัน จงรีบ 
ตระเตรียมยาน เราชักไปให้โอวาทพระราชโอรส. 

[๔๑๙] พวกสารถี จูงม้าที่เทียมรถและม้าสินธพ ซึ่งเป็นพาหนะว่องไว มายัง 
ประตูพระราชวัง แล้วกราบทูลว่า ม้าทั้งสองนี้เทียมไว้เสร็จแล้วพระเจ้าข้า. 

[๔๒๐] ม้าอ้วนไม , มีความว่องไว ม้าผอมไม่มีเรี่ยวแรง จงเว้นม้าผอมและม้า 
อ้วนเสีย เลือกเทียมแต่ม้าที่สมบูรณ์ 

[๔๒๑] ลำดับนั้น พระราชารีบเสด็จขึ้นประทับสินธพ อันเทียมแล้ว ได้ตรัส 
กับนางชาววังว่า จงตามเรามาทุกคน พระราชาตรัสสั่งว่า จงตระเตรียม 
เครื่องปัญจราชกกุธภัณฑ์ คือ พัดวาลวีชนี อุณหิส พระขรรค์ เศวต 
ฉัตร และฉลองพระบาททอง ให้ขนขึ้นรถไปด้วย ลำดับนั้นแล พระ 
ราชาตรัสสั่งให้นายสารถีนำทางเสด็จเคลื่อนขบวนเข้าไปถึงสถานที่ ที่ 
พระเตมีย์ ราชฤาษีประทับอยู่โดยพลัน. 

[๔๒๒] ส่วนพระเตมีย์ราชฤาษี ทอดพระเนตรเห็นพระชนกนาถกำลังเสด็จมา 
ทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพ ทรงแวดล้อมด้วยหมู , อำมาตย์ จึงถวาย 
พระพรว่า ขอถวายพระพรมหาบพิตร ทรงปราศจากพระโรคาพาธหรือ ทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 108 

พระสำราญดีหรือ ราชกัญญาทั้งปวง และโยมพระมารดาของอาตมภาพ 
ไม่มีพระโรคพาธหรือ. 

[๔๒๓] ดูกรพระลูกรัก ดิฉันไม่มีโรคาพาธ สุขสำราญดี พระราชกัญญาทั้งปวง 
และโยมพระมารดาของพระลูกรักไม่มีโรคาพาธ. 

[๔๒๔] ขอถวายพระพร มหาบพิตรไม , เสวยนี้าชัณฑ์ หรือ ไม , ทรงโปรดปราน 
นี้าชัณฑ์หรือ พระหฤทัยของมหาบพิตรทรงยินดีในสัจจะ ในธรรม 
และในทานหรือ. 

[๔๒๕] ลูกรพระลูกรัก ดิฉันไม่ดื่มทั้าจัณฑ์ ไม , โปรดปรานทั้าจัณฑ์ ใจของดิฉัน 
ยินดีในสัจจะ ในธรรมและในทาน. 

[๔๒๖] ขอถวายพระพร พาหนะมีม้าเป็นต้นของมหาบพิตรที่เขาเทียมแล้วไม่มี 
โรคหรือ นำอะไรๆ ไปได้หรือ มหาบพิตรไม่มีพยาธิที่เข้าไปแผดเผาพระ 
สรีระแลหรือ. 

[๔๒๗] ลูกรพระลูกรัก พาหนะมีม้าเป็นต้นของดิฉันที่เทียมแล้ว ไม่มีโรค นำ 
อะไรๆ ไปได้ ดิฉันไม่มีพยาธิเข้าไปแผดเผาสรีระ. 

[๔๒๘] ขอถวายพระพร ป้จจันตชนบทของมหาบพิตรยังเจริญดีอยู่หรือ คาม 
นิคมในท่ามกลางรัฐสีมาของมหาบพิตรยังแน่นหนาดีหรือ ฉางหลวง 
และท้องพระคลังของมหาบพิตรยังบริบูรณ์ดีอยู่หรือ. 

[๔๒๙] ลูกรพระลูกรัก ปัจชันตชนบทของดิฉันยังเจริญดีอยู่ คามนิคมในท่าม 
กลางรัฐสีมาของดิฉันยังแน่นหนาดี ฉางหลวงและท้องพระคลังของ 
ดิฉันทั้งหมดยังบริบูรณ์ดี. 

[๔๓๐] ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จมาดีแล้ว มหาบพิตรเสด็จไม่ร้าย ขอ 
ราชบุรุษทั้งหลายจงชัดตั้งบัลลังก์ถวายให้พระราชาประทับเถิด. 

[๔๓๑] ขอเชิญประทับนั่ง ณ เครื่องลาดใบไม้ที่เขาปูลาดไว้ถวายมหาบพิตร ณ 
ที่นี้ จงทรงตักนํ้าจากภาชนะนี้ล้างพระบาทของมหาบพิตรเถิด. 

[๔๓๒] ขอถวายพระพร ใบหมากเม่าของอาตมภาพนี้เป็นของสุก (นั่งแล้ว) ไม่ 
มีรสเค็ม มหาบพิตรผู้เป็นแขกของอาตมภาพเสด็จมาถึงแล้วเชิญเสวย 
เถิด ขอถวายพระพร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 109 

[๔๓๓] ดิฉันไม่บริโภคใบหมากเม่า ใบหมากเม่านี้ไม , ใช่อาหารสำหรับดิฉัน ดิฉัน 
บริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลี ซึ่งปรุงด้วยมังสะอันสะอาด. 

[๔๓๔] ความอัศจรรย์ย่อมแจ่มแจ้งกะดิฉัน เพราะได้เห็นพระลูกรักอยู่ในที่ลับแต่ 
ผู้เดียว บริโภคอาหารเช่นนี้เหตุไรผิวพรรณ (ของผู้บริโภคอาหารเช่นนี้) 

จึงผ่องใส. 

[๔๓๕] ขอถวายพระพร อาตมภาพนอนผู้เดียวบนเครื่องลาดใบไม้ที่ปูลาดไว้แล้ว 
เพราะการนอนผู้เดียวนั้น ผิวพรรณของอาตมภาพจึงผ่องใส ใครๆ มิได้ 
ตั้งการรักษาทางราชการที่ต้องผูกเหน็บดาบสำหรับอาตมภาพ เพราะการ 
นอนผู้เดียวนั้นผิวพรรณของอาตมภาพจึงผ่องใส ขอถวายพระพร อาตม 
ภาพไม , ได้เศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้ว ไม่ปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่มา 
ถึง ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพราะเหตุนั้น ผิว 
พรรณของอาตมภาพจึงผ่องใส คนพาลทั้งหลายย่อมเหือดแห้ง เพราะ 
ปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึง เพราะเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้ว 
เปรียบเหมือนไม้อ้ออันเขียวสด ลูกถอนขึ้นทั้งไว้ที่แดด ฉะนั้น. 

[๔๓๖] ดูกรพระลูกรัก ดิฉันขอมอบกองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ กอง 
พลราบ กองโล่ห์และพระราชนิเวศน์อันเป็นสถานที่รื่นรมย์แก , พระลูกรัก 
ดิฉันขอมอบนางสนมกำนัลผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง ขอ 
พระลูกรักจงปกครองนางสนมกำนัลเหล่านั้น จงเป็นพระราชาของดิฉัน 
ทั้งหลาย หญิง ๔ คน เป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนรำและการขับร้อง ศึกษา 
ดีแล้วในหน้าที่ของหญิง จักยังพระลูกรักให้รื่นรมย์ในกาม พระลูกรัก 
จักทำประโยชน์อะไรในป่า ดิฉันจักนำราชกัญญาจากพระราชาเหล่าอื่นผู้ 
ประดับประดาดีแล้ว พระลูกรักให้พระโอรสเกิดในหญิงเหล่านั้นหลาย 
คนแล้วภายหลังจึงบวชเถิด พระลูกเจ้ายังทรงพระเยาว์หนุ่มแน่น ตั้งอยู่ 
ในปฐมวัย พระเกศายังดำสนิท จงเสวยราชสมบัติก่อนเถิด พระลูก 
เจ้าจงทรงพระเจริญ ชักกระทำประโยชน์อะไรในป่า. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค๒ - หน้าที่ 110 

[๔๓๗] ขอถวายพระพร คนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 
ควรจะเป็นคนหนุ่ม เพราะว่าการบวชของคนหนุ่ม ท่านผู้แสวงหาคุณ 
ธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ 
ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนหนุ่ม อาตมภาพจักประพฤติพรหม 
จรรย์ อาตมภาพไม่ต้องการด้วยราชสมบัติ อาตมภาพเห็นเด็กชายของ 
ท่านทั้งหลาย ผู้เรียกมารดาบิดา ซึ่งเป็นบุตรที่รักอันได้มาด้วยยากยิ่งนัก 
ยังไม , ทันถึงแก่ก็ตายเสียแล้ว อาตมภาพเห็นเด็กหญิงของท่านทั้งหลาย 
ซึ่งสวยสดงดงามน่าดูน่าชม มีอันสิ้นไปแห่งชีวิตเหมือนหน่อไม้ไผ่ที่ถูก 
ถอน ฉะนั้น จริงอยู่ จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามแม้จะยังหนุ่มสาวก็ตาย 
เพราะเหตุนั้น ใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตนั้นว่า เรายังเป็นหนุ่มสาว 
อายุของคนเป็นของน้อยนัก เพราะวันคืนล่วงไปๆ เปรียบเหมือนอายุ 
ของฝูงปลาในนั้าน้อย ความเป็นหนุ่มสาวในวัยนั้นชักทำอะไรได้ 
สัตว์โลกถูกครอบงำและถูกห้อมล้อมอยู่เป็นนิตย์ เมื่อสิ่งที่ไม่เป็น 
ประโยชน์เป็นไปอยู่ มหาบพิตรจะอภิเษกอาตมภาพในราชสมบัติทำไม. 

[๔๓๘] สัตว์โลกอันอะไรครอบงำไว้ และอันอะไรห้อมล้อมไว้ อะไรชื่อว่าสิ่ง 
ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปอย่ ดิฉันถามแล้ว ขอพระลูกเจ้าจงบอกข้อนั้น 

[๔๓๙] สัตว์โลกอันความตายครอบงำไว้ อันความแก่ห้อมล้อมไว้ วันคืนชื่อว่าสิ่ง 
ไม่เป็นประโยชน์เป็นไป มหาบพิตรจงทรงทราบอย่างนี้ขอถวายพระพร 
เมื่อด้ายที่เขากำลังทอ ช่างหูกทอไปได้เท่าใด ส่วนที่จะต้องทอก็ย้ง 
เหลืออยู่น้อยเท่านั้น แม้ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น แม้นั้า 
ที่เต็มส่งย่อมไม , ไหลไปสู่ที่สูง ฉันใด อายุของมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมไม่ 
กลับมาสู่ความเป็นเด็กอีก ฉันนั้น แม่นาที่เต็มส่ง ย่อมพัดพาเอาต้นไม้ 
ที่เกิดอยู่ริมส่งให้หักโค่นไป ฉันใด สัตว์ทั้งปวงย่อมถูกชราและมรณะพัด 
พาไป ฉันนั้น. 

[๔๔๐] ลูกรพระลูกรัก ดิฉันขอมอบกองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ กอง 
พลราบ กองพลโล่ห์ และพระราชนิเวศน์อันเป็นสถานที่รื่นรมย์แก , พระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 111 

ลูกรัก ดิฉันขอมอบนางสนมกำนัลผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง 
ขอพระลูกจงปกครองนางสนมกำนัลเหล่านั้น จงเป็นพระราชาของดิฉัน 
ทั้งหลาย หญิง ๔ คน เป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนรำและการขับร้อง ศึกษา 
ดีแล้วในหน้าที่ของหญิง จักยังพระลูกรักให้รื่นรมย์ในกาม พระลูกรัก 
จักทำประโยชน์อะไรในป่า ดิฉันจักนำราชกัญญาจากพระราชาเหล่าอื่น ผู้ 
ประดับประดาดีแล้ว มาให้แก่พระลูก พระลูกรักให้พระโอรสเกิดใน 
หญิงเหล่านั้นหลายคนแล้ว ภายหลังจึงบวชเถิด พระลูกเจ้ายังทรงพระ 
เยาว์หนุ่มแน่น ตั้งอยู่ในปฐมวัยพระเกศายังดำสนิท จงเสวยราชสมบัติ 
ก่อนเถิด พระลูกเจ้าจงทรงพระเจริญ จักกระทำประโยชน์อะไรในป่า ดูกร 
พระลูกรัก ดิฉันขอมอบฉางหลวง พระคลัง พาหนะ พลนิกายและนิเวศน์ 
อันน่ารื่นรมย์ แก , พระลูกรัก พระลูกรักจงแวดล้อมด้วยราชกัญญาอันงด 
งามเป็นมณฑล จงห้อมล้อมด้วยหมู่นางทาสี เสวยราชสมบัติก่อนเถิด 
พระลูกรักจงทรงพระเจริญ จักกระท้าประโยชน์อะไรในป่า. 

[๔๔๑] มหาบพิตรจะให้อาตมภาพเสื่อมไปเพราะทรัพย์ทำไม บุคคลชักตายเพราะ 
ภรรยาทำไม ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นหนุ่มสาวซึ่งต้องแก , ทำไมจะ 
ต้องให้ชราครอบงำในโลกพิศวาสอันมีชราและมรณะเป็นธรรมดานั้น ชัก 
เพลิดเพลินไปทำไม จะเล่นหัวไปทำไม จะยินดีไปทำไม จะมีประโยชน์ 
อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ จะมีประโยชน์อะไรด้วยลูกและเมียแก่ 
อาตมภาพ อาตมภาพหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูก ขอถวายพระพร มัจจุราช 
ย่อมไม่ยํ่ายีอาตมภาพซึ่งรู้ชัดอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงำแล้ว 
จะยินดีไปทำไม จะประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ ผลไม้ที่สุก 
แล้ว ย่อมเกิดภัยแก , การหล่นเป็นนิตย์ ฉันใด สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้ว 
ย่อมมีภัยแต่ความตายเป็นนิตย์ ฉันนั้น คนเป็นอันมากได้พบกันในเวลา 
เช้าพอเวลาเย็นก็ไม่เห็นกัน คนเป็นอันมากได้พบกันในเวลาเย็น พอ 
ถึงเวลาเช้าก็ไม , ได้เห็นกัน ควรรีบทำความเพียรเสียแต่ในวันนี้ทีเดียว 
ใครเล่าจะพึงรัความตายว่าจะมีในวันพร , งนี้ เพราะความผัดเพี้ยนกับ 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 112 

มัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นไม่มีเลย โจรทั้งหลายย่อมปรารถนาทรัพย์ 
อาตมภาพเป็นผู้พ้นจากเครื่องผูก ขอถวายพระพร เชิญมหาบพิตรเสด็จ 
กลับเถิด อาตมภาพไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติ. 

จบ เตมัยชาดกที่ ๑ 
๒. มหาชนกชาดก 
พระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยบารมี 

[๔๔๒] ใครนี่ เมื่อมองไม , เห็นพิง ก็ยังกระทำความเพียรว่ายอยู่ในท่ามกลางมหา 
สมุทร ท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไร จึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้นัก. 

[๔๔๓] ดูกรเทวดา เราพิจารณาเห็นวัตรของโลกและอานิสงส์แห่งความพยายาม 
เพราะฉะนั้น ถึงจะไม , เห็นส่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ในท่ามกลาง 
มหาสมุทร. 

[๔๔๔] ส่งมหาสมุทรอันถึกประมาณไม , ได้ ย่อมไม่ปรากฏ ความพยายามอย่าง 
ลูกผู้ชายของท่านย่อมเปล่าประโยชน์ ท่านยังไม , ทันจะถึงส่งก็จักต้องตาย 
เป็นแน่. 

[๔๔๕] บุคคลผู้กระท่าความเพียรอยู่ แม้จะตาย ก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้คือ ไม , ลูก 
ติเตียนในระหว่างหมู่ญาติ เทวดาและพรหมทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลเมื่อ 
กระท่ากิจของบุรุษอยู่ ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง. 

[๔๔๖] การงานอันใดยังไม , ถึงที่สุดด้วยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไร้ผล มี 
ความลำบากเกิดขึ้น ความปรากฏแก , บุคคลผู้กระท่าความพยายามในอัน 
มิใช่ฐานะใด จะมีประโยชน์อะไรด้วยความพยายามในอันมิใช่ฐานะนั้น. 

[๔๔๗] ดูกรเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่า การงานนี้ยังไม , ถึงที่สุดด้วยความพยายามแล้ว 
ไม่ป้องกันอันตราย ชื่อว่าไม่พึงรักษาชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นพึงละความ 
เพียรในฐานะเช่นนั้นเสีย ก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้านนั้น ดูกร 
เทวดา คนบางพวกในโลกนี้เห็นอยู่ซึ่งผลแห่งความประสงค์ จึง 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 113 

ประกอบการงานทั้งหลาย การงานเหล่านั้นจะสำเร็จก็ตาม ไม่สำเร็จก็ตาม 
ดูกรเทวดา ท่านย่อมเห็นผลแห่งการงานอันประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ 
คนอื่นๆ พากันจมลงในมหาสมุทร เราคนเดียวเท่านั้นพยายามว่ายข้ามอยู่ 
และได้เห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้เรา เรานั้นจักพยายามตามสติกำลังจักท่า 
ความเพียรที่บุรุษพึงกระทำ ไปให้ถึงส่งแห่งมหาสมุทร. 

[๔๔๘] ท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรม ไม่จมลงในห้วงมหรรณพ 
ทั้งลึก ทั้งกว้างเห็นปานนี้ด้วยการกระทำความเพียรของบุรุษ ท่านนั้น 
จงไปในสถานที่ซึ่งใจของท่านยินดีเถิด. 

[๔๔๙] ขุมทรัพย์ใหญ่ ๑๖ ขุมนี้คือ ขุมทรัพย์ที่อาทิตย์ขึ้น ๑ ขุมทรัพย์ที่ 
อาทิตย์ตก๑ ขุมทรัพย์ภายใน๑ ขุมทรัพย์ภายนอก๑ ขุมทรัพย์ไม่ใช่ 
ภายในไม่ใช่ภายนอก ๑ ขุมทรัพย์ขาขึ้น ๑ ขุมทรัพย์ขาลง ๑ ขุมทรัพย์ 
ที่ไม้รังทั้งสี่๑ ขุมทรัพย์ในที่หนึ่งโยชน์โดยรอบ ๑ ขุมทรัพย์ที่ปลายงา 
ทั้งสอง ๑ ขุมทรัพย์ที่ปลายทาง ๑ ขุมทรัพย์ที่นั้า ๑ ขุมทรัพย์ที่ยอด 
ต้นไม้๑ ธนูหนักพันแรงคน๑ บัลลังก์สี่เหลี่ยมหัวนอนอยู่เหลี่ยม 
ไหน ๑ คนผู้ยังเจ้าหญิงสีวลีให้ยินดี ๑. 

[๔๕๐] บุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังรํ่าไป ไม่พึงเบื่อหน่าย เราเห็นตนได้เป็นพระ 
ราชาตามที่เราปรารถนา บุรุษเป็นบัณฑิต พึงหวังรํ่าไป ไม่พึงเบื่อหน่าย 
เราเห็นตนอันนั้าพัดไปสู่บก บุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามรํ่าไป ไม่พึง 
เบื่อหน่าย เราเห็นตนได้เป็นพระราชาตามที่เราปรารถนา บุรุษผู้เป็น 
บัณฑิตพึงพยายามรํ่าไป ไม , พึงเบื่อหน่าย เราเห็นตนอันนั้าพัดไปสู่บก 
นรชนผู้มีปัญญาแม้อันทุกข์ถูกต้องแล้ว ไม่พึงตัดความหวังเพื่อการมา 
แห่งความสุขเสีย จริงอยู่ บุคคลเป็นอันมาก อันผัสสะที่ไม่เป็น 
ประโยชน์กระทบกระทั้งก็ดี อันผัสสะที่เป็นประโยชน์กระทบกระทั้งก็ดี 
บุคคลเหล่านั้นไม่ตรึกถึงความข้อนี้จึงเข้าถึงความตาย ความคิดที่ยังมิได้ 
คิดก็มีอยู่บ้าง ความคิดที่คิดแล้วเสื่อมหายไปบ้าง โภคะทั้งหลายของ 
สตรีหรือบุรุษ หาสำเร็จด้วยความคิดไม่. 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 114 

[๔๕๑] ดูกรท่านผู้เจริญ พระราชาผู้ครอบครองภาคพื้นทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่ในทิศ 
ไม่ทรงเป็นเหมือนแต่ก่อน บัดนี้ไม่ทอดพระเนตรการฟ้อนรำ ไม่ทรง 
ใส่พระท้ยในการขับร้อง ไม่ทอดพระเนตรฝูงเนี้อ ไม่เสด็จประพาส 
พระราชอุทยาน ไม่ทอดพระเนตรฝูงหงส์ พระองค์ประทับนิ่งเฉยเหมือน 
คนใบ้ ไม่ทรงว่าราชการอะไรๆ. 

[๔๕๒] นักปราชญ์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุข มีศีลอันปกปิด ปราศจากเครื่องผูก 
คือ กิเลส ทั้งหนุ่มทั้งแก , มีตัณหาอันก้าวล่วงแล้ว อยู่ ณ อารามของ 
ใครหนอในวันนี้ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนักปราชญ์เหล่านั้น ผู้แสวงหา 
คุณใหญ่ นักปราชญ์เหล่าใดเป็นผู้ไม , ขวนขวายอยู่ในโลก อันถึงซึ่งความ 
ขวนขวาย นักปราชญ์เหล่านั้นตัดเสียซึ่งข่าย คือ ตัณหาอันมั่นคงแห่ง 
มฤตยูผู้มีมารยาอย่างยิ่ง ทำลายเสียด้วยญาณไปอยู่ ใครจะพึงนำเราไป 
ให้ถึงสถานที่อยู่แห่งนักปราชญ์เหล่านั้นได้. 

[๔๕๓] เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ ซึ่งนายช่างผู้ฉลาดจัดการ 
สร้างแบ่งไว้เป็นส่วนๆ ออกบวชได้ ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไร 
หนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์กว้างขวางรุ่งเรืองโดย 
ประการทั้งปวง ออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไร 
เราจึงจักละพระนครมิถิลาอันสมบูรณ์ ซึ่งมีปราการและเสาค่ายเรียงราย 
ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละ 
พระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ ซึ่งมีป้อมคูและซุ้มประตูมั่นคง ออกบวชได้ 
ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักล ะพระนครมิถิลาอัน 
บริบูรณ์ มีทางหลวงหลายสายตัดไว้เรียบร้อย ออกบวชได้ ความดำรินั้น 
จักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราชักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ ซึ่ง 
จัดร้านตลาดไว้เรียบร้อย ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไร 
หนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ ซึ่งมีโค บ้า และรถ 
เบียดเสียดกัน ออกบวชได้ ความดำรินั้นจักสำเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไร 
เราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ มีสวนสาธารณะและวนสถาน 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ออกบวชได้ ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 115 

เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ มีหมู , ไม้ในพระราชอุทยาน 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ 
เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ มีปราสาทราชมนเทียรอัน 
งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ออกบวชได้ความดำรินั้นจักสำเร็จได้ 
เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระนครมิถิลาอันบริบูรณ์ มีปราการสาม 
ชั้น พรั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ อันพระเจ้าวิเทหราชผู้เรืองยศ 
พระนามว่าโสมนัสทรงสร้างไว้ ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้ 
เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละริเทหรัฐอันบริบูรณ์ มีการสะสมธัญญา 
หารเป็นต้นไว้พร้อมมูล อันพระเจ้าริเทหราชทรงปกครองโดยธรรม ออก 
บวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละริเทหรัฐ 
อันบริบูรณ์ อันอริราชศัตรูไม่สามารถผจญได้ อันพระเจ้าริเทหราชทรง 
ปกครองโดยธรรม ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ 
เมื่อไรเราจึงจักละพระราชมนเทียรอันน่ารื่นรมย์ ที่นายช่างผู้ชาญฉลาด 
ชัดสร้างไว้เป็นส่วนๆ ออกบวชได้ ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ 
เมื่อไรเราจึงจักละพระราชมนเทียรอันน่ารื่นรมย์ ที่ฉาบทาด้วยปูนขาว 
และดินเหนียว ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อ 
ไรเราจึงจักละพระราชมนเทียรอันรื่นรมย์ มีกลิ่นหอมฟ้งจรุงใจ ออก 
บวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระ 
ตำหนักยอด อันนายช่างผู้ชาญฉลาดจัดสร้างไว้เป็นส่วนๆ ออกบวชได้ 
ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักล ะพระดำหนักยอด 
อันฉาบทาด้วยปูนขาวและดินเหนียว ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จ 
ได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละพระดำหนักยอด อันมีกลิ่นหอมฟ้งจรุง 
ใจ ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละ 
พระตำหนักยอด อันนายช่างผู้ชาญฉลาดทาสีไว้สวยงาม ประพรมด้วย 
จุรณแก่นจันทน์ ออกบวชได้ ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ 
เมื่อไรเราจึงจักละบัลลังก์ทองอันลาดด้วยผ้าโกเชาว์อย่างวิจิตร ออกบวช 
ได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละบัลลังก์แก้ว 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 116 

มณีอันลาดด้วยผ้าโกเชาว์อย่างวิจิตร ออกบวชได้ ความดำรินั้นจักสำเร็จ 
ได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักละผ้าฝ็าย ผ้าไหม ผ้าโขมพัสตร์ ออก 
บวชได้ ผ้าโกทุมพรพัสตร์ ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไร 
เราจึงชักละสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์ มีนกจากพรากมาส่งเสียงพรํ่า 
เพรียกอยู่ ดาดาษด้วยดอกมณฑา ดอกปทุม และดอกอุบล ออกบวชได้ 
ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักละกองช้างอันประดับ 
ประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง มีสายรัดทองคำ เป็นช้างตระกูลมาตังคะ 
มีเครื่องปกตระพองและตาข่ายทอง มีนายควาญผู้ถือโตมรและของ้าว 
ขึ้นขี่ประจำ ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไร 
จึงชักละกองม้าอันประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง เป็นม้าต้น 
ตระกูลสินธพชาติอาชาไนย เป็นพาหนะเร็ว อันนายสารถีถือแล้และ 
ธนูขึ้นขี่ประจำ ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไร 
เราจึงชักละกองรถอันผูกสอดเครื่องรบ ติดธงประจำหุ้มด้วยหนังเสือ 
เหลืองและเสือโคร่ง ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนายสารถี 
สวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำ ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้ 
เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักละรถทองมีเครื่องครบครัน ติดธงประจำหุ้ม 
ด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่ง ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง 
อันนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำ ออกบวชได้ ความดำรินั้น 
ชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักละรถเงิน -.. รถม้า -.. รถอูฐ -.. 

รถโค -.. รถแกะ -.. รถแพะ -.. รถมฤค ซึ่งมีเครื่องครบครัน ติดธงประจำหุ้ม 
ด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่ง ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอัน 
นายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นประจำ ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จ 
ได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักละกอง‘ฟิกช้างผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการ 
ทั้งปวง สวมเกราะเขียว กล้าหาญ ถือโตมรและของ้าว ออกบวชได้ 
ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักล ะกองม้า -.. กองฟิก 
รถอันประดับเครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะเขียว กล้าหาญ ถือธนู 
และแล่ง -.. กองธนู อันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะเขียว 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค๒ - หน้าที่ 117 

กล้าหาญ ถือธนูและแล่ง ... พวกราชบุตรผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการ 
ทั้งปวง สวมเกราะอันวิจิตร กล้าหาญ ถือกฤตทอง ออกบวชได้ 
ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักล ะหมู'พราหมณ์ผู้ 
ครองผ้า ประดับประดา ลูบไล้ตัวด้วยจุรฟ้จันทน์เหลือง ทรงผ้าเนื้อดีอัน 
มาแต่แคว้นกาสี ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ 
เมื่อไรเราจึงจักละหมู , อำมาตย์ผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง สวม 
เกราะเหลือง กล้าหาญ เดินไปข้างหน้าเป็นระเบียบเรียบร้อย ออกบวช 
ได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักละนางสนม 
กำนัลประมาณ ๗๐๐ คน อันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ออก 
บวชได้ ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักละนาง 
สนมกำนัลประมาณ ๗๐๐ คน ผู้ละมุนละไมสะโอดสะอง ออกบวชได้ 
ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักละนางสนมกำนัล 
ประมาณ ๗๐๐ คน ผู้ว่านอนสอนง่าย เจรจาไพเราะน่ารัก ออกบวชได้ 
ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักละถาดทองคำหนัก 
ร้อยปัลละ จำหลักลวดลายตั้งร้อย ออกบวชได้ ความดำรินั้นชักสำเร็จ 
ได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอกองช้างอันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง 
มีสายรัดทองคำ เป็นช้างตระกูลมาตังคะ มีเครื่องปกกะพองและตาข่าย 
ทอง อันนายควาญผู้ถือโตมรและของ้าวขึ้นขี่ประจำ ที่เคยขี่ติดตามเรา 
ชักไม่ติดตามเรา ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรกองม้าอัน 
ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง เป็นม้าต้นตระกูลสินธพชาติอาชาไนย 
เป็นพาหนะเร็ว อันนายสารถีถือแล้และธนูขึ้นขี่ประจำ ที่เคยติดตาม 
เรา จึงชักไม่ติดตามเรา ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรกอง 
รถ ซึ่งผูกสอดเครื่องรบติดธงประจำ หุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือ 
โคร่ง ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนายสารถีสวมเกราะถือธนู 
ขึ้นขี่ประจำ ที่เคยติดตามเรา จึงชักไม่ติดตามเรา ความดำรินั้นจักสำเร็จ 
ได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรรถทองซึ่งมีเครื่องครบครัน ติดธงประจำหุ้มด้วย 
หนังเสือเหลืองและเสือโคร่ง ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนาย 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 118 

สารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำ ที่เคยติดตามเรา จึงจักไม่ติดตามเรา 
ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรรถเงิน -.. รถม้า -.. รถอูฐ -.. รถโค 
-.. รถแพะ -.. รถแกะ -.. รถมฤค ซึ่งมีเครื่องครบครัน ติดธงประจำหุ้มด้วย 
หนังเสือเหลืองและเสือโคร่ง ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง อันนาย 
สารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจำ ที่เคยติดตามเรา จึงชักไม่ติดตามเรา 
ความดำรินั้นจึงจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรกองแกช้าง ผู้ประดับด้วย 
เครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะเขียว กล้าหาญ ถือโตมรและของ้าว 
ซึ่งเคยติดตามเรา จึงจักไม่ติดตามเรา ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไร 
หนอ เมื่อไรกองแกม้า อันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง สวม 
เกราะเขียว กล้าหาญ ถือแล้และธนู -.. กอง‘ฟิกรถ อันประดับด้วยเครื่อง 
อลังการทั้งปวง สวมเกราะเขียว กล้าหาญ ถือธนูและแล่งธนู -.. กอง'ฟิก 
ธนู -.. พวกราชบุตร ผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะอัน 
วิจิตร กล้าหาญ ถือกฤตทอง ซึ่งเคยติดตามเรา จึงชักไม่ติดตามเรา 
ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรหมู , พราหมณ์ผู้ครองผ้า ประ 
ดับประดา ลูบไล้ตัวด้วยจุรณจันทน์เหลือง ทรงผ้าเนื้อดีแคว้นกาสี 
ซึ่งเคยติดตามเรา จึงจักไม่ติดตามเรา ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไร 
หนอ เมื่อไรหมู , อำมาตย์ผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง สวมเกราะ 
เหลือง กล้าหาญ เดินไปช้างหน้าเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเคยติดตาม 
เรา จึงชักไม่ติดตามเรา ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไร 
นางสนมกำนัลประมาณ ๗๐๐ คน ผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอลังการ 
ทั้งปวง ซึ่งเคยติดตามเรา จึงจักไม่ติดตามเรา ความดำรินั้นชักสำเร็จได้ 
เมื่อไรหนอ เมื่อไรนางสนมกำนัลประมาณ ๗๐๐ คน ผู้ละมุนละไม 
สะโอดสะอง ที่เคยติดตามเรา จึงจักไม่ติดตามเรา ความดำรินั้นจัก 
สำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรนางสนมกำนัลประมาณ ๗๐๐ คน ผู้ว่านอน 
สอนง่าย เจรจาไพเราะน่ารัก ซึ่งเคยติดตามเรา จึงจักไม่ติดตามเรา 
ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงจักได้ปลงผมห่มผ้า 
สังฆาฏิอุ้มบาตรเที่ยวบิณฑบาต ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 119 

เมื่อไรเราจักได้ทรงผ้าสังฆาฏิอันทำด้วยผ้าบังสุกุล ซึ่งเขาทิ้งไว้ที่หนทาง 
ใหญ่ ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรฝนตกตลอด ๗ วัน 
เราจึงจักมีจีวรเปียกชุ่มเที่ยวบิณฑบาต ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไร 
หนอ เมื่อไรเราจึงจักได้จาริกไปตามต้นไม้ตามราวป่า ตลอดทั้งกลางวัน 
กลางคืน เที่ยวไปโดยไม , ต้องห่วงหลัง ความดำรินั้นจักสำเร็จได้เมื่อไร 
หนอ เมื่อไรเราจึงจักละความกลัวและความขลาดได้เด็ดขาด เที่ยวไป 
ผู้เดียว ไม่มีเพื่อนสอง ตามซอกเขาและลำธาร ความดำรินั้นจักสำเร็จ 
ได้เมื่อไรหนอ เมื่อไรเราจึงชักได้ทำจิตให้ตรง ดังคนดีดพิณ ดีดสาย 
พิณทั้ง ๗ สายให้เป็นเสียงรื่นรมย์ใจ ความดำรินั้นชักสำเร็จได้เมื่อไร 
หนอ เมื่อไรเราจึงจักตัดเสียได้ซึ่งกามสังโยชน์ ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่ 
เป็นของมนุษย์ เหมือนช่างหนังตัดรองเท้าโดยรอบ ฉะนั้น. 

[๔๕๔] นางสนมกำนัลประมาณ ๗๐๐ คนนั้น ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง 
ต่างประคองพาหารำพันว่า เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงละทั้งพวกเกล้า 
กระหม่อมฉันไว้ นางสนมกำนัลประมาณ ๗๐๐ คน ล้วนละมุนละไม 
สะโอดสะอง ต่างประคองพาหารำพันว่า เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรง 
ละทั้งพวกเกล้ากระหม่อมฉันไว้ นางสนมกำนัลประมาณ ๗๐๐ คน ล้วน 
ว่านอนสอนง่าย เจรจาไพเราะน่ารัก ต่างประคองพาหารำพันว่า เพราะ 
เหตุไร พระองค์จึงทรงละทั้งพวกเกล้ากระหม่อมฉันไว้ พระราชาทรง 
ละนางสนมกำนัลประมาณ ๗๐๐ คนเหล่านั้น ล้วนประดับประดาด้วย 
อลังการทั้งปวง เสด็จมุ่งผนวชแต่พระองค์เดียว พระราชาทรงละนาง 
สนมกำนัลประมาณ ๗๐๐ คนเหล่านั้น ผู้ละมุนละไม สะโอดสะอง 
เสด็จมุ่งผนวชแต่พระองค์เดียว พระราชาทรงละนางสนมกำนัลประมาณ 
๗๐๐ คนเหล่านั้น ผู้ว่านอนสอนง่าย เจรจาไพเราะน่ารัก เสด็จมุ่งผนวช 
แต่พระองค์เดียว ทรงละถาดทองกำหนักประมาณ ๑๐๐ ปัลละ จำหลัก 
ลวดลายตั้งร้อย ทรงอุ้มบาตรดิน เป็นการอภิเษกครั้งที่ ๒. 

[๔๕๕] คลังทั้งหลาย คือ คลังเงิน คลังทอง คลังแก้วมุกดา คลังแก้วไพฑูรย์ 
คลังแก้วมณี คลังสังข์ คลังไข , มุกด์ คลังผ้า คลังจันทน์เหลือง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 120 

คลังหนัง คลังงาช้าง คลังพัสดุ คลังทองแดง คลังเหล็ก เป็นอัน 
มาก มีเปลวไฟเสมอเป็นอันเดียวกัน น่ากลัว แม้ขัดไว้คนละส่วน 
ไฟก็ไหม้หมด ช้าแต่พระราชาขอเชิญเสด็จกลับก่อนเถิด พระราช 
ทรัพย์ของพระองค์อย่าพินาศเสียเลย. 

[๔๕๖] เราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวล เป็นสุขดีจริงหนอ เมื่อกรุงมิถิลาลูกเพลิง 
เผาอยู่ อะไรหน่อยหนึ่งของเรามิได้ลูกเพลิงเผา. 

[๔๕๗] เกิดพวกโจรในดงขึ้นแล้ว พากันมาปล้นแว่นแคว้นของพระองค์ ช้าแต่ 
พระราชา ขอเชิญเสด็จกลับเถิด แว่นแคว้นนี้อย่าพินาศเสียเลย. 

[๔๕๘] เราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวล เป็นสุขดีจริงหนอ เมื่อแว่นแคว้นลูกปล้น 
อะไรหน่อยหนึ่งของเรามิได้ลูกปล้น เราทั้งหลายผู้ไม , มีความกังวล เป็น 
สุขดีจริงหนอ เราทั้งหลายขักมีปีติเป็นภักษา เหมือนดังเทพเจ้าเหล่า 
อาภัสสระ ฉะนั้น. 

[๔๕๙] เสียงอันกึกก้องของหมู , ชนเป็นอันมากนี้เพราะอะไร นั่นใครหนอ 
มากับท่านเหมือนเล่นกันอยู่ในม้าน ดูกรสมณะ อาตมภาพขอถามท่าน 
มหาชนนี้ติดตามท่านมาเพื่อประโยชน์อะไร. 

[๔๖๐] มหาชนนี้ติดตามข้าพเจ้าผู้ละทิ้งพวกเขาไปในที่นี้ ข้าพเจ้าผู้ล่วงเสียซึ่ง 
เขตแดน คือ กิเลส ออกบวชเพื่อบรรลุถึงมโนธรรม คือ ญาณของ 
พระมุนี แต่ยังเจือด้วยความเพลิดเพลินทั้งหลายอยู่ พระผู้เป็นเจ้ารู้อยู่ 
จะถามท่าไม. 

[๔๖๑] พระองค์เพียงแต่ทรงสรีระอันครองผ้ากาสาวะนี้อย่าได้สำคัญว่าเราข้าม 
พ้นเขตแดนคือ กิเลสแล้วกรรม คือกิเลสนี้ จะพึงข้ามได้ด้วย 
การทรงเพศบรรพชิตก็หาไม่ เพราะอันตราย คือ กิเลสของพระองค์ยัง 
มีอยู่มาก. 

[๔๖๒] อันตรายอะไรหนอ จะพึงมีแก่ข้าพเจ้าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวอย่างนี้ไม่ 
ปรารถนากามทั้งหลายในมนุษยโลกและในเทวโลก. 

[๔๖๓] อันตรายเป็นอันมากแล คือ ความหลับ ความเกียจคร้าน ความง่วง 
เหงา ความไม่ยินดี ความเมาอาหาร ตั้งอยู่ในสรีระของพระองค์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 121 

[๔๖๔] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ ท่านพรํ่าสอนข้าพเจ้าดีหนอ ข้าพเจ้าขอถามท่าน 
ผู้นิรทุกข์ ท่านเป็นใครหนอ. 

[๔๖๕] ชนทั้งหลายรู้จักอาตมาโดยชื่อว่านารทะ โดยโคตรว่ากัสสปะ อาตมามา 
ในสำนักของพระองค์ด้วยความสำคัญว่าการสมาคมกับสัตบุรุษทั้งหลาย 
เป็นความดี พระองค์จงทรงมีความยินดีในบรรพชานี้วิหารธรรมจงเกิด 
แก , พระองค์ กิจอันใดยังพร่องด้วยศีล การบริกรรมและฌาน พระองค์ 
จงทรงบำเพ็ญกิจนั้น ให้บริบูรณ์ด้วยความอดทนและความสงบระงับ 
อย่าถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ จงทรงคลายออกเสียซึ่งความยุบลงและ 
ความฟูขึ้น จงทรงกระท่าโดยเคารพซึ่งกุศลกรรมบถวิชชาและสมณธรรม 
แล้วบำเพ็ญพรหมจรรย์. 

[๔๖๖] ดูกรพระชนก พระองค์ทรงละช้าง ม้า ชาวนครและชนบทเป็นอันมาก 
เสด็จออกผนวชทรงยินดีแล้วในบาตร ชาวชนบท มิตรอำมาตย์และ 
พระประยูรญาติเหล่านั้น ได้กระท่าความผิดให้แก , พระองค์หรือหนอ 
เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงชอบพระษัยบาตรนั้น. 

[๔๖๗] ข้าแต่ท่านผู้ครองหนังสัตว์ผู้เจริญ ข้าพเจ้ามิได้เคยเอาชนะพระประยูรญาติ 
อะไรๆ โดยส่วนเดียวในกาลไหนๆ โดยอธรรมเลย แม้พระยูรญาติ 
ก็มิได้เคยเอาชนะข้าพเจ้าโดยอธรรม. 

[๔๖๘] ข้าแต่ท่านผู้ครองหนังสัตว์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าได้เห็นประเพณีของโลก เห็น 
โลกถูกกิเลสขบกัด ถูกกิเลสท่าให้เป็นดังเปือกตม จึงได้ท่าเหตุนั้ให้เป็น 
เครื่องเปรียบเทียบว่า ปุถุชนจมอยู่แล้วในกิเลสวัตถุใด สัตว์เป็นอันมาก 
ย่อมถูกประหาร และถูกฆ่าในกิเลสวัตถุนั้น ดังนั้จึงได้บวชเป็นภิกษุ. 

[๔๖๙] ใครหนอเป็นผู้จำแนกแจกอรรถสั่งสอนพระองค์ คำอันสะอาดนี้เป็นคำ 
ของใคร ลูกรพระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เพราะพระองค์หาได้ตรัสบอกดาบส 
ผู้เป็นกรรมวาทีหรือสมณะคือพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยวิชชาซึ่ง 
เป็นไปล่วงทุกข์ไม่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 122 

[๔๗๐] ข้าแต่ท่านผู้ครองหนังสัตว์ แม้ข้าพเจ้าจะสักการะสมณะและพราหมณ์ 
โดยส่วนเดียว แต่ไม่เคยเข้าใกล้ไต , ถามอะไรๆ ในกาลไหนๆ เลย 
ข้าแต่ท่านผู้ครองหนังสัตว์ ข้าพเจ้ารุ่งเรืองด้วยศิริ ไปยังราชอุทยานด้วย 
อานุภาพใหญ่ เมื่อชาวพนักงานกำลังขับเพลงประโคมดนตรีอยู่ ข้าพเจ้า 
นั้นได้เห็นต้นมะม่วงกำลังมีผลอยู่ภายนอกกำแพง ในพระราชอุทยาน 
อันกึกก้องด้วยการประโคมดนตรี ประกอบด้วยคนขับและคนประโคม 
ข้าพเจ้าละต้นมะม่วงอันมีศิรินั้น ที่มนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาผลฟาดดีอยู่ 
ลงจากคอช้างเข้าไปยังโคนต้นมะม่วงที่มีผลและไม่มีผล ข้าพเจ้าเห็นต้น 
มะม่วงอันมีผล ที่บุคคลเบียดเบียนหักแล้วปราศจากใบและก้าน และ 
ได้เห็นต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งมีใบเขียวสดงดงาม ศัตรูทั้งหลายย่อมกำจัด 
แม้พวกเราผู้เป็นอิสระ ผู้มีศัตรูดุจหนามเป็นอันมาก เปรียบเหมือนต้น 
มะม่วงมีผลอันมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนแล้ว ฉะนั้นคนย่อมฆ่าเสือ 
เหลืองเพราะหนัง ย่อมฆ่าช้างเพราะงา ย่อมฆ่าคนมั่งคั่งเพราะทรัพย์ 
ใครเล่าจักฆ่าคนที่ไม่มีเรือน ไม่มีสันถวะคือตัณหา ต้นมะม่วง ๒ ต้น 
คือ ต้นหนึ่งมีผลและต้นหนึ่งไม่มีผล เป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้า. 

[๔๗๑] คนทั้งปวง คือ กองช้าง กองม้า กองรถ กองเดินเท้า ตกใจว่า 

พระราชาทรงผนวชเสียแล้ว ขอพระองค์ทรงปลอบประชุมชนให้เบาใจ 
ทรงตั้งความคุ้มครอง ทรงอภิเษกพระราชโอรสในราชสมบัติแล้ว จึง 
ทรงผนวชในภายหลังเถิด. 

[๔๗๒] เราได้สละชาวชนบท มิตร อำมาตย์และพระประยูรญาติทั้งหลายแล้ว 
ทีฆาวุราชกุมารผู้ผดุงรัฐ เป็นบุตรของชาววิเทหรัฐมีอยู่ ประชาบดีชาว 
ริเทหรัฐ จักอภิเษกบุตรเหล่านั้นให้เสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลา. 

[๔๗๓] มาเถิด อาตมาจักให้เธอศึกษาตามกำที่อาตมาชอบ เมื่อเธอให้โอรส 
ครองราชสมบัติแล้วพรํ่าสอนเรื่องราชสมบัติด้วยคิดว่าลูกของเราเป็นพระ 
ราชา ก็จะท่าบาปทุจริตเป็นอันมากด้วยกาย วาจาและใจ อันเป็นเหตุ 
ให้ไปสู่ทุคติ การยังอัตตภาพให้เป็นไปด้วยก้อนข้าวที่ผู้อื่นให้ซึ่งสำเร็จ 
มาแต่ผู้อื่นนี้เป็นธรรมของนักปราชญ์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 123 

[๔๗๔] กุลบุตรผู้ฉลาดแม้ใด ไม่พึงบริโภคอาหารในภัตตกาลที่ ๕ เพียงดังใกล้ 
จะตาย หรือพึงตายด้วยความหิว กุลบุตรผู้ฉลาดนั้น ก็ไม่พึงบริโภค 
ก้อนข้าวอันคลุกฝ่นไม่สะอาดเลยมิใช่หรือ ข้าแต่พระมหาชนก พระองค์ 
เสวยได้ซึ่งก้อนเนื้อ อันเป็นเดนสุนัข ไม่สะอาดน่าเกลียดนัก. 

[๔๗๕] ดูกรพระนางสีวลี บิณฑบาตใด เป็นของอันบุคคลผู้ครองเรือนหรือ 
สุนัขสละแก้ว บิณฑบาตนั้น ชื่อว่าไม่เป็นอาหารของอาตมาก็หามิได้ 
ของบริโภคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้ที่ได้มาแก้วโดยธรรม ของบริโภค 
ทั้งหมดนั้นกล่าวกันว่าไม , มีโทษ. 

[๔๗๖] ดูกรนางกุมาริกาผู้นอนใกล้มารดา ผู้ประดับประดาเป็นนิตย์ เพราะเหตุไร 
กำไลมือ ของเธอข้างหนึ่งจึงมีเสียงดัง อีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดัง. 

[๔๗๗] ข้าแต่สมณะ กำไลมือสองอันซึ่งสวมอยู่ที่มือของดิฉันนี้เพราะกำไล 
สองอันกระทบกันจึงมีเสียงดัง กำไลมือสองอันจึงมีเสียงดัง กำไลมือ 
อันหนึ่งสรวมอยู่ที่ข้อมือของดิฉัน ไม่มีอันที่สอง จึงไม่เกิดเสียงดัง 
ราวกะว่ามุนีสงบนึ่งอยู่ บุคคลสองคนถึงความวิวาทกัน บุคคลคนเดียว 
จักวิวาทกับใคร ท่านผู้ปรารถนาสวรรค์จงชอบความเป็นผู้เดียวเถิด. 

[๔๗๘] ลูกรพระนางสีวลี เธอได้ยินคาถาที่นางกุมาริกากล่าวแก้วหรือ นางกุมาริกา 
เป็นเพียงสาวใช้มาติเตียนเรา ความประพฤติของเราทั้งสอง อาตมาเป็น 
บรรพชิต เธอเป็นสตรีเดินตามกันมา ย่อมเป็นเหตุแห่งคำติเตียน 
ดูกรนางผู้เจริญ ทางสองแพร่งนี้ อันเราทั้งสองผู้เดินทางสัญจรมาแก้ว 
เธอจงถือเอาทางหนึ่ง อาตมาก็ชักถือเอาอีกทางหนึ่ง เธออย่าเรียกอาตมา 
ว่า เป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม , เรียกเธอว่า เป็นพระมเหสี 
ของอาตมาอีก เมื่อกษัตริย์ทั้งสองตรัสข้อความนี้ต่างก็เสด็จเข้าไปยัง 
ถูณนคร เมื่อใกล้เวลาภัตตกาล พระราชาประทับอยู่ ณ ซุ้มประตูของ 
นายช่างศร นายช่างศรหลับตาข้างหนึ่ง เล็งลูกศรอันคดที่ตนดัดให้ตรง 
ด้วยตาข้างหนึ่ง. 

[๔๗๙] ดูกรนายช่างศร ท่านจงพีงอาตมา ท่านหลับตาข้างหนึ่งเล็งลูลูกศรอันคด 
ด้วยนัยน์ตาข้างหนึ่งด้วยประการใด ท่านเห็นความสำเร็จประโยชน์ 
ด้วยประการนั้นหรือหนอ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 124 

[๔๘๐] ข้าแต่สมณะ การเล็งด้วยนัยน์ตาทั้งสองปรากฏว่าเหมือนพร่าไปไม , ถึงคด 
ข้างหน้า ย่อมไม่สำเร็จความดัดให้ตรง ถ้าหลับนัยน์ตาข้างหนึ่งเล็งดูที่ 
คดด้วยนัยน์ตาข้างหนึ่ง เล็งได้ถึงที่คดข้างหห้า ย่อมสำเร็จความดัดให้ 
ตรง บุคคลสองคนถึงความวิวาทกัน บุคคลคนเดียวจักวิวาทกับใคร 
ท่านผู้ปรารถนาสวรรค์ จงชอบความเป็นผู้เดียวเถิด. 

[๔๘๑] ดูกรพระนางสีวลี เธอได้ยินคาถาที่นายช่างศรกล่าวแล้วหรือยัง นายช่างศร 
เป็นเพียงคนใช้มาติเตียนเรา ความประพฤติของเราทั้งสอง คือ อาตมา 
เป็นบรรพชิต เธอเป็นสตรีเดินตามกันมา ย่อมเป็นเหตุแห่งคำติเตียน 
ดูกรนางผู้เจริญ ทางสองแพร่งนี้อันเราทั้งสองผู้เดินทางสัญจรมาแล้ว 
เธอจงถือเอาทางหนึ่ง อาตมาก็จะถือเอาอีกทางหนึ่ง เธออย่าเรียกอาตมา 
ว่า เป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่า เป็นพระมเหสี 
ของอาตมาอีก หญ้ามุงกระต่ายที่เราถอนขึ้นแล้วนี้ไม , อาจจะสืบต่อกันอีก 
ได้ ฉันใด แม้เราก็ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น 
อาตมาจักอยู่ผู้เดียว เธอก็จงอยู่ผู้เดียวเถิด พระนางสีวลี. 

จบ มหาชนกชาดกที่ ๒ 
๓. สุวรรณสามชาดก 
สุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมี 

[๔๘๒] ใครหนอขิงเราผู้มัวประมาทกำลังแบกหม้อนั้า ด้วยลูกศร กษัตริย์ 
พราหมณ์ แพศย์ คนไหนยิงเราแล้วแอบอยู่เนื้อของเราก็กินไม , ได้ 
ประโยชน์ด้วยหนังก็ไม , มี เมื่อเป็นอย่างนี้คนที่ยิงนี้เข้าใจว่าเราเป็นผู้ 
อันจะพึงขิง ด้วยเหตุอะไรหนอ ท่านเป็นใคร หรือเป็นบุตรใคร เราจะ 
รู้จักท่านได้อย่างไร ลูกรสหาย เราถามแล้วขอท่านจงบอกเถิด ท่านยิง 
เราแล้วแอบอยู่ทำไมเล่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 125 

[๔๘๓] เราเป็นพระราชาของชนชาวกาสี ชนทั้งหลายเรียกเราว่า พระเจ้าปิลยักข์ 
เราละแว่นแคว้นมาเที่ยวแสวงหามฤคเพราะความโลภ อนึ่ง เราเป็น 
ผู้ฉลาดในธนูศิลป็ ปรากฏว่าแม่นยำ หนักแน่น แม้ช้างมาสู่ระยะลูกศร 
ของเรา ก็ไม่พึงพ้นไปได้ ท่านเป็นใคร หรือเป็นบุตรใคร เราจักรู้จัก 
ท่านได้อย่างไร ขอท่านจงบอกนาม และโคตรของบิดาท่าน และตัว 
ของท่านเถิด. 

[๔๘๔] ช้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เป็นบุตรของฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพราน 
ญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ว่า สามะ วันนี้ข้าพระองค์ 
ถึงปากมรณะนอนอยู่อย่างนี้ ลูกพระองค์ยิงด้วยลูกศรอันใหญ่ซาบยาพิษ 
เหมือนมฤคที่ถูกพรานป่าขิงแล้ว ข้าแต่พระราชา เชิญพระองค์ทอด 
พระเนตร ข้าพระองค์ผู้นอนเข้อนโลหิตของตน เชิญทอดพระเนตรดู 
ลูกศรอันแล่นเข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้าย ข้าพระองค์กำลังบ้วนเลือดอยู่ 
เป็นผู้กระสับกระส่าย ขอทูลถามพระองค์ว่า พระองค์ขิงข้าพระองค์แล้ว 
จะแอบอยู่ทำไม เสือเหลืองถูกเขาฆ่าเพราะหนัง ช้างถูกเขาฆ่าเพราะงา 
เมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์เข้าพระนัยว่า ข้าพระองค์อันพระองค์ควรขิง 
ด้วยเหตุไรหนอ. 

[๔๘๕] ดูกรสามะ มฤคปรากฏแล้ว มาสู่ระยะลูกศร เห็นท่านเข้าแล้วก็หนีไป 
เพราะเหตุนั้น เราจึงเกิดความโกรธ. 

[๔๘๖] จำเติมแต่ข้าพระองค์จำความได้ รู้จักถูกและผิด ฝูงมฤคในป่าแม้ดุร้าย 
ย่อมไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์ จำเดิมแต่ข้าพระองค์นุ่งผ้าเปลือกไม้ตั้งอยู่ 
ในปฐมวัย ฝูงมฤคในป่าดุร้าย ย่อมไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์ ข้าแต่ 
พระราชา ฝูงกินนรผู้ขลาดอยู่ที่ภูเขาคันธมาทน์ เห็นข้าพระองค์ย่อมไม่ 
สะดุ้งกลัว เราทั้งหลายชื่นชมต่อกันไปสู่ภูเขาและป่า เมื่อเป็นเช่นนี้ 
เพราะเหตุไรหนอ ฝูงมฤคจึงสะดุ้งกลัวข้าพระองค์. 

[๔๘๗] ลูกรพ , อสามะ เนื้อหาได้สะดุ้งกลัวท่านไม่ เรากล่าวเท็จแก่ท่านดอก 
เราเป็นผ้อันความโกรธและความโลภครอบงำแล้ว จึงขิงท่านด้วยลกศรนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 126 

ดูกรพ่อสามะ ท่านมาจากไหนหรือใครใช้ให้ท่านมา ท่านผู้จะตักนํ้า 
จึงไปยังแม่นั้ามิคสัมมตาแล้วกลับมา. 

[๔๘๘] มารดาบิดาของช้าพระองค์ตามืด ช้าพระองค์เลี้ยงท่านทั้งสองนั้นในป่าใหญ่ 
ข้าพระองค์ไปตักนั้ามาแต่แม่นั้ามิคสัมมตา เพื่อท่านทั้งสองนั้น. 

[๔๘๙] อาหารของท่านทั้งสองนั้นยังพอมีอยู่ เมื่อเช่นนั้น ชีวิตของท่านทั้งสอง 
นั้นจักดำรงอยู่เพียง ๖ วัน ท่านทั้งสองตามืด เห็นจักตายเสีย เพราะ 
ไม , ได้นั้า ความทุกข์เพราะความถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศรนี้หาเป็นความ 
ทุกข์ของข้าพระองค์นักไม่ เพราะความทุกข์เช่นนี้ อันบุรุษจะต้องได้ 
ประสบ ความทุกข์ที่ข้าพระองค์ไม่ได้เห็นมารดานั้น เป็นความทุกข์ของ 
ข้าพระองค์ยิ่งกว่าความทุกข์เพราะถูกพระองค์ขิงด้วยลูกศรนั้นเสียอีก 
ความทุกข์เพราะถูกพระองค์ขิงด้วยลูกศรนี้ หาเป็นความทุกข์ของข้า 
พระองค์นักไม่ เพราะความทุกข์เช่นนี้อันบุรุษจะต้องได้ประสบ ความ 
ทุกข์ที่ข้าพระองค์ไม , ได้เห็นบิดานั้นเป็นความทุกข์ของข้าพระองค์ ยิ่งกว่า 
ความทุกข์เพราะถูกพระองค์ขิงด้วยลูกศรนั้นเสียอีก มารดานั้นชักเป็น 
กำพร้าร้องไห้อยู่ตลอดราตรีนาน จักเหือดแห้งไปในกึ่งราตรี เหมือน 
แม่นั้าน้อย จักเหือดแห้งไปในคิมหันตฤดูเป็นแน่ บิดานั้นจักเป็นกำพร้า 
ร้องไห้อยู่ตลอดราตรีนาน จักเหือดแห้งไปในกึ่งราตรี หรือในที่สุดราตรี 
เหมือนแม่นั้าน้อย จักเหือดแห้งไปในคิมหันตฤดูเป็นแน่ ข้าแต่พระราชา 
ข้าพระองค์เคยหมั่นบีบนวดบนมือและเท้าของท่านทั้งสองนั้นจักบ่นเรียก 
หาข้าพระองค์ว่า พ่อสามะๆ เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ ลูกศรคือความโศก 
เพราะไม , ได้เห็นท่านทั้งสองนี้แล จะยังหัวใจของข้าพระองค์ให้หวั่นไหว 
เพราะข้าพระองค์ไม , ได้เห็นท่านทั้งสองผู้ตามืด ข้าพระองค์เห็นจักต้องละ 
ชีวิตไป. 

[๔๙๐] ดูกรสามะผู้งดงามน่าดู ท่านอย่าครํ่าครวญไปนักเลย เราจักยอมทำงาน 
เลี้ยงมารดาบิดาของท่านในป่าใหญ่ เราเป็นผู้ฉลาดในธนูศิลปึ ปรากฏว่า 
แม่นยำหนักแน่น เราจักยอมทำงานเลี้ยงมารดาบิดาของท่านในป่าใหญ่ 
เราจักเที่ยวแสวงหาของที่เป็นเดนของเหล่ามฤค และมูลมันผลไม้ในป่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 127 

ยอมกระทำงานเลี้ยงมารดาบิดาของท่านในป่าใหญ่ ดูกรสามะ ป่าซึ่งเป็น 
ที่อยู่แห่งมารดาบิดาของท่านอยู่ที่ไหน เราชักเลี้ยงมารดาบิดาของท่าน 
ให้เหมือนอย่างที่ท่านได้เลี้ยงมา ฉะนั้น. 

[๔๙๑] ข้าแต่พระราชา หนทางที่เดินเฉพาะคนเดียว ซึ่งมีอยู่ทางหัวนอนของ 
ข้าพระองค์ เสด็จดำเนินแต่นี้สิ้นระยะกึ่งเสียงกู , ก็จะเสด็จถึงเรือนที่อยู่ 
แห่งมารดาของข้าพระองค์ ขอเชิญพระองค์เสด็จดำเนินแต่ที่นี้ไปเลี้ยง 
มารดาบิดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นเถิด. 

[๔๙๒] ข้าแต่พระเจ้ากาสี ข้าพระบาทขอถวายบังคมแด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ 
ผู้ผดุงแคว้นกาสึ ข้าพระบาทขอถวายบังคมแด่พระองค์ ขอพระองค์โปรด 
ทรงพระกรุณาบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาผู้ตามืดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ด้วย 
เถิด ข้าพระบาทขอประคองอัญชลีแด่พระองค์ ข้าแต่พระเจ้ากาสึ 
ข้าพระบาทขอห้อมเกล้าบังคมแด่พระองค์ ข้าพระองค์ขอทูลสั่ง ขอ 
พระองค์ได้ทรงพระกรุณาตรัสบอกการกราบลาของข้าพระองค์กะมารดา 
ด้วยเถิด พระเจ้าข้า. 

[๔๙๓] สามบัณฑิตผู้กำลังหนุ่มแน่นงดงามน่าลู ครั้นกล่าวคำนี้แล้ว อันกำลังแห่ง 
พิษซาบซ่าน ได้ถึงวิสัญญี. 

[๔๙๔] พระราชาพระองค์นั้น ทรงครํ่าครวญน่าสงสารเป็นอันมากว่า เราสำคัญว่า 
จะไม่แก , ไม่ตาย เราได้เห็นสามบัณฑิตท่ากาลกิริยา ในวันนี้จึงได้รู้ 
ความแก่ความตาย แต่ก่อนหารู้ไม่ ความไม่มาแห่งมฤตยูย่อมไม่มี 
สามบัณฑิตอันลูกศรกำซาบยาพิษซึมซาบแล้ว พูดกะเราอยู่ บัดนี้ครั้น 
กาลล่วงไปอย่างนี้ในวันนี้ไม , พูดอะไรๆ เลย เราจะต้องไปสู่นรกเป็นแน่ 
เราไม่มีความสงสัยในข้อนี้เลย เพราะว่าบาปอันหยาบช้าอันท่าแล้วตลอด 
ราตรีนานในกาลนั้น คนทั้งหลายย่อมติเตียนเรา เพราะเราท่ากรรมอัน 
หยาบช้าในบ้านเมือง ก็ในป่าอันหามนุษย์มิได้ใครเล่าจะควรกล่าวติเตียน 
เรา คนทั้งหลายประชุมกันในบ้านเมือง จะยังกันและกันให้ระลึกถึงกรรม 
จะโจทนาว่ากล่าวเอาโทษเรา ก็ในป่าอันหามนุษย์มิได้ ใครเล่าหนอจะ 
โจทนาว่ากล่าวเอาโทษเรา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 128 

[๔๙๕] นางเทพธิดานั้นหายไปจากภูเขาคันธมาทน์ ได้กล่าวคาถาเหล่านี้เพื่อ 
อนุเคราะห์พระราชาว่า ดูกรมหาราชา ได้ยินว่า พระองค์ได้ทรงทำความผิด 
อันเป็นกรรมชั่ว มารดาบิดาและบุตร รวม ๓ คนผู้หาความประทุษร้าย 
มิได้ พระองค์ฆ่าเสียด้วยลูกศรลูกเดียว เชิญเสด็จมานี่เถิด ดิฉันจะ 
พรํ่าสอนพระองค์ด้วยวิธีที่พระองค์จะพึงมีคดิดี พระองค์จะทรงเลี้ยงดู 
มารดาบิดาทั้งสองนั้นผู้ตามืดโดยธรรม ดิฉันเข้าใจว่าสุคติจะพึงมีแก่ 
พระองค์. 

[๔๙๖] พระราชานั้นทรงครํ่าครวญอย่างน่าสงสารเป็นอันมาก ทรงถือหม้อนั้า 
มุ่งพระพักตร์เฉพาะทิศทักษิณเสด็จหลีกไป. 

[๔๙๗] นั่นเสียงเแท้าของใครหนอ นี้เป็นเสียงเแท้ามนุษย์เดินมาเป็นแน่ เสียง 
เแท้าของสามบุตรเราไม่ดัง ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ ท่านเป็นใครหนอ สามบุตร 
เดินเบา วางเท้าเบา เสียงเแท้าของสามบุตรเราไม่ดัง ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ 
ท่านเป็นใครหนอ. 

[๔๙๘] ข้าพเจ้าเป็นพระราชาของชนชาวกาสี ชนทั้งหลายรู้จักข้าพเจ้าว่า พระเจ้า 
ปิลยักขราช ข้าพเจ้าละแว่นแคว้นมาเที่ยวแสวงหาเนื้อ เพราะความโลภ 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในธนูศิลปึ ปรากฏว่าเป็นผู้แม่นยำหนักแน่น แม้ข้าง 
มาสู่ที่ข้าพเจ้าขิงลูกศร ก็ไม่พึงพ้นไปได้. 

[๔๙๙] ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์เสด็จมาดีแล้ว อนึ่ง พระองค์มิได้เสด็จ 
มาร้าย พระองค์เป็นผู้ใหญ่เสด็จมาถึงแล้ว ขอจงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้ 
ข้าแต่พระราชา เชิญเสวยผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง และ 
ผลหมากเม่า อันเป็นผลไม้เล็กน้อย ขอได้ทรงเลือกเสวยแต่ที่ดีๆ เถิด 
ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอจงทรงดื่มนั้า 1 ซึ่งเป็นนั้าเย็น อันนำมาแต่แม่นั้า 
มิคส์ม่มตานที ซึ่งไหลออกจากซอกเขา ล้าพระองค์ทรงหวัง. 

[๕๐๐] ท่านทั้งสองตามืดไม่สามารถจะเห็นไรๆ ในป่า ใครหนอนำผลไม้มาเพื่อ 
ท่านทั้งสอง การเก็บผลาผลไว้โดยเรียบร้อยนี้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเหมือน 
การเก็บของคนตาดี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 129 

[๕๐๑] สามะหนุ่มน้อยรูปร่างสันทัดงดงามน่าดู ผมของเธอยาว ดำ เลื้อยลง 
ไปปลายงอนช้อนขึ้นเบื้องบน เธอนั่นแหละนำผลไม้มา ถือหม้อนามา 
เห็นจะกลับมาใกล้แล้ว ขอเดชะ. 

[๕๐๒] ข้าพเจ้าได้ฆ่าสามกุมารผู้บำรุงบำเรอท่านเสียแล้ว พระคุณเจ้ากล่าวถึง 
สามกุมารผู้งดงามน่าดูใด ผมของสามกุมารนั้นยาว ดำ เลื้อยลงไป 
ปลายงอนช้อนขึ้นเบื้องบน สามกุมารนั้นข้าพเจ้าฆ่าเสียแล้ว นอนอยู่ 
หาดทราย เปรอะเบื้อนด้วยโลหิต. 

[๕๐๓] ข้าแต่ทุกูลบัณฑิต ท่านพูดอยู่กับใครซึ่งบอกว่า ข้าพเจ้าฆ่าสามกุมาร 
เสียแล้ว ใจของดิฉันย่อมหวั่นไหวเพราะได้ยินว่า สามกุมารถูกฆ่าเสีย 
แล้ว ใบอ่อนแห่งต้นโพบายอันลมพัดให้หวั่นไหว ฉันใด ใจของดิฉัน 
ย่อมหวั่นไหวเพราะได้ยินว่า สามกุมารถูกฆ่าเสียแล้ว ฉันนั้น. 

[๕๐๔] ดูกรนางปาริกา ท่านผู้นี้คือ พระเจ้ากาสี พระองค์ทรงขิงสามกุมาร 
ด้วยลูกศร ที่แม่นั้ามิคสัมมตานที เราทั้งสองอย่าปรารถนาบาปต่อ 
พระองค์เลย. 

[๕๐๕] บุตรสุดสวาทที่รักอันหาได้ยาก ได้เลี้ยงเราทั้งสองผู้ตามืดอยู่ในป่า ไฉน 
จะไม่ยังจิตให้โกรธในบุคคลผู้ฆ่าบุตรสุดที่รักคนเดียวนั้นได้. 

[๕๐๖] บุตรสุดที่รักอันหาได้ด้วยยาก ได้เลี้ยงเราทั้งสองผู้ตามืดอยู่ในป่า บัณฑิต 
ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้ไม , โกรธในบุคคลผู้ฆ่าบุตรสุดที่รักคน 
เดียวนั้น. 

[๕๐๗] พระคุณเจ้าทั้งสองอย่าครํ่าครวญ เพราะข้าพเจ้ากล่าวว่า สามกุมารข้าพเจ้า 
ฆ่าเสียแล้ว ให้มากไปเลย ข้าพเจ้าจักยอมทำงานเลี้ยงดูพระคุณเจ้าทั้งสอง 
ในป่าใหญ่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในธนูศิลป็ ปรากฏว่าเป็นผู้แม่นยำ 
หนักแน่น จักยอมท่าการงานเลี้ยงดูพระคุณเจ้าทั้งสองในป่าใหญ่ ข้าพเจ้า 
จักแสวงหาสิ่งของที่เป็นเดนของฝูงเนื้อ และมูลมันผลไม้ในป่า ยอมท่า 
การงานเลี้ยงพระคุณเจ้าทั้งสองในป่าใหญ่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 130 

[๕๐๘] ดูกรมหาราชเจ้า เหตุนั้นไม , สมควร การทรงทำการงานนั้นไม่สมควร 
ในอาตมาทั้งสองพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสอง อาตมาทั้งสอง 
ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์. 

[๕๐๙] ข้าแต่ท่านผู้เชื้อชาติเนสาท พระคุณเจ้ากล่าวเป็นธรรม พระคุณเจ้าบำเพ็ญ 
การถ่อมตน ขอพระคุณเจ้าจงเป็นบิดาของข้าพเจ้า ข้าแต่นางปาริกา 
ขอพระคุณเจ้าจงเป็นมารดาของข้าพเจ้า. 

[๕๑๐] ข้าแต่พระเจ้ากาสี อาตมาทั้งสองขอนอบน้อมแด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เป็นมิ่งขวัญของชาวกาสึ อาตมาทั้งสองขอนอบน้อมแด่พระองค์ อาตมา 
ทั้งสองขอประคองอัญชลีแด่พระองค์ ขอพระองค์ได้โปรดพาอาตมา 
ทั้งสองไปให้ถึงที่ที่สามกุมารนอนอยู่เถิด อาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้า 
ทั้งสอง และดวงหน้าอันงดงามผุดผ่องของเธอและทรมานตนให้ถึงกาล 
กิริยา. 

[๕๑๑] สามกุมารลูกฆ่านอนอยู่ที่ป่าใด ดุจดวงจันทร์ตกลงเหนือแผ่นสิน ป่านั้น 
เป็นป่าใหญ่ เกลื่อนกล่นด้วยพาลมฤค ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ 
สามกุมารลูกฆ่านอนอยู่ในป่าใด ดุจดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดิน 
ป่านั้นเป็นป่าใหญ่ เกลื่อนกล่นด้วยพาลมฤค ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ 
สามกุมารลูกฆ่านอนอยู่ในป่าใด เปือนด้วยฝ่นละออง ป่านั้นเป็นป่าใหญ่ 
เกลื่อนกล่นด้วยพาลมฤค ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ สามกุมารลูกฆ่า 
นอนอยู่ที่ป่าใด ป่านั้นเป็นป่าใหญ่ ปรากฏเหมือนที่สุดอากาศ พระคุณเจ้า 
ทั้งสองจงอยู่ในอาศรมนี้เถิด. 

[๕๑๒] ถ้าในป่านั้นจะมีพาลมฤคนับด้วยร้อย นับด้วยพันและนับด้วยหมื่นไซร้ 
อาตมาทั้งสองไม่มีความกลัวในพาลมฤคทั้งหลายในป่าไหนๆ เลย. 

[๕๑๓] ในกาลนั้น พระเจ้ากาสึทรงพาฤาษีทั้งสองผู้ตามืดไปในป่าใหญ่ ทรงจูง 
มือฤาษีทั้งสองไปในที่ที่สามกุมารลูกฆ่านั้น. 

[๕๑๔] ดาบสทั้งสองเห็นสามกุมารผู้เป็นบุตรนอนเปือนฝ่นละออง ลูกทั้งอยู่ 
ในป่าใหญ่ ดังดวงจันทร์ตกอยู่เหนือแผ่นสิน ดาบสทั้งสองเห็นสามกุมาร 
ผู้เป็นบุตรนอนเปือนฝ่นละออง ลูกทิ้งอยู่ในป่าใหญ่ ดังดวงอาทิตย์ตก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 131 

อยู่เหนือแผ่นดิน ดาบสทั้งสองเห็นสามกุมารผู้เป็นบุตรนอนเปือนฝ่น 
ละออง ถูกทั้งอยู่ในป่าใหญ่ ก็ครํ่าครวญน่าสงสารนัก ดาบสทั้งสอง 
เห็นสามกุมารผู้เป็นบุตรนอนเปือนฝ่นละอองอยู่ ยกแขนทั้งสองขึ้น 
ครํ่าครวญว่า ความไม , ควรย่อมเป็นไปในโลกนี้ดูกรลูกสามะผู้งดงาม 
น่าดู เจ้ามัวเมามากนักแล ไม , พูดอะไรๆ ในเมื่อกาลล่วงไปแล้วในวัน 
นี้ดูกรลูกสามะผู้งดงามน่าลู เจ้าเคลิบเคลิ้มมากนักแล ไม , พูดอะไรๆ 
ในเมื่อกาลล่วงไปแล้วในวันนี้ดูกรสามะผู้งดงามน่าลู เจ้าขัดเคืองมาก 
นักแล ไม , พูดอะไรๆ ในเมื่อกาลล่วงไปแล้วในวันนี้ดูกรลูกสามะผู้ 
งดงามน่าดู เจ้าช่างหลับเอาเสียจริงๆ ไม , พูดอะไรๆ ในเมื่อกาลล่วง 
ไปแล้วในวันนี้ดูกรลูกสามะผู้งดงามน่าลู เจ้าปราศจากใจเอาเสียจริงๆ 
ไม , พูดอะไรๆ ในเมื่อกาลล่วงไปแล้วในวัน บัดนี้ใครจักชำระชฎาอัน 
หม่นหมองเปือนฝ่นละออง ลูกสามะนี้เป็นผู้เลี้ยงดูเราทั้งสองผู้ตามืด 
มาทำกาลกิริยาเสียแล้ว ใครเล่าชักจับไม้กวาดกวาดอาศรมของเราทั้งสอง 
ลูกสามะนี้เลี้ยงดูเราทั้งสองผู้ตามืด มาทำกาลกิริยาเสียแล้ว บัดนี้ใคร 
เล่าจักจัดนี้าร้อนมาให้เราทั้งสองอาบ ลูกสามะนี้เลี้ยงดูเราทั้งสองผู้ตามืด 
มากระทำกาลกิริยาเสียแล้ว บัดนี้ใครเล่าจักให้เราบริโภคมูลมันและ 
ผลไม้ในป่า ลูกสามะนี้เป็นผู้เลี้ยงดูเราทั้งสองผู้ตามืด มากระทำกาล 
กิริยาเสียแล้ว. 

[๕๑๕] มารดาผู้สะอึกสะอื้นด้วยความโศกถึงบุตร ได้เห็นสามะผู้เป็นบุตรนอน 
เกลือกเปือนฝ่นละอองอยู่ ได้กล่าวสัจจกิริยาว่า ลูกสามะนี้เป็นผู้มี 
ปกติประพฤติธรรมมาแต่กาลก่อน ด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของลูกสามะ 
จงหายไป ลูกสามะนี้เป็นผู้มีปกติประพฤติเพียงดังพรหมมาแต่กาลก่อน 
ด้วยสัจจวาจานี้ ขอพิษของลูกสามะจงหายไป ลูกสามะนี้เป็นผู้มีปกติ 
กล่าวคำสัตย์มาแต่กาลก่อน ด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของลูกสามะจง 
หายไป ลูกสามะนี้เป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดา ด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของ 
ลูกสามะจงหายไป ลูกสามะนี้มีปกติประพฤติอ่อนห้อมต่อบุคคลผู้เจริญ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 132 

ในตระกูล ด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของลูกสามะจงหายไป ลูกสามะนี้ 
เป็นที่รักอย่างยิ่งปานชีวิตของเรา ด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของลูกสามะ 
จงหายไป บุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามะได้ทำแล้ว มีอยู่แก , เราและ 
บิดาของเธอ ด้วยบุญกุศลนั้นทั้งหมด ขอพิษของลูกสามะจงหายไป. 

[๕๑๖] บิดาผู้'ครํ่าครวญอยู่ ด้วยความโศกถึงบุตร เห็นสามะผู้บุตรนอนเกลือก 
เข้อนฝุนละอองอยู่ ได้กล่าวสัจจกิริยาว่า ลูกสามะนี้เป็นผู้มีปกติประ 
พฤติธรรมมาแต่กาลก่อน -.. ด้วย บุญกุศลนั้นทั้งหมด ขอพิษของลูก 
สามะจงหายไป. 

[๕๑๗] นางสุนทรีเทพธิดา หายไปจากภูเขาคันธมาทน์ ได้กล่าวสัจจวาจานี้ด้วย 
ความเอ็นดูสามกุมารว่า เราเคยอยู่ที่ภูเขาคันธมาทน์มานาน ไม่มีใครอื่น 
จะเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าสามกุมาร ด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษของสาม 
กุมารจงหายไป ป่าทั้งหมดที่ภูเขาคันธมาทน์ล้วนแต่เป็นไม้หอม ด้วย 
สัจจวาจานี้ขอพิษของสามกุมารจงหายไป เมื่อดาบสทั้งสองบ่นเพ้อ 
รำพันน่าสงสารเป็นอันมาก ขอสามกุมารผู้ยังหนุ่มแน่น งามน่าดู จง 
ลุกขึ้นเร็วพลัน. 

[๕๑๘] ข้าพเจ้าผู้มีนามว่าสามะ ขอความเจริญจงมีแก , ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าลุก 
ขึ้นได้แล้วโดยสวัสดี ขอท่านทั้งหลายอย่าครํ่าครวญนักเลย จงพูดคับ 
ข้าพเจ้าด้วยเสียงอันไพเราะเถิด. 

[๕๑๙] ข้าแต่มหาราชเจ้า พระองค์เสด็จมาดีแล้ว อนึ่ง พระองค์มิได้เสด็จมา 
ร้าย พระองค์ผู้เป็นใหญ่มาถึงแล้ว ขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้ข้าแต่ 
พระราชา เชิญเสวยผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง และผลหมาก 
เม่า อันเป็นผลไม้เล็กน้อย ขอได้ทรงเสวยแต่ที่ดีๆ เถิด ข้าแต่มหา 
ราชเจ้า นาเย็นที่ข้าพระองค์'นำมาแต่นี้ามิคสัมมตานทีมีอยู่ เชิญพระองค์ 
ดื่มเถิด ล้าพระองค์ทรงพระประสงค์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 133 

[๕๒๐] ฉันหลงเอามาก หลงเอาจริงๆ หลงไปทั่วทิศ ฉันได้เห็นสามะผู้กระทำ 
กาลกิริยา ทำไมท่านจึงเป็นได้อีกหนอ. 

[๕๒๑] ข้าแต่มหาราชเจ้า โลกย่อมสำคัญบุรุษผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้เสวยเวทนาอย่าง 
หนัก มีความดำริในใจเข้าไปใกล้แล้ว ยังเป็นอยู่แท้ๆ ว่าตายแล้ว ข้า 
แต่มหาราชเจ้า โลกย่อมสำคัญบุรุษผู้ยังมีชีวิตอยู่เสวยเวทนากล้า ถึง 
ความดับสนิท ยังเป็นอยู่แท้ๆ ว่าตายแล้ว. 

[๕๒๒] บุคคลใด เลี้ยงมารดาและบิดาโดยธรรม แท้เทวดาและมนุษย์ย่อมสรร 
เสริญผู้เลี้ยงมารดาและบิดานั้น บุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยธรรม 
นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้เลี้ยงมารดาและบิดานั้นในโลก 
นี้บุคคลนั้นละจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์. 

[๕๒๓] ฉันหลงเอามากเหลือเกิน มืดไปทั่วทิศ ดูกรสามะ ฉันขอถึงท่านเป็น 
สรณะ และขอท่านจงเป็นสรณะของฉัน. 

[๕๒๔] ข้าแต่ขัตติยมหาราช ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมในพระชนนีและ 
พระชนกเถิด ครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจักเสด็จสู่ 
สวรรค์ ข้าแต่ขัตติยมหาราช ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระ 
โอรสและพระมเหสี -.. ในมิตรและอำมาตย์ -.. ในพาหนะ -.. และพลนิกาย -.. 

ในชาวท้านและชาวนิคม -.. ในชาวแว่นแคว้นและชาวชนบท -.. ในสมณะ 
และพราหมณ์...ในฝูงเนื้อและฝูงนกเถิดครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรม 
ในโลกนี้แล้วชักเสด็จสู่สวรรค์ ข้าแต่มหาราชเจ้า ขอพระองค์ทรงประ 
พฤติธรรมเถิด ธรรมอันพระองค์ทรงประพฤติแล้ว ย่อมนำความสุขมา 
ให้ ครั้นพระองค์ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ชักเสด็จสู่สวรรค์ 
ข้าแต่มหาราชเจ้า ขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมเถิด พระอินทร์ เทพ 
เจ้าพร้อมทั้งพรหม ถึงแล้วซึ่งทิพยสถาน เพราะธรรมที่ประพฤติดีแล้ว 
ข้าแต่พระราชา ขอพระองค์อย่าทรงประมาทธรรม. 

จบ สุวรรณสามชาดกที่ ๓ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 134 

๔. เนมิราชชาดก 

พระเจ้าเนมิราชทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี 
[๕๒๕] น่าอัศจรรย์จริงหนอ เมื่อใด พระเนมิราชเจ้าผู้เป็นบัณฑิต เป็นพระ 
ราชาผู้ปราบอริราชศัตรู มีพระประสงค์ด้วยกุศล ทรงให้ทานแก่ชาว 
วิเทหรัฐทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว เมื่อนั้นบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลาย 
ย่อมบังเกิดขึ้นในโลก เมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงให้ทานนั้นอยู่ เกิดพระ 
ดำริขึ้นว่า ทานหรือพรหมจรรย์อย่างไหนมีผลมากหนอ. 

[๕๒๖] ท้าวมัฆวาฬเทพกุญชรสหัสสเนตร ทรงทราบพระดำริของพระเจ้าเนมิราช 
แล้ว ทรงกำจัดความมืดด้วยพระรัศมีปรากฏขึ้น พระเจ้าเนมิราชจอม 
มนุษย์มีพระโลมชาติชูชัน ได้ตรัสถามท้าววาสวะว่า ท่านเป็นเทวดา 
เป็นคนธรรพ์ หรือ เป็นท้าวสักกปุรินททะ รัศมีของท่านเช่นนั้น 
ข้าพเจ้าไม , ได้เห็นหรือไม , ได้ยินมาเลย ขอท่านจงบอกแก่ข้าพเจ้า ขอ 
ความเจริญจงมีแก่ท่าน ข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้อย่างไร ท้าววาสวะทรง 
ทราบว่า พระเจ้าเนมิราชมีพระโลมชาติชูชันได้ตรัสตอบว่า หม่อมฉัน 
เป็นท้าวสักกรินทร์เทวราช มาในสำนักของพระองค์ ดูกรพระองค์ผู้เป็น 
จอมมนุษย์ พระองค์อย่าทรงมีพระโลมชาติชูชัน เชิญตรัสถามปัญหา 
ตามที่ทรงพระประสงค์เถิด พระเจ้าเนมิราช ทรงได้โอกาสนั้นแล้ว จึง 
ตรัสถามท้าววาสวะว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ผู้เป็นใหญ่แห่งปวงภูต 
หม่อมฉันขอทูลถาม พระองค์ว่า ทานหรือพรหมจรรย์อย่างไหนมีผล 
มาก ท้าววาสวะอันพระเจ้าเนมิราชผู้ประเสริฐกว่านรชนตรัสถามแล้ว 
ทรงทราบวิบากแห่งพรหมจรรย์ จึงได้ตรัสบอกแก่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ 
ทรงทราบว่า บุคคลย่อมบังเกิดในขัตติยสกุลเพราะพรหมจรรย์อย่างเลว 
บุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเพราะพรหมจรรย์ปานกลาง บุคคลย่อม 
บริสุทธิ”เพราะพรหมจรรย์อย่างสูงสุด หมู , พรหมเหล่านี้อันใครๆ จะ 
พึงได้ง่ายๆ ด้วยประกอบการวิงวอนก็หาไม่ บุคคลต้องเป็นผู้ไม่มีเรือน 
บำเพ็ญตบธรรม จึงจะบังเกิดในหมู , พรหม. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 135 

[๕๒๗] พระราชาเหล่านี้ คือ พระเจ้าทุทีปราช พระเจ้าสาครราช พระเจ้า 
เสลราช พระเจ้ามุจลินทราช พระเจ้าภคีรสราช พระเจ้าอุสินนรราช 
พระเจ้าอัตถกราช พระเจ้าอัสสกราช พระเจ้าปุถุทธนราช และกษัตริย์ 
เหล่าอื่นทั้งพราหมณ์เป็นอันมาก บูชายัญมากมายแล้ว ไม , ล่วงพ้นความ 
ละโลกนี้ไป. 

[๕๒๘] ชนเหล่าใดไม่มีเพื่อนสอง อยู่คนเดียว ย่อมไม่รื่นรมย์ ย่อมไม , ได้ปีติ 
อันเกิดแต่วิเวก ชนเหล่านั้นถึงจะมี'โภคสมษัดึเสมอด้วยทิพสมบัติของ 
พระอินทร์ ถึงกระนั้นก็ชื่อว่าเป็นคนเข็ญใจเพราะความสุขที่ต้องอาศัย 
ผู้อื่น. 

[๕๒๙] ฤาษี ๗ ตนเหล่านั้น คือ ยามหนุฤาษี โสมยาคฤาษี มโนชฤาษี 
สมุททฤาษี มาฆฤาษี ภรตฤาษี และกาลปุรักขิตฤาษี และฤาษีอีก ๔ ตน 
คือ อังคีรสฤาษี กัสสปฤาษี กีสวัจฉฤาษี อกันติฤาษี ผู้ไม่มีเรือน 
บำเพ็ญตบะ ล่วงพ้นกามาวจรภพได้แล้ว. 

[๕๓๐] แม่น'ไชื่อสีทามีอยู่ทางด้านทิศอุดร เป็นแม่นั้าลึก ข้ามได้ยาก กัญจน 
บรรพตมีสีดังไฟไม้อ้อ โชติช่วงอยู่ในกาลทุกเมื่อ ที่ป่งแม่นี้านั้นมีต้น 
กฤษณางอกงาม มีภูเขาอื่นอีกซึ่งมีป่าไม้งอกงาม มีฤาษีเก่าแก่ประมาณ 
หมื่นตน อาศัยอยู่ที่ภูเขาภาคนั้น หม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยทาน 
สัญญมะและทมะ หม่อมฉันอุปัฏฐากดาบสเหล่านั้นผู้บำเพ็ญวัตรอันไม่มี 
วัตรอื่นยิ่งกว่า ละหมู , คณะไปอยู่ผู้เดียว มีจิตมั่นคง หม่อมฉันจัก 
นอบน้อมนรชนผู้ปฏิษัดึตรง จะมีชาติก็ตาม ไม , มีชาติก็ตาม ตลอดกาล 
เป็นนิตย์ เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ ฉะนั้น 
วรรณะทั้งปวงผู้ตั้งอยู่ในอธรรม ย่อมตกนรกเบื้องตํ่า วรรณะทั้งปวง 
ย่อมหมดจด เพราะประพฤติธรรมอันสูงสุด. 

[๕๓๑] ท้าวมฆวาฬสุชัมบดีเทวราช ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว ทรงพรํ่าสอนพระเจ้า 
เนมิราชผู้ครองริเทหรัฐแล้ว ได้เสด็จกลับไปในหมู , สวรรค์. 

[๕๓๒] ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมกัน ณ ที่นั้ 
ประมาณเท่าใด จงตั้งใจฟ้งคุณทั้งสูงทั้งตํ่าเป็นอันมากนี้ ขอมนุษย์ทั้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 136 

หลายผู้ตั้งอยู่ในธรรม เกิดความดำริเหมือนอย่างพระเจ้าเนมิราชผู้เป็น 
บัณฑิต มีพระประสงค์ด้วยกุศล เป็นพระราชาผู้ปราบอริราชศัตรู ทรง 
ให้ทานแก , ชาววิเทหรัฐทั้งปวง เมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงให้ทานนั้นอยู่ 
เกิดพระดำริขึ้นว่า ทานหรือพรหมจรรย์อย่างไหน มีผลมากหนอ ฉะนั้น 
เถิด. 

[๕๓๓] เกิดพิศวงขนพองซึ่งไม่เคยมีมามีขึ้นในโลกแล้วหนอ รถทิพย์ปรากฏ 
แล้วแก , พระเจ้าริเทหรัฐผู้เรืองพระยศ. 

[๕๓๔] เทพบุตรมาตลีเทพสารถีผู้มีฤทธิ”มาก เชื้อเชิญเสด็จพระเจ้าริเทหรัฐ ผู้ 
ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลาว่า ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ ผู้เป็นใหญ่ 
ในทิศ ขอเชิญเสด็จมาขึ้นรถนี้ เทพเจ้าชาวดาวดึงส์พร้อมด้วยพระอินทร์ 
ใคร่จะเห็นพระองค์ ก็เทพเจ้าเหล่านั้นระลึกถึงพระองค์ ประชุมกันอยู่ 
ณ สุธรรมสภา. 

[๕๓๕] ลำดับนั้น พระเจ้าวิเทหรัฐผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลาเป็นประมุข 
รีบเสด็จลุกจากอาสน์ขึนสู่รถ มาตลีเทพสารถีได้ทูลถามพระเจ้าเนมิราช 
ผู้เสด็จขึ้นรถทิพย์แล้วว่า ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ ผู้เป็นใหญ่ในทิศ 
ข้าพระองค์จะนำเสด็จพระองค์ไปโดยทางไหน คือ โดยทางที่บุคคลไป 
แล้วสามารถเห็นสถานที่อยู่ของเหล่านรชนผู้มีกรรมอันเป็นบาป หรือ 
โดยทางบุคคลไปแล้ว สามารถเห็นสถานที่อยู่ของเหล่านรชนผู้มีกรรม 
เป็นบุญ พระเจ้าข้า. 

[๕๓๖] ดูกรมาตถีเทพสารถี ขอให้ท่านนำรถเราไปโดยทางทั้งสอง คือ โดยทาง 
ที่บุคคลไปแล้ว สามารถเห็นสถานที่อยู่ของเหล่านรชนผู้มีกรรมเป็นบาป 
และโดยทางที่บุคคลไปแล้ว สามารถเห็นสถานที่อยู่ของเหล่านรชนผู้มี 
กรรมเป็นบุญ. 

[๕๓๗] ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐสุด ผู้เป็นใหญ่ในทิศ ข้าพระองค์จะนำเสด็จ 
พระองค์ไปโดยทางไหนก่อน คือ โดยทางที่บุคคลไปแล้ว สามารถเห็น 
สถานที่อยู่ของเหล่านรชนผู้มีกรรมเป็นบาป หรือโดยทางที่บุคคลไปแล้ว 
สามารถเห็นสถานที่อย่ของเหล่านรชนผ้มีกรรมเป็นบฌ พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 137 

[๕๓๘] เราจะดูนรกอันเป็นที่อยู่ของเหล่านรชนผู้มีกรรมอันเป็นบาป และสถาน 
ที่อยู่ของเหล่านรชนผู้มีกรรมอันหยาบช้า ทั้งคติของเหล่านรชนผู้ทุศีล 
ก่อน. 

[๕๓๙] มาตถีเทพสารถีได้ฟ้งพระดำรัสของพระราชาแล้ว จึงแสดงแม่นํ้าเวตรณี 
ที่ข้ามได้ยาก ประกอบด้วยนํ้าแสบเผ็ดร้อนเดือดพล่าน เปรียบดัง 
เปลวเพลิง. 

[๕๔๐] พระเจ้าเนมิราช ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ผู้ตกอยู่ในแม่นํ้าเวตรณีที่ข้ามได้ 
ยาก จึงตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่า ลูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัว 
ย่อมเกิดแก่เรา เพราะได้เห็นสัตว์นรกผู้ตกอยู่ในแม่นาเวตรณี เราขอ 
ถามท่าน สัตว์เหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงตกลงอยู่ในแม่นี้า 
เวตรณี. 

[๕๔๑] มาตลีเทพสารถีอันพระเจ้าเนมิราชตรัสถามแล้ว ทูลพยากรณ์ตามที่ทราบ 
วิบากของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมอันเป็นบาป แก , พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ทรง 
ทราบว่า ชนเหล่าใด เมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก เป็นผู้มีกำลัง มีกรรม 
อันเป็นบาป ย่อมเบียดเบียนด่าว่าผู้อื่นซึ่งหากำลังมิได้ ชนเหล่านั้นมี 
กรรมหยาบช้า กระทำบาปกรรม จึงตกลงในแม่นี้าเวตรณี พระเจ้าข้า. 

[๕๔๒] สุนัขแดง สุนัขด่าง ฝูงแร้ง ฝูงกา อันน่าหวาดเสียว ย่อมรุมกัดจิก 
กินสัตว์นรก ลูกรมาตลึเทพสารถี ความกลัวย่อมเกิดแก , เรา เพราะได้ 
เห็นฝูงสัตว์รุมทั้ง จิก กัด กิน สัตว์นรก เราขอถามท่าน สัตว์ 
เหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงถูกฝูงการุมจิกกิน. 

[๕๔๓] มาตลีเทพสารถีอันพระเจ้าเนมิราชตรัสถามแล้วทูลพยากรณ์ วิบากของ 
เหล่าสัตว์ผู้มีกรรมอันเป็นบาปตามที่ได้ทราบ แก่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ 
ทรงทราบว่า ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น มี 
ธรรมอันลามก มักบริภาษเบียดเบียนด่าว่าสมฌพราหมณ์ ชนเหล่านั้น 
ผมกรรมหยาบช้า กระทำบาปกรรมแล้วจึงถกฝงการมจิกกิน พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 138 

[๕๔๔] สัตว์นรกเหล่านี้มีร่างกายลุกโพลง เดินเหยียบแผ่นดินเหล็ก และนาย 
นึรยบาลโบยด้วยท่อนเหล็กอันร้อน ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวย่อม 
เกิดแก่เรา เพราะได้เห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกโบยด้วยท่อนเหล็ก เราขอ 
ถามท่าน สัตว์นรกเหล่านี้ได้ท่าบาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงถูกเบียดเบียน 
ด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่. 

[๕๔๕] มาตลึเทพสารถี -.. ผู้ไม่ทรงทราบว่า ชนเหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก 
มีธรรมอันลามก เบียดเบียนด่าว่าชายหญิงผู้มีธรรมเป็นกุศล ชนเหล่านั้น 
มีกรรมหยาบช้า กระท่าบาปกรรมแล้ว จึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็ก 
นอนอยู่ พระเจ้าข้า. 

[๕๔๖] สัตว์นรกเหล่าอื่นถูกไฟไหม้ทั่วสรรพางค์กายร้องไห้ครวญครางอยู่ในหลุม 
ถ่านเพลิง ลูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวย่อมเกิดแก , เรา เพราะได้ 
เห็นสัตว์นรกถูกไฟไหม้ทั่วสรรพางค์กาย เราขอถามท่าน สัตว์นรก 
เหล่านี้ได้กระท่าบาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงร้องครวญครางอยู่ในหลุมถ่าน 
เพลิง. 

[๕๔๗] มาตลีเทพสารถี -.. ผู้ไม่ทรงทราบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน 
ชนเหล่าใดแต่งพยานเท็จ ก่อให้เกิดหนี้เพราะหลอกลวงเอาทรัพย์ของ 
ประชุมชน ชนเหล่านั้นครั้นก่อให้เกิดหนี้แก่ประชาชนแล้ว เป็นผู้มี 
กรรมหยาบข้า กระท่าบาปกรรมแล้ว ต้องร้องครวญครางอยู่ในหลุมถ่าน 
เพลิง พระเจ้าข้า. 

[๕๔๘] หม้อเหล็กใหญ่อันไฟติดทั่ว ลุกรุ่งเรืองโชติช่วง ย่อมปรากฏ ลูกรมาตลี 
เทพสารถี ความกลัวย่อมเกิดแก , เรา เพราะได้เห็นหม้อเหล็กใหญ่อัน 
ไฟติดทั่ว ลุกรุ่งเรืองโชติช่วง เราขอถามท่าน สัตว์นรกเหล่านี้ได้ท่า 
บาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงตกลงในโลหกุมภี. 

[๕๔๙] มาตลีเทพสารถี .-. ผู้ไม่ทรงทราบว่า ชนเหล่าใดมีธรรมอันลามก เบียด 
เบียนด่าว่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีล ชนเหล่านั้นมีกรรมอันหยาบข้า กระทำ 
บาปกรรมแล้วจึงตกลงในโลหกุมภี พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 139 

[๕๕๐] นายนึรยบาลผูกคอสัตว์นรกด้วยพรวนเหล็กอันลุกโพลง แล้วตัดศีรษะ 
โยนลงไปในนั้าร้อน ดูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวย่อมเกิดแก่เรา 
เพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้ เราขอถามท่าน สัตว์ 
นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรหนอ จึงถูกตัดศีรษะนอนอยู่. 

[๕๕๑] มาตถีเทพสารถี .-. ผู้ไม , ทรงทราบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมประชาชน 
ชนเหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก มีธรรมอันลามก จับนกมาฆ่าเลี้ยง 
ชีพ ชนเหล่านั้นมีกรรมอันหยาบช้า ครั้นฆ่านกเลี้ยงชีพ กระทำกรรม 
แล้ว จึงต้องถูกตัดศีรษะนอนอยู่ พระเจ้าข้า. 

[๕๕๒] แม่นั้านี้มีนั้ามาก ตลิ่งไม , สูง มีท่านั้าราบเรียบไหลอยู่เสมอ สัตว์นรก 
ผู้เร่าร้อนเพราะความร้อนแห่งไฟ จะดื่มนั้า แต่เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจะ 
ดื่ม นั้าย่อมกลายเป็นแกลบ ลูกรมาตถีเทพสารถี ความกลัวย่อมเกิด 
แก , เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์เหล่านี้เราขอถามท่าน สัตว์ 
นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอ เมื่อจะดื่มนี้า นี้าจึงกลายเป็น 
แกลบไป. 

[๕๕๓] มาตถีเทพสารถี -.. ผู้ไม่ทรงทราบว่า สัตว์นรกเหล่าใด มีกรรมอันไม่ 
บริสุทธ เอาข้าวลีบแกลบ หรือทรายเป็นต้น ปนข้าวเปลือกขายให้แก , 

ผู้ซื้อ เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้น มีความร้อนเพราะความร้อนแห่งไฟ กระ 
หายนั้า จะดื่มนั้า นั้าจึงกลายเป็นแกลบไป พระเจ้าข้า. 

[๕๕๔] นายนึรยบาลเอาลูกศร หอกและโตมร แทงข้างทั้งสองของสัตว์นรก 
ผู้ครํ่าครวญอยู่ ลูกรมาตลึเทพสารถี ความกลัวย่อมเกิดขึ้นแก่เรา เพราะ 
ได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่าน สัตว์นรกเหล่านี้ 
ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงถูกแทงด้วยหอกนอนอยู่. 

[๕๕๕] มาตถีเทพสารถี -.. ผู้ไม่ทรงทราบว่า ชนเหล่าใด เมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก 
เป็นผู้มีกรรมไม่ดี ลักทรัพย์ของผู้อื่น คือ ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงิน ทอง 
แพะ แกะ ปศุสัตว์ และกระบือ มาเลี้ยงชีวิต ชนเหล่านั้นผู้มีกรรม 
หยาบช้า กระทำบาปกรรมแล้ว ต้องถูกแทงด้วยหอกนอนอยู่ พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 140 

[๕๕๖] เพราะเหตุไร สัตว์นรกเหล่านี้จึงถูกนายนึรยบาลผูกคอไว้ สัตว์นรกอีก 
พวกหนึ่งถูกนายนึรยบาลตัดเป็นท่อนๆ นอนอยู่ ดูกรมาตลีเทพสารถี 
ความกลัวย่อมเกิดขึ้นแก , เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรก 
เหล่านี้เราขอถามท่าน สัตว์นรกเหล่านี้ได้กระท่ากรรมอะไรไว้หนอ จึง 
ถูกตัดเป็นท่อนๆ นอนอยู่. 

[๕๕๗] มาตถีเทพสารถี -.. ผู้ไม่ทรงทราบว่า สัตว์นรกเหล่านี้เคยเป็นคนฆ่าแกะ 
ฆ่าสุกร ฆ่าปลา ครั้นฆ่าปศุสัตว์ กระบือ แพะ และแกะแล้ว เอาวางไว้ 
ที่เขียง ขายเลี้ยงชีพเป็นผู้มีกรรมอันหยาบช้า กระท่าบาปกรรมแล้วต้อง 
ตัดเป็นท่อนๆ นอนอยู่ พระเจ้าข้า. 

[๕๕๘] ห้วงนี้าเต็มไปด้วยมูตและคูถ ไม่สะอาด เป็นนี้าเน่า มีกลิ่นเหม็นฟ้งไป 
สัตว์นรกอันความหิวครอบงำแล้ว ย่อมกินมูตและคูถนั้น ลูกรมาตถี 
เทพสารถี ความกลัวย่อมเกิดขึ้นแก่เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปของ 
สัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่าน สัตว์นรกเหล่านี้ได้ท่าบาปกรรมอะไร 
ไว้หนอ จึงมีมูตและคูถเป็นอาหาร. 

[๕๕๙] มาตถีเทพสารถี .-. ผู้ไม , ทรงทราบว่า สัตว์นรกเหล่าใด เคยก่อทุกข์เบียด 
เบียนมิตรสหายเป็นต้น ตั้งมั่นอยู่ในความเบียดเบียนผู้อื่นเป็นนิตย์ 
สัตว์นรกเหล่านั้น มีกรรมอันหยาบช้า เป็นคนพาลประทุษร้ายมิตร 
กระท่าบาปกรรมแล้ว จึงต้องมากินมูตและคูถ พระเจ้าข้า. 

[๕๖๐] ห้วงนี้านี้เต็มไปด้วยเลือดและหนอง ไม่สะอาดเป็นนี้าเน่า มีกลิ่น 
เหม็นฟ้งไป สัตว์นรกถูกความร้อนเผาแล้ว ย่อมดื่มเลือดและหนองกิน 
ลูกรมาตถีเทพสารภี ความกลัวย่อมเกิดขึ้นแก , เรา เพราะได้เห็นความ 
เป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่าน สัตว์เหล่านี้ได้ท่าบาปกรรม 
อะไรไว้หนอ จึงมีเลือดและหนองเป็นอาหาร. 

[๕๖๑] มาตถีเทพสารถี ..- ผู้ไม่ทรงทราบว่า ชนเหล่าใด เมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก 
ฆ่ามารดาบิดาหรือพระอรหันต์ ชื่อว่าถึงปาราชิกในเพศคฤหัสถ์ ชน 
เหล่านั้น ผู้มีกรรมอันหยาบช้า กระท่าบาปกรรมแล้ว จึงมีเลือดและ 
หนองเป็นอาหาร พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 141 

[๕๖๒] ท่านจงดูลิ้นของสัตว์นรก อันนายนึรยบาลเกี่ยวด้วยเบ็ด และจงดูหนัง 
ของสัตว์นรกที่ถูกนายนิรยบาลลอกด้วยขอเหล็ก สัตว์นรกเหล่านี้ย่อม 
ดิ้นรนเหมือนปลาที่ถูกโยนขึ้นบนบก ร้องไห้นี้าลายไหลเพราะเหตุอะไร 
ลูกรมาตลีเทพสารถี ความกลัวย่อมเกิดขึ้นแก่เรา เพราะได้เห็นความ 
เป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่าน สัตว์นรกเหล่านี้ได้ท่าบาป 
กรรมอะไรไว้หนอ จึงกลืนเบ็ดนอนอยู่. 

[๕๖๓] มาตถีเทพสารถี .-. ผู้ไม , ทรงทราบว่า สัตว์นรกเหล่านั้น เคยเป็นมนุษย์อยู่ 
ในตำแหน่งตีราคาสิ่งของ ยังราคาซื้อให้เสื่อมด้วยราคาขาย ท่าการโกง 
ด้วยการโกงเหตุเพราะความโลภทรัพย์ ปกปิดความโกงไว้ด้วยวาจาอัน 
อ่อนหวาน เปรียบเหมือนคนเข้าใกล้ปลาเพื่อจะฆ่า เอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ด 
ปิดเบ็ดไว้ ฉะนั้น บุคคลจะช่วยป้องกันคนทำการโกง ผู้อันกรรมของตน 
หุ้มห่อไว้ ไม่มีเลย สัตว์นรกเหล่านั้นผู้มีกรรมอันหยาบช้า กระทำบาป 
กรรมแล้วจึงต้องกลืนเบ็ดนอนอยู่ พระเจ้าข้า. 

[๕๖๔] หญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายอันแตกทั่ว น่าเกลียด แมลงวันตอมเป็นกลุ่ม 
เปรอะเปือนด้วยเลือดและหนอง มีศีรษะขาด เหมือนฝูงโคศีรษะขาด 
อยู่บนที่ฆ่า ประคองแขนทั้งสองครํ่าครวญอยู่ หญิงนรกเหล่านั้นจมอยู่ 
ในภูมิภาคเพียงเอวทุกเมื่อ ภูเขาไฟตั้งขึ้นแต่ ๔ ทิศ ลุกโพลงกลิ้งมาบด 
หญิงนรกเหล่านั้นให้แหลกละเอียด ลูกรมาตถีเทพสารถี ความกลัวย่อม 
เกิดขึ้นแก่เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปของหญิงนรกเหล่านั้น เราขอ 
ถามพ่าน หญิงเหล่านั้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงต้องมาจมอยู่ใน 
ภูมิภาคเพียงเอวทุกเมื่อ ภูเขาไฟลุกโพลงตั้งขึ้นแต่ ๔ ทิศ บดหญิงนรก 
เหล่านั้นให้แหลกละเอียด. 

[๕๖๕] มาตถีเทพสารถี .-. ผู้ไม , ทรงทราบว่า หญิงเหล่านั้นเป็นกุลธิดา เมื่ออยู่ใน 
มนุษยโลกมีการงานไม่บริสุทขึ้ได้ประพฤติไม่น่ายินดี เป็นหญิงนักเลง 
ละสามีของตนเสีย คบหาชายอื่นเพราะเหตุแห่งความยินดีและการเล่น 
หญิงเหล่านั้นเมื่อยังอยู่ในโลกนี้ ยังจิตของตนให้รื่นรมย์อยู่กับชายอื่น 
จึงถูกภูเขาไฟอันลุกโพลงตั้งขึ้นแต่ ๔ ทิศ บดให้แหลกละเอียด พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 142 

[๕๖๖] เพราะเหตุไร พวกนายนิรยบาลจึงขับสัตว์นรกอีกพวกหนึ่งที่เท้าเอาหัวลง 
โยนลงไปในนรก ดูกรมาตลีเทพสารภี ความกลัวย่อมเกิดขึ้นแก่เรา 
เพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่าน สัตว์ 
นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงถูกนายนิรยบาลขับโยนไป 
ในนรก 

[๕๖๗] มาตลีเทพสารถี .-. ผู้ไม , ทรงทราบว่า สัตว์นรกเหล่านี้เมื่อยังอยู่ในมนุษย 
โลก เป็นผู้กรรมไม่ดี ลวงภรรยาของชายอื่น ชื่อว่าเป็นผู้ลักภัณฑะอัน 
สูงสุด จึงถูกนายนิรยบาลขับโยนลงในนรก ต้องเสวยทุกขเวทนา ใน 
นรกนั้นสิ้นปีเป็นอันมาก บุคคลผู้ที่จะช่วยป้องกันบุคคลผู้มักกระทำบาป 
กรรม ผู้อันกรรมของตนหุ้มห่อไว้ ไม่มีเลยสัตว์นรกเหล่านั้น มี 
กรรมอันหยาบช้า ทำบาปกรรมแล้ว ต้องถูกนายนิรยบาลจับโยนลงใน 
นรก พระเจ้าข้า. 

[๕๖๘] สัตว์นรกต่างๆ ทั้งเล็กทั้งใหญ่เหล่านี้ประกอบเหตุการณ์ มีรูปร่างพิลึก 
ปรากฏอยู่ในนรก ลูกรมาตลึเทพสารถี ความกลัวย่อมเกิดขึ้นแก่เรา 
เพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่าน สัตว์นรก 
เหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงต้องได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้า 
แสบเผ็ดร้อนเหลือเกิน. 

[๕๖๙] มาตถีเทพสารถี ..- ผู้ไม่ทรงทราบว่า สัตว์นรกเหล่านี้เมื่อยังอยู่ในมนุษย 
โลกเป็นผู้มีทิฏฐิอันลามก หลงทำกรรมด้วยความคุ้นเคย และชักชวนผู้ 
อื่น , ในทิฏฐิเช่นนั้น ทำบาปกรรมแล้ว จึงต้องได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้า 
แสบเผ็ดร้อนเหลือเกิน พระเจ้าข้า. 

[๕๗๐] ข้าแต่มหาราชเจ้า พระองค์ทรงทราบสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรม 
อันหยาบช้า และทรงทราบคติของเหล่าสัตว์ผู้ทุศีล เพราะได้ทอดพระ 
เนตรเห็นนิรยบาล อันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์นรกผู้มีบาปกรรมแล้ว 
ข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่ง บัดนี้ขอเชิญขึ้นไปในสำนักของ 
ท้าวสักกเทวราชเถิด พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 143 

[๕๗๑] วิมาน ๕ ยอดนี้ปรากฏอยู่ นางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก ประดับอาภรณ์ 
ทุกอย่างมีดอกไม้เป็นต้น นั่งอยู่ท่ามกลางที่ไสยาสน์แสดงฤทธได้ต่างๆ 
สถิตอยู่ในวิมานนั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจเกิดขึ้นแก่เรา 
เพราะได้เห็นความเป็นไปของเทพธิดาผู้อยู่ในวิมานนี้ เราขอถามท่าน 
นางเทพธิดานี้ได้ท่ากรรมดีอะไรไว้หนอ จึงได้ถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน. 

[๕๗๒] มาตลีเทพสารถีอันพระเจ้าณมิราชตรัสถามแล้ว ทูลพยากรณ์วิบากของ 
เทวดาทั้งหลาย ผู้มีกรรมอันเป็นกุศลตามที่ได้ทราบแก่พระเจ้าเนมิราชผู้ 
ไม่ทรงทราบว่า ก็นางเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้น ชื่อนางพิรฌี 
เมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก เกิดในครรภ์ของนางทาสีในเรือนของพราหมณ์ 
นางรู้ซึ้งแขกคือภิกษุผู้มีภัตกาลอันถึงแล้ว นิมนต์ให้นั่งในเรือนของ 
พราหมณ์ยินดีต่อภิกษุนั้นเป็นนิตย์ ดังมารดายินดีต่อบุตรผู้จากไปนาน 
กลับมาถึง ฉะนั้น นางอังคาสภิกษุนั้นโดยเคารพ ได้ถวายสิ่งของ 
ของตนเล็กน้อย เป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน 
พระเจ้าข้า. 

[๕๗๓] วิมานทั้ง ๗ อันบุญญานุภาพตกแต่ง ส่องสว่างโชติช่วง เทพบุตรผู้ 
หนึ่งมีฤทธมาก ประดับประดาด้วยสรรพาภรฟ้อันหมู , เทพธิดาแวดล้อม 
ผลัดเปลี่ยนเวียนวนอยู่โดยรอบในวิมานทั้ง ๗ นั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี 
ความปลื้มใจเกิดขึ้นแก , เรา เพราะได้เห็น ความเป็นไปของเทพบุตรผู้ 
อยู่ในวิมานนี้ เราขอถามท่าน เทพบุตรผู้นี้ได้ท่ากรรมดีอะไรไว้หนอ 
จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน. 

[๕๗๔] มาตลีเทพสารถี -.. ผู้ไม่ทรงทราบว่า เทพบุตรผู้นี้เป็นคฤหบดี ชื่อโสณ 
ทินนะ เป็นทานบดี ให้สร้างวิหาร ๗ หลังอุทิศต่อบรรพชิต ได้อุปฐาก 
ภิกษุผู้อยู่ในวิหาร ๗ หลังนั้นโดยเคารพ ได้บริจาคผ้านุ่งผ้าห่ม อาหาร 
เสนาสนะ เครื่องประทีป ในท่านผู้ปฏิบัติชื่อตรง ด้วยจิตอันเลื่อมใส 
รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แห่ง 
ปักษ์ และในวันปาฏิหาริยปักษ์ เป็นผู้สังวรในศีล เป็นผู้สำรวมและ 
บริจาคทานเป็นนิตย์จึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 144 

[๕๗๕] วิมานอันบุญญานุภาพตบแต่งดีแล้วนี้ เกลื่อนกล่นไปด้วยนางเทพอัปสร 
ผู้ประเสริฐ รุ่งเรืองด้วยยอด บริบูรณ์ด้วยข้าวและนี้า งดงามด้วยการ 
ฟ้อนรำขับร้อง สว่างไสวออกจากแล้วผลึก ดูกรมาตลีเทพสารถี ความ 
ปลื้มใจย่อมเกิดแก่เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปแห่งวิมานนี้เราขอ 
ถามท่าน นางอัปสรเหล่านี้ได้ท่ากรรมดีอะไรไว้หนอ จึงมาถึงสวรรค์ 
บันเทิงอยู่ในวิมาน. 

[๕๗๖] มาตถีเทพสารถี .-. ผู้ไม , ทรงทราบว่า นางอัปสรเหล่านั้น เมื่อยังอยู่ในมนุษย 
โลกนี้เป็นอุบาสิกาผู้มีศีล ยินดีในทาน มีจิตเลื่อมใสเป็นนิตย์ ตั้งอยู่ 
ในสัจจะ ไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถ เป็นผู้สำรวมและจำแนกแจก 
ทาน จึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน พระเจ้าข้า. 

[๕๗๗] วิมานอันบุญญานุภาพตบแต่งแล้วนี้ประกอบด้วยภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ 
จัดสรรไว้เป็นส่วนๆ สว่างไสวออกจากฝาแก้วไพฑูรย์เสียงทิพย์ คือ 
เสียงเปิงมาง เสียงตะโพน การฟ้อนรำขับร้อง และเสียงประโคม 
ดนตรีย่อมเปล่งออกน่าฟิง เป็นที่รื่นรมย์ใจ เราไม , รู้สึกว่าได้เห็นหรือได้ 
ปังเสียงอันเป็นอย่างนี้อันไพเราะอย่างนี้ในกาลก่อนเลย ลูกรมาตถี 
เทพสารถี ความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปใน 
วิมานนี้เราขอถามท่าน เทพบุตรเหล่านี้ได้ท่ากรรมดีอะไรไว้หนอ จึง 
มาถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน. 

[๕๗๘] มาตถีเทพสารถี -.. ผู้ไม่ทรงทราบว่า เทพบุตรเหล่านี้เมื่อยังอยู่ในมนุษย 
โลก เป็นอุบาสกผู้มีศีล ได้ก่อสร้างอาราม บ่อนี้า สระนั้า และ 
สะพาน ได้ปฏิบัติพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นโดยเคารพ ได้ถวายจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และกิลานปัจจัย ในท่านผู้ปฏิบัติซื่อตรงด้วยจิต 
อันเลื่อมใส ได้รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ในดิถีที่ ๑๔ 
ที่ ๑๕ ที่ ๘ แห่งปักษ์ และในวันปาฏิหาริยปักษ์ เป็นผู้สังวรในศีล เป็น 
ผู้สำรวมและบริจาคทานเป็นนิตย์จึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน. 

[๕๗๙] วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้ เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู , นางอัปสรผู้ 
ประเสริฐ รุ่งเรืองด้วยยอด บริบูรณ์ด้วยข้าวและนั้า งดงามด้วยการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 145 

ฟ้อนรำขับร้อง สว่างไสวออกจากฝาแก้วผลึก มีแม่นี้าอันประกอบไป 
ด้วยไม้ดอกนานาชนิดล้อมรอบวิมานนั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี ความ 
ปลื้มใจย่อมเกิดแก่เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้เราขอถาม 
ท่าน เทพบุตรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้หนอ จึงมาถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ใน 
วิมาน. 

[๕๘๐] มาตถีเทพสารถี .-. ผู้ไม่ทรงทราบว่า เทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีอยู่ในเมือง 
มิถิลา เป็นทานบดีได้สร้างอาราม บ่อนี้า สระนี้าและสะพาน ได้ปฏิบัติ 
ต่อพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นโดยเคารพ ได้ถวายจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และกิลานปัจจัย ในท่านผู้ปฏิบัติซื่อตรง ด้วยจิตอันเลื่อมใส ได้รักษา 
อุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แห่งปักษ์ 
และในวันปาฏิหาริยปักษ์ เป็นผู้สังวรในศีล เป็นผู้สำรวมและบริจาค 
ทานเป็นนิตย์ จึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน พระเจ้าข้า. 

[๕๘๑] วิมานอันบุญญานุภาพตบแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู , นางเทพ 
อัปสรผู้ประเสริฐ รุ่งเรืองด้วยยอด บริบูรณ์ด้วยข้าวและนี้า งดงามด้วย 
การฟ้อนรำขับร้อง สว่างไสวออกจากฝาแก้วผลึก มีแม่นี้าอันประกอบ 
ด้วยไม้ดอกนานาชนิด ล้อมรอบวิมานนั้น และมีไม้เกตุ ไม้มะขวิด ไม้ 
มะม่วง ไม้สาละ ไม้ชมพู , ไม้มะพลับ และไม้มะหาดเป็นอันมาก มี 
ผลเป็นนิตย์ ลูกรมาตถีเทพสารถี ความปลื้มใจย่อมเกิดแก , เรา เพราะ 
ได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้เราขอถามท่าน เทพบุตรนี้ได้ทำกรรม 
ดีอะไรไว้หนอ จึงมาถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้. 

[๕๘๒] มาตถีเทพสารถี -.. ผู้ไม่ทรงทราบว่า เทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีอยู่ในเมือง 
มิถิลา เป็นทานบดี ได้สร้างอาราม บ่อนี้า สระนี้า และสะพาน ได้ 
ปฏิบัติพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นโดยเคารพ ได้ถวายจีวร บิณฑบาต เสนา 
สนะ และคิลานปัจจัย ในท่านผู้ปฏิบัติซื่อตรง ด้วยชิตอันเลื่อมใส ได้ 
รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ 
แห่งปักษ์ และในวันปาฏิหาริยปักษ์ เป็นผู้สังวรในศีล เป็นผู้สำรวม 
และบริจาคทานเป็นนิตย์ จึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 146 

[๕๘๓] วิมานอันบุญญานุภาพตบแต่งดีแล้วนี้ประกอบด้วยภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ 
ชัดสรรไว้เป็นส่วนๆ สว่างไสวออกจากฝาแล้วไพฑูรย์ เสียงทิพย์คือ 
เสียงเปิงมาง เสียงตะโพน การฟ้อนรำขับร้อง และเสียงประโคมดนตรี 
ย่อมเปล่งออกน่าฟ้ง เป็นที่รื่นรมย์ใจ เราไม , รู้สึกว่าได้เห็นหรือได้ฟ้ง 
เสียงอันเป็นอย่างนี้อันไพเราะอย่างนี้ในกาลก่อนเลย ดูกรมาตลีเทพ 
สารถี ความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้ 
เราขอถามท่าน เทพบุตรเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้หนอ จึงมาถึงสวรรค์ 
บันเทิงอยู่ในวิมาน. 

[๕๘๔] มาตลีเทพสารถี -.. ผู้ไม , ทรงทราบว่า เทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีอยู่ในเมือง 
พาราณสึ เป็นทานบดี ได้สร้างอาราม บ่อนี้า สระนี้ไ และสะพาน 
ได้ปฏิบัติพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นโดยเคารพ ได้ถวายจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัย ให้ท่านผู้ปฏิบัติซื่อตรง ด้วยจิตอันเลื่อมใส 
ได้รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ แห่ง 
ปักษ์ และในวันปาฏิหาริยปักษ์ เป็นผู้สังวรในศีล เป็นผู้สำรวมและ 
บริจาคทานเป็นนิตย์ จึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน พระเจ้าข้า. 

[๕๘๕] วิมานอันบุญญานุภาพตบแต่งดีแล้วนี้รุ่งเรืองสุกใส ดุจอาทิตย์อุทัย 
ดวงใหญ่สีแดง ฉะนั้น ลูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจย่อมเกิดแก่ 
เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้ เราขอถามท่าน เทพบุตรนี้ได้ 
ทำกรรมดีอะไรไว้หนอ จึงมาถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน. 

[๕๘๖] มาตลีเทพสารถี -.. ผู้ไม่ทรงทราบว่า เทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีอยู่ในเมือง 
สาวัตถี เป็นทานบดี ได้สร้างอาราม บ , อนี้า สระนี้ไ และสะพาน 
ได้ปฏิบัติพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นโดยเคารพ ได้ถวายจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัย ในท่านผู้ปฏิบัติซื่อตรง ด้วยชิตอันเลื่อมใส 
ได้รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๘ 
แห่งปักษ์ และในวันปาฏิหาริยปักษ์ เป็นผู้สังวรในศีล เป็นผู้สำรวม 
และบริจาคทานเป็นนิตย์ จึงมาบันเทิงในวิมาน พระเจ้าข้า. 

[๕๘๗] วิมานทองเป็นอันมากนี้อันบุญญานุภาพตบแต่งดีแล้ว ลอยอยู่ในนภากาศ 
รุ่งเรืองสว่างไสว ดังสายฟ้าในระหว่างก้อนเมฆ ฉะนั้น เทพบุตรผู้มีฤทธ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 147 

มาก ประดับประดาด้วยสรรพาภรณ์ อันหมู่เทพอัปสรแวดล้อม ผลัด 
เปลี่ยนเวียนอยู่ในวิมานเหล่านั้นโดยรอบ ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้ม 
ใจย่อมเกิดแก่เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้เราขอถามท่าน 
เทพบุตรเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้หนอ จึงมาถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ใน 
วิมาน. 

[๕๘๘] มาตลีเทพสารถี -.. ผู้ไม , ทรงทราบว่า เทพบุตรเหล่านี้เป็นสาวกของพระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้า มีศรัทธาอันตั้งมั่น เมื่อพระสัทธรรมอันพระศาสดา 
ทรงประกาศดีแล้ว ได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดา ข้าแต่พระ 
ราชา เชิญพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่สถิตของเทพบุตรเหล่านั้น. 

[๕๘๙] ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์ทรงทราบสถานที่อยู่ของสัตว์ ผู้มีกรรม 
อันเป็นบาป และได้ทรงทราบสถานที่สถิตของเหล่าเทพเจ้าผู้มีกรรมงาม 
แล้ว ข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ เชิญพระ องค์เสด็จขึ้นไปใน 
สำนักของท้าวสักกเทวราช ณ บัดนี้เถิด พระเจ้าข้า. 

[๕๙๐] พระมหาราชาประทับอยู่บนทิพยาน อันเทียมด้วยท้าสินธพประมาณ ๑,00๐ 
เสด็จไปอยู่ ได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาหลายเทือกในระหว่างมหาสมุทร 
สีทันดร ครั้นแล้ว ได้ตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่า ภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไร. 

[๕๙๑] ภูเขาเหล่านี้ชื่อภูเขาสุทัศนะ ภูเขากรวิก ภูเขาอิสินธร ภูเขายุลันธร 
ภูเขาเนมินทร ภูเขาวินตกะ และภูเขาอัสสกรรณ สูงกว่ากันขึ้นไปเป็น 
ลำดับๆ มีมหาสมุทรหนึ่ง ชื่อสีทันดร อยู่ในระหว่างภูเขาทั้ง ๗ นั้น 
ภูเขาเหล่านี้เป็นทิพสถานของท้าวจาตุมหาราช ข้าแต่พระราชา เชิญ 
พระองค์ทอดพระเนตรภูเขาเหล่านั้น พระเจ้าข้า. 

[๕๙๒] ประตูมีรูปต่างๆ รุ่งเรือง วิจิตรด้วยรูปต่างๆ เช่น รูปพระอินทร์ แวด 
ล้อมดีแล้ว ปรากฏเหมือนป่าอันเสือโคร่งทั้งหลายรักษาดีแล้ว ดูกร 
มาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เรา เพราะได้เห็นประตูนี้ 
เราขอถามท่าน ประตูนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไร เป็นประตูน่ารื่นรมย์ใจ 
ปรากฏแต่ไกลเทียว. 

[๕๙๓] มาตลีเทพสารถี .-. ผู้ไม่ทรงทราบว่า ประตูนี้เขาเรียกชื่อว่าจิตรกูฏ เป็นที่ 
เสด็จเข้าออกแห่งท้าวสักกรินทรเทวราช ก็ประตนี้เป็นประตแห่งเทพนคร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 148 

ตั้งอยู่ในที่สุดแห่งเขาสิเนรุราชอันงามน่าดู ปรากฏอยู่ มีรูปต่างๆ งาม 
วิจิตรด้วยรูป เช่น รูปพระอินทร์ แวดล้อมดีแล้ว ปรากฏเหมือนป่า 
อันเสือโคร่งทั้งหลายรักษาดีแล้ว ข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ 
ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปทางประตูนี้ เชิญเสด็จเหยียบภูมิภาคอัน 
ราบรื่นเถิด พระเจ้าข้า. 

[๕๙๔] พระมหาราชาประทับอยู่บนทิพยาน อันเทียมด้วยม้าสินธพประมาณ ๑,๐๐๐ 
เสด็จไปอยู่ ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภาวิมาน อันบุญญานุภาพตบแต่ง 
ดีแล้วนี้สว่างไสวออกจากฝาแก้วไพฑูรย์ ดังอากาศส่องแสงเขียวสด 
ปรากฏในสรทกาล ฉะนั้น ดูกรมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจย่อมเกิด 
แก , เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้เราขอถามท่าน วิมานนี้ 
เขาเรียกชื่อว่าอะไร. 

[๕๙๕] มาตลีเทพสารถี .-. ผู้ไม , ทรงทราบว่า วิมานนี้เป็นเทวสภา เขาเรียกชื่อ 
ปรากฏว่าสุธรรมา งามวิจิตรรุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์ อันบุญญานุภาพ 
ตบแต่งดีแล้ว มีเสาทั้งหลาย ๘ เหลี่ยม อันบุญกรรมกระทำดีแล้ว 
ล้วนแล้วด้วยแล้วไพฑูรย์ทุกๆ เสา รองรับไว้ เทพเจ้าชาวดาวดึงส์ 
ทั้งปวงแวดล้อมน้าวสักกรินทรเทวราช ประชุมคิดความเจริญของเทวดา 
และมนุษย์กันอยู่ในวิมานนั้น ข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณใหญ่ ขอเชิญ 
พระองค์เสด็จเข้าไปยังทิพสถาน อันเป็นที่อนุโมทนากันและกันของ 
เทวดาทั้งหลาย โดยทางนี้พระเจ้าข้า. 

[๕๙๖] เทพเจ้าทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชนั้นเสด็จมาถึง ก็พากันยินดีต้อนรับว่า 
ข้าแต่มหาราชเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ พระองค์เสด็จมาดีแล้ว อนึ่ง 
พระองค์มิได้เสด็จมาร้าย ขอเชิญประทับนึ่งในที่ใกล้ท้าวสักกรินทรเทวราช 
ณ บัดนี้เถิด ท้าวสักกรินทรเทวราชทรงยินดีต้อนรับพระองค์ ผู้เป็น 
พระราชาแห่งชาววิเทหรัฐ ผู้ทรงสงเคราะห์ชาวกรุงมิถิลา ท้าววาสวะทรง 
เชื้อเชิญด้วยทิพกามารมณ์ และอาสนะว่า ข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณ 
อันใหญ่ เป็นความดีแล้ว ที่พระองค์เสด็จมาถึงทิพสถานอันเป็นที่อยู่ 
ของเทพยดาทั้งหลาย ผ้ยังสิ่งที่ตนประสงค์ให้เป็นไปตามอำนาจ ขอเชิฌ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 149 

พระองค์ประทับอยู่ในหมู่เทพเจ้า ผู้ประกอบด้วยความสำเร็จแห่งทิพ 
กามารมณ์ทั้งมวล เชิญพระองค์เสวยทิพกามารมณ์อยู่ในหมู่เทพเจ้า 
ชาวดาวดึงส์เถิด พระเจ้าข้า. 

[๕๙๗] สิ่งใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้ สิ่งนั้นเปรียบเหมือนยวดยาน หรือทรัพย์ที่ 
ยืมเขามา ฉะนั้น หม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งนั้น เพราะเป็นสิ่งที่ผู้อื่นให้ 
บุญทั้งหลายที่หม่อมฉันได้ทำเอง ย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามหม่อมฉันไป 
หม่อมฉันจักกลับไปทำกุศลให้มากในหมู่มนุษย์ ด้วยการบริจาคทาน การ 
ประพฤติสมํ่าเสมอ ความสำรวม และการแกอินทรีย์(เพราะ) บุคคล 
ทำบุญแล้ว ย่อมได้รับความสุข และย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง. 

[๕๙๘] ท่านมาตลีเทพสารถี ได้แสดงสถานที่อยู่ของทวยเทพผู้มีกรรมอันงาม 
และสถานที่อยู่ของสัตว์นรกผู้มีกรรมอันลามกแก , เรา ชื่อว่า เป็นผู้มี 
อุปการะมากแก่เรา. 

[๕๙๙] พระเจ้าเนมิราชพระราชาของชนชาววิเทหรัฐ ผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมือง 
มิถิลา ครั้นตรัสพระคาถานี้ว่า ผมหงอกงอกขึ้นบนศีรษะของเราแล้ว 
ย่อมนำความหนุ่มไป เทวทูตปรากฏแล้ว สมัยนี้เป็นกาลสมควรที่เรา 
จะบวชดังนี้แล้ว ทรงบริจาคทานเป็นอันมาก ทรงเข้าถึงความเป็นผู้สำรวม 
ในศีล. 

จบ เนมิราชชาดกที่ ๔ 
มโหสถชาดก 

พระมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี 

[๖๐๐] ดูกรพ , อมโหสถ พระเจ้าพรหมทัตต์ผู้'ครองกรุงปัญจาละ เสด็จยาตราทัพมา 
พร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่า กองทัพของพระเจ้าปัญจาลราชนั้นพึง 
ประมาณไม , ได้ มีกองช่างโยธา กองราบ ล้วนแต่ฉลาดในสงครามทั้งปวง 
สามารถจะนำข้าศึกมาได้ มีเสียงอื้ออึง ยังกันและกันให้รู้ด้วยเสียงกลอง 
และเสียงสังข์ มีวิทยาทางโลหธาตุ มีเครื่องประดับครบครัน ธงทิว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 150 

สลอนเกลื่อนกล่นด้วยช้างประมาณมิได้ สมบูรณ์ด้วยคนมีศิลป๋ กองทัพ 
นั้นตั้งมั่นอยู่ด้วยทหารผู้แกล้วกล้า กล่าวกันว่าในกองทัพนี้มีราชบุรุษ 
๑๐ นาย เป็นผู้ฉลาด มีปัญญากว้างขวาง มีการประชุมปรึกษากันในที่ลับ 
พระชนนีของพระเจ้าปัญจาลราชเป็นที่ ๑๑ ย่อมทรงสั่งสอนชาวปัญจาล 
นครที่นั้น ในชนเหล่านี้ กษัตริย์ร้อยเอ็ดพระนครผู้เรืองยศ ตามเสด็จ 
พระเจ้าปัญจาลราช ถูกชิงแว่นแคว้น กลัวภัยจึงตกอยู่ในอำนาจของ 
ชาวปัญจาลนคร เป็นผู้สามารถทำตามที่พระราชารับสั่ง ไม่มีความปรารถนา 
ก็จำต้องกล่าวคำเป็นที่รัก ต้องตามเสด็จพระเจ้าปัญจาลราช เป็นผู้มีอำนาจ 
มาก่อน ไม่ปรารถนาก็ต้องอยู่ในอำนาจของพระเจ้าปัญจาลราช มิถิลานคร 
อันแวดล้อมด้วยกองทัพนั้น เป็นสามชั้น ราชธานีของชาววิเทหรัฐ 
ถูกขุดเป็นคูโดยรอบ ดูกรพ , อมโหสถ กองทัพที่แวดล้อมโดยรอบ 
มิถิลานครนั้น ปรากฏเหมือนดาวบนท้องฟ้า พ่อจงรู้ว่า จักมีความพ้น 
ได้อย่างไร. 

[๖๐๑] ขอเดชะ ขอเชิญพระองค์ทรงเหยียดพระบาทตามพระสำราญ เชิญเสวย 
และรื่นรมย์อยู่ในกามสมบัติเถิด พระเจ้าพรหมทัตต์จะต้องละกองทัพ 
ชาวปัญจาลนครเสด็จหนีไป พระเจ้าข้า. 

[๖๐๒] พระราชามีพระราชประสงค์จะทรงทำสัมพันธมิตรกับพระองค์ จะพระ 
ราชทานรัตนะทั้งหลายแก่พระองค์ตั้งแต่นี้ไป ราชทูตทั้งหลายผู้มีวาจา 
ไพเราะ กล่าวคำที่น่ารัก จงคุมเครื่องบรรณาการแต่ปัญจาลนครมายัง 
กรุงมิถิลานคร จงกล่าววาจาอันอ่อนหวาน เป็นวาจาที่น่ายินดี ปัญจาล 
นครกับวิเทหรัฐทั้งสองนั้น จงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. 

[๖๐๓] ดูกรอาจารย์เกวัฏ ท่านได้พบกับมโหสถเป็นอย่างไรหนอ เชิญกล่าว 
ต่อไปเถิด มโหสถกับท่านต่างงดโทษกันแล้วกระมัง มโหสถยินดีแล้ว 
กระมัง. 

[๖๐๔] ข้าแต่พระจอมประชาชน บุรุษชื่อมโหสถเป็นคนเลว ไม่น่าชื่นชม 
เป็นคนกระด้าง ไม่ใช่สัตบุรุษ ไม่กล่าวข้อความอะไรๆ เหมือนคนใบ้ 
และคนหนวกฉะนั้น พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 151 

[๖๐๕] บทมนต์นี้อันมโหสกบุตรของเราเห็นแล้วโดยแท้ คนอื่นก็เห็นได้โดยง่าย 
ข้อความอันดี อันนรชนผู้มีความเพียรเห็นแล้ว ความจริง กายของเรา 
ก็หวั่นไหว ใคร่จักละแคว้นของตนไปสู่เงึ๋อมมือของผู้อื่นเล่า. 

[๖๐๖] ก็ความคิดของเราทั้งหกคนผู้เป็นบัณฑิต มีปัญญากว้างขวางสูงสุด สมเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน ดูกรมโหสก แม้เธอก็จงลงมติว่าไปหรือไม , ไป 
หรือว่าจะอยู่ในที่นี้. 

[๖๐๗] ข้าแต่พระราชา พระองค์จงทรงทราบพระเจ้าจุลนี้พรหมทัตต์ทรงมีอานุภาพ 
มาก มีพลมาก ปรารถนาเพื่อปลงพระชนม์พระองค์ ดุจนายพรานฆ่าเนื้อ 
ด้วยนางเนื้อฉะนั้น ปลาอยากกินของสดคือเหยื่อ ย่อมกลืนเบ็ดที่คด 
อันปิดไว้ด้วยเหยื่อ มันย่อมไม , รู้จักความตายของตน ฉันใด ข้าแต่ 
พระราชา พระองค์ทรงปรารถนากาม ย่อมไม่ทรงทราบพระราชธิดาของ 
พระเจ้าจุลนี เหมือนปลาไม , รู้จักความตายของตนฉะนั้น ล้าพระองค์ 
จะเสด็จไปยังปัญจาลนคร จักต้องทรงละเสียทันที ภัยใหญ่จักถึงแก่ 
พระองค์ เหมือนภัยคือความตายถึงแก , มฤคผู้ตามไปถึงทางที่ประตูบ้าน 
ฉะนั้น ขอเดชะ. 

[๖๐๘] พวกเราทั้งนั้น ซึ่งกล่าวถึงเหตุที่จะให้ได้รัตนะอันสูงสุดในสำนัก เจ้าเป็น 
คนเขลา บ้านี้าลาย เจ้าเป็นบุตรคฤหบดีลือหางไถเจริญมาตั้งแต่เยาว์ 
เจ้าจะรู้เหตุที่ให้ได้รัตนะเหมือนคนอื่นเขาละหรือ. 

[๖๐๙] ท่านทั้งหลายจงไสคอมโหสถนี่ ซึ่งเขาพูดเป็นอันตรายแก่การได้รัตนะ 
ของเรา ให้หายไปเสียจากแว่นแคว้นของเรา. 

[๖๑๐] แต่นี้นมโหสถบัณฑิต ได้หลีกไปจากราชสำนัก ของพระเจ้าวิเทหราช 
ที่นั้นได้เรียกนกสุวบัณฑิตชื่อมาธุระผู้เป็นทูตมาสั่งว่า ดูกรนกผู้มี 1 ขน'ปีก 
เขียวผู้สหาย เจ้าจงมากระทำความขวนขวายเพื่อเรา นางนกสาลิกาที่ 
เขาเลี้ยงไว้ใกล้ที่บรรทมของพระเจ้าปัญจาลราชมีอยู่ ก็นางนกสาลิกานั้น 
เป็นผู้ฉลาดในสิ่งทั้งปวง เจ้าจงถามนางนกสาลิกานั้นโดยพิสดาร นางนก 
สาลิกานั้นรู้ความลับทุกอย่างของพระเจ้าปัญจาลราช และของเกวัฏ 
พราหมณ์ผู้โกสิยโคตร นกสุวบัณฑิตชื่อมาธุระ มีขนปีกเขียว รับคำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 152 

มโหสถบัณฑิต แล้วได้ไปสู่สำนักนางนกสาลิกา แต่นั้น นกมาธุรสุว 
บัณฑิตครั้นไปถึงแล้ว ได้ถามนางนกสาลิกาผู้มีกรงอันงาม พูดเพราะว่า 
เธอสบายดีอยู่ในกรงงามแลหรือ เธอมีความผาสุกในเพศแลหรือ เธอ 
ได้ข้าวตอกกับนั้าผึ้งในกรงงามของเจ้าและหรือ. 

นางนกสาลิกาตอบว่า ดูกรสุวบัณฑิตผู้สหาย ฉันมีความสุขดี ฉัน 
สบายดี อนึ่ง ฉันได้ข้าวตอกกับนั้าผึ้งเพียงพอ ลูกรสหาย ท่านมาแต่ไหน 
หรือใครใช้ให้มา ก่อนแต่นี้เราไม , เคยเห็นท่านหรือไม่เคยได้ยินเลย. 

[๖๑๑] ฉันเป็นผู้ที่เขาเลี้ยงอยู่ใกล้ที่บรรทมบนปราสาท ของพระเจ้าสีวิราช 
พระราชาพระองค์นั้นทรงตั้งอยู่ในธรรม โปรดให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายผู้ถูก 
ขังอยู่จากที่ขังนั้นๆ นางนกสาลิกาตัวหนึ่งพูดอ่อนหวาน เป็นภรรยา 
ของฉัน เหยี่ยวได้ฆ่านางนกสาลิกานั้นเสียในห้องที่บรรทม ต่อหน้า 
ของฉันผู้อยู่ในกรงงามซึ่งเห็นอยู่ ฉันรักใคร่ต่อเธอจึงมาในสำนักของเธอ 
ล้าเธอพึงให้โอกาส เราทั้งสองก็จะได้อยู่ร่วมกัน. 

[๖๑๒] ก็นกแขกเต้าพึงรักใคร่กับนางนกแขกเต้า และนกสาลิกาก็พึงรักใคร่กับ 
นางนกสาลิกา การที่นกแขกเต้าจะอยู่ร่วมกันกับนางนกสาลิกาจะเป็น 
เช่นไร. 

[๖๑๓] เออก็ ผู้ใดใคร่ในกามกับนางจัณฑาล ผู้นั้นทั้งหมดย่อมเป็นเช่นกับนาง 
จัณฑาลนั้น บุคคลไม่เป็นเช่นเดียวกันในเพราะกามย่อมไม่มี พระชนนี 
ของพระเจ้าสีวี พระนามว่าซัมพาวดีมีอยู่ พระนางเป็นจัณฑาล ได้เป็น 
พระมเหสีที่รักของพระเจ้าวาสุเทพกัณหโคตร นางกินนรีชื่อรัตนวดี 
มีอยู่ แม้นางกินนรีนั้นก็ร่วมรักกับดาบสชื่อวัจฉะ มนุษย์ได้ร่วมอภิรมย์ 
กับนางเนื้อก็มี มนุษย์หรือสัตว์ต่างกันเพราะกามย่อมไม่มี เอาเถอะ 
ดูกรนางนกสาลิกาผู้พูดเพราะ เราจักไปละ เพราะถ้อยคำของเธอเป็น 
เหตุให้รู้ประจักษ์ เธอดูหมิ่นฉันนัก. 

[๖๑๔] ลูกรมาธุรสุวบัณฑิตสิริย่อมไม , มีแก , ผู้ด่วนได้ ใจเร็ว เชิญท่านอยู่ณ ที่นี้ 
จนกว่าจะได้เห็นพระราชา จนได้ฟ้งเสียงตะโพนและอานุภาพของ 


พระราชา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 153 

[๖๑๕] เสียงอันเซ็งแซ่นั้ฉันได้ฟ้งมาแล้วภายนอกชนบทว่า พระราชธิดาของ 
พระเจ้าปัญจาลราช มีพระฉวีวรรณดังดาวประกายพฤกษ์ พระเจ้าปัญ 
จาลราช จักพระราชทานพระราชธิดานั้นแก่ชาวแคว้นวิเทหะ คือ จักมี 
การอภิเษกระหว่างพระเจ้าวิเทหราชกับพระราชธิดานั้น. 

[๖๑๖] ดูกรมาธุระ วิวาหมงคลของเหล่าชนผู้เป็นข้าศึก จงมีเหมือนกับพระเจ้า 
ปัญจาลราช ชักทรงทำวิวาหมงคลพระราชธิดากับพระเจ้าริเทหราช พระ 
ราชาผู้เป็นจอมทัพแห่งชาวปัญจาลนคร จักทรงนำพระเจ้าริเทหราชมาแล้ว 
แต่นั้น จักทรงรับสั่งให้ปลงพระชนม์เสีย พระเจ้าริเทหราชไม , ได้เป็นพระ 
สหายของพระปีญจาลราช. 

[๖๑๗] เอาเถิด เธอจงอนุญาตให้ฉันไปประมาณสัก ๗ ราตรี เพียงให้ฉันได้ 
กราบทูลพระเจ้าสีวิราช ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ว่า ฉันได้การอยู่ในสำนัก 
ของนางนกสาลิกาแล้ว. 

[๖๑๘] เอาเถิด ฉันอนุญาตให้ท่านไปประมาณ ๗ ราตรี ล้าท่านไม่กลับมายังสำนัก 
ของฉันโดย ๗ ราตรี ฉันจะสำกัญตัวฉันว่าหยิ่งลงแล้ว สงบแล้ว ท่าน 
จักมาในเมื่อเราตายแล้ว. 

[๖๑๙] ลำดับนั้นแล นกมาธุรสุวบัณฑิตบินไปแล้ว ไปบอกถ้อยคำของนางนก 
สาลิกานั้แก่มโหสถบัณฑิต. 

[๖๒๐] บุรุษพึงได้บริโภคสมบัติในเรือนของผู้ใด ควรกระท่าประโยชน์ให้แก่ 
ผู้นั้นแท้. 

[๖๒๑] ข้าแต่พระจอมประชาชน เอาเถิด ข้าพระองค์ชักไปสู่พระนครอันน่า 
รื่นรมย์ของพระเจ้าปัญจาลราชก่อน เพื่อสร้างนิเวศน์ถวายพระองค์ผู้ทรง 
พระนามว่าริเทหราชผู้เร้องยศ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ ครั้น 
ข้าพระองค์สร้างนิเวศน์ถวายพระองค์เสร็จแล้ว พึงส่งข่าวมากราบทูล 
พระองค์ได้เมื่อใด เชิญพระองค์เสด็จไปเมื่อนั้น. 

[๖๒๒] ลำดับนั้น มโหสถบัณฑิตได้ไปสู่พระนครอันน่ารื่นรมย์ของพระเจ้า 
ปัญจาลราชก่อน เพื่อสร้างนิเวศน์ถวายพระเจ้าริเทหราชผู้เร้องยศ ครั้น 
สร้างนิเวศน์ถวายพระเจ้าวิเทหราชผ้เร้องยศเสร็จแล้ว ภายหลังจึงส่งทต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 154 

ไปทูลพระเจ้าวิเทหราชผู้ครองกรุงมิถิลาว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้า เชิญ 
พระองค์เสด็จมาบัดนี้เถิด พระราชนิเวศน์ที่สร้างเพื่อพระองค์สำเร็จแล้ว 
ขอเดชะ. 

[๖๒๓] ลำดับนั้น พระราชาพร้อมด้วยจตุรงคเสนาได้เสด็จไปสู่นครอันมั่งคั่ง 
ที่มโหสถบัณฑิตสร้างไว้ในแคว้นกัปปิละ เพื่อทอดพระเนตรพาหนะอัน 
หาที่สุดมิได้. 

[๖๒๔] ลำดับนั้น พระเจ้าริเทหราช เสด็จไปถึงแคว้นกัปปละแล้ว ทรงส่ง 
พระราชสาสน์ไปถวายพระเจ้าพรหมทัตต์ว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้า 
หม่อมฉันมาเพื่อถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ พระเจ้าข้า ขอได้ 
โปรดพระราชทานพระราชธิดาผู้งดงามคั่วองค์ ซึ่งประดับด้วยเครื่อง 
อลังการล้วนแต่ทองคำ ห้อมล้อมด้วยหมู , นางข้าหลวง ให้เป็นมเหสี 
ของหม่อมฉัน ณ บัดนั้เถิด พระเจ้าข้า. 

[๖๒๕] ดูกรพระเจ้าวิเทหราช แม้พระองค์เสด็จมาดีแล้ว อนึ่ง พระองค์ไม่เสด็จ 
มาร้าย เชิญพระองค์ทรงหาพระฤกษ์อาวาหมงคลไว้ หม่อมฉันจะถวาย 
ราชธิดาผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการล้วนแต่ทองคำ ห้อมล้อมด้วยหมู , นาง 
ข้าหลวงแก่พระองค์ พระเจ้าข้า. 

[๖๒๖] ลำดับนั้น พระเจ้าริเทหราชได้ทรงหาพระฤกษ์ ครั้นหาพระฤกษ์ได้แล้ว 
ทรงส่งพระราชสาสน์ไปถวายพระเจ้าพรหมทัตต์ว่า ขอพระองค์ทรงพระ 
ราชทานพระราชธิดาผู้งดงามคั่วองค์ ซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการล้วน 
แต่ทองคำ ห้อมล้อมด้วยหมู , นางข้าหลวง ให้เป็นมเหสีของหม่อมฉัน 
ณ บัดนั้เถิด พระเจ้าข้า. 

[๖๒๗] หม่อมฉันจะถวายพระราชธิดาผู้งดงามคั่วองค์ อันประดับด้วยเครื่อง 
อลังการล้วนด้วยทองคำ ห้อมล้อมด้วยหมู , ข้าหลวง ให้เป็นมเหสีของ 
พระองค์ ณ บัดนี้. 

[๖๒๘] กองช้าง กองม้า กองรถ กองพลราบ อันเป็นกองทัพสวมเกราะตั้งอยู่ 
จุดคบเพลิงสว่างไสว บัณฑิตทั้งหลายย่อมสำคัญอย่างไรกันหนอ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 155 

[๖๒๙] กองช้าง กองม้า กองรถ กองพลราบ อันเป็นกองทัพสวมเกราะตั้งอยู่ 
จุดคบเพลิงสว่างไสว ดูกรมโหสถบัณฑิต กองทัพเหล่านี้จักทำอะไรหนอ. 

[๖๓๐] ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระเจ้าจุลนีพรหมทัตต์มีพลนิกายมาก รักษา 
พระองค์ไว้ จะทรงประทุษร้ายต่อพระองค์ รุ่งเช้าจักรับสั่งให้ปลง 
พระชนม์พระองค์. 

[๖๓๑] หทัยของเราสั่น และปากของเราแห้งผาก เราเป็นเหมือนถูกไฟไหม้ที่ 
กลางแดด ไม , ถึงความเย็นใจ เตาของช่างทองรุ่งเรืองอยู่ภายในไม , ปรากฏ 
ในภายนอก ฉันใด แม้หทัยของเราก็รุ่งเรืองอยู่ในภายใน ไม่ปรากฏ 
ในภายนอก ฉันนั้น. 

[๖๓๒]ข้าแต่พระจอมขัตติยราชพระองค์เป็นผู้ประมาทเป็นไปล่วงความคิดมี 
ความคิดอันทำลายเสียแล้ว บัดนี้แล อาจารย์ทั้ง ๔ ผู้เป็นบัณฑิตมี 
ความคิด จงป้องกันพระองค์เถิด พระองค์ไม่ทรงกระทำตามคำของ 
ข้าพระบาท ผู้เป็นอำมาตย์ใคร่ประโยชน์แสวงหาความเกื้อกูล ทรงยินดี 
ด้วยปีติอันเศร้าหมองของพระองค์ ดังเนื้อตกลงในหลุมล่อ ฉะนั้น ปลา 
อยากกินของสดคือเหยื่อ ย่อมกลืนเบ็ดที่คดอันปิดไว้ด้วยเหยื่อ มันย่อม 
ไม , รู้จักความตายของตน ฉันใด ข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงปรารถนา 
กามย่อมไม่ทรงทราบ พระราชธิดาของพระเจ้าจุลนี เหมือนปลาไม , รู้จัก 
ความตายของตน ฉันนั้น ถ้าพระองค์จะเสด็จไปยังปัญจาลนคร จักต้อง 
ทรงละเสียทันที ภัยใหญ่จักถึงแก่พระองค์เหมือนภัย คือความตายถึง 
แก่มฤคผู้ตามไปถึงทางที่ประตูม้าน ข้าแต่พระจอมประชากร บุรุษผู้ไม , 

ประเสริฐพึงเป็นเหมือนงูอยู่ในพกกัดเอา นักปราชญ์ไม่พึงทำไมตรีกับ 
บุรุษเช่นนั้น เพราะการสังคมกับบุรุษชั่ว นำทุกข์มาให้โดยแท้ ข้าแต่ 
พระจอมประชากร บุรุษผู้มีศีล เป็นพหูสูตพึงรู้คุณแห่งไมตรีใด 
นักปราชญ์พึงกระทำไมตรีกับบุรุษเช่นนั้นเท่านั้น เพราะการสังคมกับ 
สัปบุรุษ นำความสุขมาให้โดยแท้. 

[๖๓๓] ข้าแต่พระราชา พระองค์ได้ตรัสถึงเหตุที่จะให้ได้รัตนะอันสูงสุดในสำนัก 
ข้าพระบาท ทรงเป็นผู้เขลา ท้านั้าลาย ข้าพระบาทเป็นบุตรคฤหบดีถือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 156 

หางไถเจริญมาแต่ยังเยาว์ จะรู้เหตุที่จะให้ได้รัตนะเหมือนคนอื่นๆ เขา 
อย่างไรเล่า ท่านทั้งหลายจงไสคอมโหสถบัณฑิตนี้ซึ่งเขาพูดเป็นอันตราย 
แก , การได้รัตนะของเรา ให้หายไปเสียจากแว่นแคว้นของเรา. 

[๖๓๔] ดูกรมโหสถ บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ทิ่มแทงเพราะโทษที่ล่วงไปแล้ว 
เจ้าจะทิ่มแทงเราเป็นดังม้าที่เขาผูกไว้ถูกทิ่มแทงด้วยประตักทำไม ถ้าเห็น 
ว่าเราจะพ้นภัยได้หรือเห็นว่าเราจะปลอดภัยได้ ขอเจ้าจงสั่งสอนเราโดย 
ความสวัสดีนั้นแล เจ้าจะทิ่มแทงเราเพราะโทษที่ล่วงไปแล้วทำไม. 

[๖๓๕] ข้าแต่พระบรมกษัตริย์ กรรมของมนุษย์อันเป็นไปล่วงแล้วทำได้ยาก มี 
ความยินดีได้ยาก เป็นแดนเกิด ข้าพระบาทไม่สามารถจะปลดเปลื้อง 
พระองค์ได้ ขอพระองค์ได้โปรดทรงทราบเถิด พระเจ้าข้า ช้างทั้งหลาย 
ผู้มีฤทธ มียศสามารถเหาะไปได้ทางอากาศ เป็นช้างเกิดในตระกูลช้าง 
ฉัททันต์ หรือในตระกูลช้างอุโบสถของพระองค์มีอยู่ แม้ช้างเหล่านั้น 
พึงพาพระองค์ไปได้ ม้าทั้งหลายผู้มีฤทธิ ๙ มียศสามารถเหาะไปได้ทาง 
อากาศ เป็นม้าเกิดในตระกูลพระยาม้าวลาหกของพระองค์มีอยู่ แม้ม้า 
เหล่านั้นพึงพาพระองค์ไปได้ นกทั้งหลายผู้มีฤทธ มียศสามารถบินไปได้ 
ทางอากาศของพระองค์มีอยู่ แม้นกเหล่านั้นก็พึงพาพระองค์ไปได้ ยักษ์ 
ทั้งหลายผู้มีฤทธิ” , มียศสามารถเหาะไปได้ทางอากาศของพระองค์มีอยู่ 
แม้ยักษ์เหล่านั้นก็พึงพาพระองค์ไปได้ ข้าแต่พระบรมกษัตริย์ กรรมของ 
มนุษย์อันเป็นไปล่วงแล้วทำได้โดยยาก มีความยินดีได้ยาก เป็นแดน 
เกิด ข้าพระบาทไม่สามารถจะปลดเปลื้องพระองค์ โดยทางอากาศได้ 
พระเจ้าข้า. 

[๖๓๖] บุรุษผู้ยังมองไม่เห็น'ส่งในมหาสมุทร ย่อมได้ที่พำนักในประเทศใด เขา 
ย่อมได้ความสุขในประเทศนั้น ฉันใด ทำนมโหสถ ขอท่านได้เป็นที่ 
พึ่งของข้าพระเจ้าทั้งหลาย และของพระราชาฉันนั้นเถิด ท่านเป็นผู้ 
ประเสริฐสุดกว่าพวกข้าพเจ้าเหล่ามนตรี ขอท่านช่วยปลดเปลื้องเรา 
ให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 157 

[๖๓๗] ท่านอาจารย์เสนก กรรมของมนุษย์อันเป็นไปล่วงแล้วท่าได้ยาก มีความ 
ยินดีโดยยาก เป็นแดนเกิด ข้าพเจ้าไม่สามารถจะช่วยปลดเปลื้องท่านได้ 
ท่านจงรู้เอาเองเถิด. 

[๖๓๘] ท่านจงฟิงคำนี้ของข้าพเจ้า ท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือ บัดนี้ข้าพเจ้าขอถาม 
ท่านอาจารย์เสนก เวลานี้ท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรท่าอย่างไร. 

[๖๓๙] เราทั้งหลายจงเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตู หรือจงจับมีดฆ่ากันและกัน 
ละชีวิตเสียฉับพลัน อย่าให้พระเจ้าพรหมทัตต์ฆ่าเราทั้งหลายให้ลำบาก 
นานเลย. 

[๖๔๐] ท่านจงฟ้งคำนี้ของข้าพเจ้า ท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือ บัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่าน 
อาจารย์ปุกกุส ณ บัดนี้เวลานี้ท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรท่าอย่างไร. 

[๖๔๑] เราทั้งหลายควรกินยาพิษตาย ละชีวิตเสียฉับพลัน อย่าให้พระเจ้า 
พรหมทัตต์ฆ่าเราทั้งหลายให้ลำบากนานเลย. 

[๖๔๒] ท่านจงฟิงคำนี้ของข้าพเจ้า ท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือ บัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่าน 
อาจารย์กามินท์ ณ บัดนี้เวลานี้ท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรท่าอย่างไร. 

[๖๔๓] เราทั้งหลายพึงเอาเชือกผูกหรือพึงโดดลงบ่อให้ตายเสีย อย่าให้พระเจ้า 
พรหมทัตต์ฆ่าเราทั้งหลายให้ลำบากนานเลย. 

[๖๔๔] ท่านจงฟิงคำนี้ของข้าพเจ้า ท่านเห็นภัยใหญ่นั่นหรือ บัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่าน 
อาจารย์เทวินท์ ณ บัดนี้เวลานี้ท่านจะสำคัญสิ่งที่ควรท่าอย่างไร. 

[๖๔๕] เราทั้งหลายจงเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตู หรือ จงจับมีดฆ่ากันและกัน 
ละชีวิตไปเสียฉับพลัน ล้าท่านมโหสถไม่สามารถจะช่วยปลดเปลื้องเรา 
ทั้งหลายได้โดยง่าย. 

[๖๔๖] บุคคลแสวงหาแก่นแห่งต้นกล้วยย่อมหาไม , ได้ ฉันใด เราทั้งหลาย 
แสวงหาอุบายเครื่องพ้นจากทุกข์ ก็ย่อมไม , ประสบปัญหานั้น ฉันนั้น 
บุคคลแสวงหาแก่นแห่งไม้งิ้ว ย่อมหาไม , ได้ ฉันใด เราทั้งหลาย 
แสวงหาอุบายเครื่องพ้นจากทุกข์ ก็ย่อมไม , ประสบปัญหานั้น ฉันนั้น 
การอย่ของช้างทั้งหลาย , ในสถานที่ไม่มีนี้า ชื่อว่าอย่ในที่มิใช่ประเทศ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 158 

เพราะข้างเหล่านั้นอยู่ในสถานที่อันไม , มีนั้า ชื่อว่ามิใช่ประเทศ ย่อมตก 
อยู่ในอำนาจของปัจจามิตรเร็วพลัน ฉันใด แม้การที่เราทั้งหลายอยู่ในที่ 
ใกล้ของมนุษย์ชั่ว เป็นคนพาลหาความรู้มิ , ได้ ก็ชื่อว่าอยู่ในสถานที่มิใช่ 
ประเทศ ฉันนั้น หทัยของเราสั่น และปากของเราก็แห้งผาก เราเป็น 
เหมือนถูกไฟไหม้ที่กลางแดด ไม่ถึงความเย็นใจ เตาของช่างทองรุ่งเรือง 
อยู่ภายใน ไม่ปรากฏในภายนอก ฉันใด แม้หทัยของเราก็รุ่งเรืองอยู่ใน 
ภายใน ไม่ปรากฏในภายนอก ฉันนั้น. 

[๖๔๗] ลำดับนั้น มโหสถบัณฑิตมีปัญญาเห็นประโยชน์ เห็นพระเจ้าวิเทหราช 
ทรงได้รับทุกข์จึงกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์อย่าทรงกลัวเลย 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ พระองค์อย่างทรงกลัวเลย ข้าพระบาท 
จักช่วยปลดเปลื้องพระองค์ผู้ดุจดวงจันทร์อันราหูจับแล้ว ข้าแต่พระ 
มหาราชเจ้า พระองค์อย่าทรงกลัวเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ 
พระองค์อย่าทรงกลัวเลย ข้าพระบาทชักช่วยปลดเปลื้อง พระองค์ผู้ดุจช้าง 
จมอยู่ในหล่ม ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์อย่าทรงกลัวเลย ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ พระองค์อย่าทรงกลัวเลย ข้าพระบาทจักช่วย 
ปลดเปลื้องพระองค์ผู้ดุจติดอยู่ในตะกร้า ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์ 
อย่าทรงกลัวเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ พระองค์อย่างทรงกลัวเลย 
ข้าพระบาทชักช่วยปลดเปลื้องพระองค์ผู้ดุจนกติดอยู่ในกรง ข้าแต่พระ 
มหาราชเจ้า พระองค์อย่าทรงกลัวเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ 
พระองค์อย่าทรงกลัวเลย ข้าพระบาทชักช่วยปลดเปลื้อง พระองค์ผู้ 
ดุจปลาติดอยู่ที่ข่าย ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์อย่าทรงกลัวเลย 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ พระองค์อย่าทรงกลัวเลย ข้าพระบาทจะ 
ช่วยปลดเปลื้องพระองค์ผู้มีพลและพาหนะคุ้มกันอยู่ ข้าแต่พระมหาราช 
เจ้า พระองค์อย่ากลัวเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ พระองค์อย่า 
ทรงกลัวเลย ข้าพระบาทชัก 6 จับไล่กองทัพของพระเจ้าปัญจาลราชให้หนีไป 
ดุจไล่กาและเหยี่ยวให้หนีไปด้วยก้อนหิน ปัญญาของข้าพระบาท หรือ 
อำมาตย์ เช่นกับข้าพระบาท ซึ่งมิได้ช่วยปลดเปลื้องพระองค์ผู้ตกอยู่ใน 
ที่ลับขันให้พ้นทุกข์ จะมีประโยชน์อะไร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 159 

[๖๔๘] ดูกรคนหนุ่มๆ ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นมา จงช่วยกันเปิดประตู 
อุโมงค์ และประตูห้องติดต่อเครื่องยนต์ พระเจ้าวิเทหราชจักเสด็จไป 
ทางอุโมงค์ พร้อมด้วยอำมาตย์ทั้งหลาย. 

[๖๔๙] พวกคนรับใช้ของมโหสถบัณฑิต ได้ฟิงคำของมโหสถแล้วช่วยกันเปิด 
ประตูอุโมงค์ และถอดลูกดานประกอบด้วยเครื่องยนต์. 

[๖๕๐] เสนาเดินไปก่อน มโหสถเดินไปช้างหลัง พระเจ้าวิเทหราชอันอำมาตย์ 
แวดล้อม เสร็จดำเนินไปท่ามกลาง. 

[๖๕๑] พระเจ้าริเทหราชเสด็จออกจากอุโมงค์แล้ว เสด็จขึ้นสู่เรือ มโหสถบัณฑิต 
รู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จขึ้นเรือแล้ว ได้ถวายอนุศาสน์ว่า ขอเดชะ 
พระองค์ผู้จอมประชากร พระเจ้าจุลนี เป็นพระสัสสุระของพระองค์ 
พระนางนันทาเทวีนี้ เป็นพระสัสสุของพระองค์ การปฏิบัติพระราช 
มารดาของพระองค์ ฉันใด การปฏิบัตินั้นขอจงมีแด่พระสัสสุของพระองค์ 
ฉันนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ อนึ่ง พระภาดาร่วมพระอุทรพระชนนี 
เดียวกันโดยตรง พระองค์ทรงรักใคร่ ฉันใด พระปัญจาลชันทราชกุมาร 
พระองค์ก็ควรทรงรักใคร่ ฉันนั้น พระนางปัญจาลชันทีราชบุตรี ของ 
พระเจ้าพรหมทัตด์ ที่พระองค์ทรงปรารถนานี้ขอพระองค์ทรงรักใคร่ใน 
พระนางของพระองค์ พระนางจักเป็นพระมเหสีของพระองค์ อย่าทรง 
ดูหมิ่น. 

[๖๕๒] ลูกรมโหสถ เจ้าจงรีบขึ้นเรือ จะยืนอยู่ที่ส่งทำไมหนอ เราทั้งหลายพ้น 
จากทุกข์ได้โดยยาก จงไปกัน ณ บัดนี้เถิด. 

[๖๕๓] ข้าแต่พระมหาราชเจ้า การที่ข้าพระองค์เป็นนายกของเสนาจะทอดทั้ง 
กองทัพเอาแต่ตัวรอด นี้ไม่สมควร ขอเดชะ พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ 
ข้าพระบาทจักนำมาซึ่งกองทัพ ที่พระองค์ทรงละทั้งไว้ในปัญจาลนคร 
และสิ่งของที่พระเจ้าพรหมทัตด์พระราชทาน พระเจ้าข้า. 

[๖๕๔] ดูกรบัณฑิต เจ้ามีเสนาน้อย จักข่มพระเจ้าพรหมทัตต์ผู้มีเสนามากได้ 
อย่างไร เจ้าไม่มีกำลัง ชักลำบาก เพราะพระเจ้าพรหมทัตต์มีกำลัง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 160 

[๖๕๕] ถ้าบุคคลผู้มีความคิด ถึงจะมีเสนาน้อย ก็เอาชนะบุคคลผู้มีเสนามาก 
แต่ไม่มีความคิดได้ พระราชาพระองค์เดียวทรงฉลาดในอุบาย ย่อมทรง 
เอาชนะ พระราชาทั้งหลายผู้ไม , ทรงฉลาดในอุบายได้ ดังอาทิตย์อุทัย 
กำจัดความมืดส่งแสงสว่างจ้า ฉะนั้น ขอเดชะ. 

[๖๕๖] ดูกรท่านอาจารย์เสนก การอยู่ร่วมกับบัณฑิตทั้งหลายเป็นสุขดีหนอ 
เพราะว่ามโหสถบัณฑิต ช่วยปลดเปลื้องเราทั้งหลายผู้ตกอยู่ในแอมมือ 
ของศัตรูได้ เปรียบเหมือนบุคคลช่วยปล่อยฝูงนกถูกขังอยู่ในกรง และ 
เปรียบเหมือนบุคคลช่วยปล่อยปลาอันติดอยู่ในแห ฉะนั้น. 

[๖๕๗] ข้าแต่พระมหาราชา บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้นำความสุขมาให้อย่างแท้จริง 
เทียว มโหสถบัณฑิตช่วยปลดเปลื้องเราทั้งหลายผู้ตกอยู่ในแอมมือของ 
ศัตรูได้ เปรียบเหมือนบุคคลช่วยปล่อยฝูงนกที่ถูกขังอยู่ในกรง และ 
เปรียบเหมือนบุคคลช่วยปล่อยฝูงปลาอันติดอยู่ในแห ฉะนั้น ขอเดชะ. 

[๖๕๘] พระเจ้าจุลนึผู้มีกำลังมาก ทรงรักษาอยู่ตลอดราตรีทั้งสิ้น ครั้นอรุณขึ้น 
ได้เสด็จถึงเมืองอุปการ พระเจ้าปัญจาลราชทรงพระนามว่าจุลนึผู้มีกำลัง 
มากเสด็จขึ้นช้างพระที่นั้งตัวประเสริฐเป็นช้างมีกำลังอายุ๖๐ปีได้ 
รับสั่งกับเสนาของท้าวเธอ ท้าวเธอทรงสวมเกราะแก้วมณี พระหัตถ์ 
จับศร ได้ตรัสกะทวยหาญผู้รับใช้ซึ่งชำนาญในศิลป คือ ธนู ยิงแม่นยำ 
ขิงขนทรายไม่พลาด ซึ่งประชุมกันอยู่. 

[๖๕๙]ว่าท่านทั้งหลาย จงไสช้างพลายมีกำลังอายุ๖๐ ปีไป ช้างทั้งหลาย 
จงยํ่ายีเมืองที่พระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้สร้างไว้ ลูกศรอันขาวเช่นเขี้ยวงา 
ปลายแหลมคม สามารถแทงทำลายกระลูกได้ เกลี้ยงเกลาเหล่านี้ 
จงตกลงด้วยกำลังธนู พวกทหารรุ่นหนุ่ม สวมเกราะล้วนแกล้วกล้า มี 
อาวุธประกอบด้วยด้ามอันวิจิตร ฝูงช้างใหญ่แล่นมาจงเป็นผู้หันหน้าผู้ 
ช้างทั้งหลาย หอกทั้งหลายที่ขัดด้วยนั้ามันแล้วมีแสงเป็นประกายวะวับ 
ดังดาวประกายพฤกษ์มีแสงตั้งร้อย เมื่อพวกทหารของเราล้วนมีกำลัง 
อาวุธสวมสังวาลคือเกราะ ไม , ล่าหนีในสงครามเช่นนี้พระเจ้าริเทหราช 
จักพ้นไปที่ไหน หากจะเป็นเหมือนนกบินไปในอากาศได้ก็จะพ้นไปได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 161 

อย่างไร ทหารของเราล้วนแต่เป็นชายฉกรรจ์ประมาณ ๓๙,๐00 ซึ่งเรา 
เที่ยวไปทั่วแผ่นดิน ไม , เห็นทหารอื่นใดเทียมทัน สามารถตัดศีรษะข้าศึก 
เอามาคนละศีรษะได้ อนึ่ง ช้างพลายทั้งหลายอันประดับแล้ว เป็นช้างมี 
กำลังอายุ๖๐ปีเหล่าทหารหนุ่มๆ มีผิวพรรณดังทองคำงดงามอยู่บนคอ 
ทหารทั้งหลายมีเครื่องประดับสีเหลือง นุ่งผ้าสีเหลือง งดงามอยู่บนคอ 
ช้าง ดังเทพบุตรในนันทนวัน ฉะนั้น ดาบทั้งหลายมีสีดังปลาสลาด 
ขัดถูด้วยนั้ามัน แสงวาบวับ อันทหารผู้แกล้วกล้าทำสำเร็จแล้ว มี 
คมเสมอคมนัก ส่งแสงขัดปราศจากสนิม ทำด้วยเหล็กกล้า มั่นคง อัน 
เหล่าทหารผู้มีคำลังเชี่ยวชาญในการฟืนดาบถือเป็นคู่มือ ดาบทั้งหลาย 
ล้วนแต่ด้ามทองคำประกอบด้วยฟืกสึแดง กวัดแกว่งไปมา ย่อมงดงาม 
ดังสายฟ้าแวบวาบอยู่ในระหว่างก้อนเมฆ ฉะนั้น เหล่าทหารดาบผู้ 
แกล้วกล้าสวมเกราะ กวัดแกว่งอยู่ในอากาศ ฉลาดในการใช้ดาบและ 
โล่ห์แกมาอย่างชำนาญสามารถจะตัดคอช้างให้ขาดตกลง (ดูกรพระ 
เจ้าวิเทหราช เมื่อก่อน) พระองค์อันเหล่าทหารเช่นนี้แวดล้อมแล้ว 
(แต่บัดนี้) การที่พระองค์จะพ้นไปจากที่นี้ย่อมไม่มี. 

[๖๖๐] พระองค์ทรงด่วนไสช้างพระที่นึ่งตัวประเสริฐมาทำไมหนอ พระองค์มี 
พระหฤทัยอันร่าเริงเสด็จมา คงจะทรงเข้าพระทัยว่าทรงเป็นผู้ได้ประโยชน์ 
แล้ว ขอพระองค์ทรงลดแล่งธนูนั่นเสียเถิด ทรงทั้งลูกธนูเสียเถิด ทรง 
เปลื้องเกราะอันงดงามปานดังแก้วไพฑูรย์นั้นออกเสียเถิด พระเจ้าข้า. 

[๖๖๑] เจ้าเป็นผู้มีสึหน้าอันผ่องใส และกล่าวก้อยคำเคยยิ้มแย้ม ความถึงพร้อม 
แห่งผิวพรรณเช่นนี้ย่อมมีในมรณกาล. 

[๖๖๒] ข้าแต่พระขัตติยราช พระดำรัสที่พระองค์ตรัสคุกคามไร้ประโยชน์เสีย 
แล้ว พระองค์เป็นผู้มีพระดำริกระจายไปทั่วแล้ว พระองค์ไม่สามารถ 
จะขับ พระราชาของข้าพระองค์ได้หรอกดังม้าสินธพอันม้ากระจอกไล่ไม่ 
ทัน ฉะนั้น พระราชาของข้าพระองค์พร้อมด้วยอำมาตย์ราชบริษัท 
เสด็จข้ามแม่นั้าไปแล้วแต่วานนี้ ล้าพระองค์จักเสด็จติดตามไป พระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 162 

ก็จักตก คือถึงความพินาศในระหว่าง เปรียบเหมือนกาบินไล่ติด 
ตามพระยาหงส์ จักต้องตกลงในระหว่าง ฉะนั้น. 

[๖๖๓] สุนัขจิ้งจอก เป็นสัตว์ตํ่าช้ากว่ามฤค เห็นดอกทองกวาวด้วยแสงจันทร์ 
ก็สำคัญว่าชิ้นเนื้อ เข้าล้อมต้นอยู่ ครั้นเมื่อราตรีล่วงไปแล้ว เมื่อพระ 
อาทิตย์ขึ้นแล้ว สุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์ตํ่าช้ากว่ามฤค ได้เห็นดอก 
ทองกวาวบานแล้ว เป็นสัตว์หมดความหวังฉันใด ช้าแต่พระราชา 
พระองค์ทรงล้อมพระเจ้าวิเทหราช ก็ชักทรงหมดความหวังเสด็จกลับไป 
เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกล้อมต้นทองกวาวหมดความหวังกลับไป ฉะนั้น. 

[๖๖๔] เจ้าทั้งหลายจงช่วยกันตัดมือ เท้า หู และจมูกของมโหสถ ผู้ปล่อยให้ 
พระเจ้าริเทหราชศัตรูของเราซึ่งตกอยู่ในเจิ้อมมือไปเสีย เจ้าทั้งหลายจง 
เสียบมโหสถ ผู้ปล่อยพระเจ้าริเทหราชศัตรูของเรา ซึ่งตกอยู่ในเจิ้อมมือ 
ไปเสียในหลาวแล้วจงย่างมันให้ร้อน เหมือนดังย่างเนื้อฉะนั้น บุคคล 
แทงหนังวัวลงบนแผ่นดิน หรือบุคคลเกี่ยวหนังราชสีห์หรือเสือโคร่งฉุด 
มาด้วยขอฉันใด เราชักให้เจ้าทั้งหลายช่วยกันทิ่มแทงมโหสถ ผู้ 
ปล่อยพระเจ้าริเทหราชศัตรูของเราซึ่งตกอยู่ในแอมมือไปฆ่าเสียด้วยหอก 
ฉันนั้น. 

[๖๖๕] ถ้าพระองค์รับสั่งให้ตัดมือ เท้า หู และจมูกของข้าพระองค์ พระเจ้า 
ริเทหราชก็จักรับสั่งให้ตัดพระหัตถ์เป็นต้น ของพระปัญจาลชันทราชโอรส 
ฉันนั้น ถ้าพระองค์รับสั่งให้ตัดมือ เท้า หู และจมูกของข้าพระองค์ 
พระเจ้าวิเทหราชก็จักรับสั่งให้ตัดพระหัตถ์เป็นต้นของพระป้ญจาลจันที 
ราชธิดา ฉันนั้น ถ้าพระองค์รับสั่งให้ตัดมือ เท้า หู และจมูกของข้า 
พระองค์ พระเจ้าริเทหราชก็จักรับสั่งให้ตัดพระหัตถ์เป็นต้นของพระ 
นางนันทาเทวีอัครมเหสี ฉันนั้น ถ้าพระองค์รับสั่งให้ตัดมือเท้า หูและ 
จมูกของข้าพระองค์ พระเจ้าริเทหราชก็ชักรับสั่งให้ตัดพระหัตถ์เป็น 
ต้นของพระราชบุตร ราชบุตรีและพระมเหสีแห่งพระองค์ ฉันนั้น 
ถ้าพระองค์รับสั่งให้เสียบเนื้อของข้าพระองค์ในหลาว แล้วย่างให้ร้อน 
พระเจ้าวิเทหราช ก็ชักรับสั่งให้เสียบเนื้อของพระปัญจาลชันทราชโอรส 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 163 

ในหลาว แล้วย่างให้ร้อน ฉันนั้น ล้าพระองค์รับสั่งให้เสียบเนื้อของ 
ข้าพระองค์ในหลาว แล้วย่างให้ร้อน พระเจ้าวิเทหราชก็จักรับสั่งให้ 
เสียบเนื้อของพระปัญจาลขันทีราชธิดา แล้วย่างให้ร้อน ฉันนั้น ล้าพระ 
องค์รับสั่งให้เสียบเนื้อของข้าพระองค์ในหลาว แล้วย่างให้ร้อน พระเจ้า 
ริเทหราชก็จักรับสั่งให้เสียบเนื้อพระนางนินทาเทวีอัครมเหสี แล้วย่าง 
ให้ร้อน ฉันนั้น ล้าพระองค์รับสั่งให้เสียบเนื้อของข้าพระองค์ในหลาว 
แล้วย่างให้ร้อน พระเจ้าวิเทหราชก็ชักรับสั่งให้เสียบเนื้อของพระราช 
บุตรพระราชบุตรีและพระมเหสีของพระองค์ แล้วย่างให้ร้อน ฉันนั้น 
ล้าพระองค์ชักรับสั่งให้ทิ่มแทงข้าพระองค์ด้วยหอก พระเจ้าริเทหราชก็ 
ชักรับสั่งให้ทิ่มแทงพระปัญจาลชันทราชโอรสด้วยหอก ฉันนั้น ถ้าพระ 
องค์ชักรับสั่งให้ทิ่มแทงข้าพระองค์ด้วยหอก พระเจ้าริเทหราชก็รับสั่งให้ 
ทิ่มแทง พระปัญจาลจันทีราชธิดาด้วยหอก ฉันนั้น ถ้าพระองค์ชักรับ 
สั่งให้ทิ่มแทงข้าพระองค์ด้วยหอก พระเจ้าวิเทหราชก็ขักรับสั่งให้ทิ่มแทง 
พระนางนินทาเทวีอัครมเหสีด้วยหอก ฉันนั้น ล้าพระองค์รับสั่งให้ 
ทิ่มแทงข้าพระองค์ด้วยหอก พระเจ้าริเทหราชก็ชักรับสั่งให้ทิ่มแทง 
พระราชบุตร พระราชบุตรีและพระมเหสีของพระองค์ ฉันนั้น ข้อความ 
ดังกราบทูลมาอย่างนี้ อันข้าพระองค์ทั้งสอง คือพระเจ้าวิเทหราชกับ 
ข้าพระองค์ ได้ปรึกษาตกลงกันไว้แล้วในที่ลับ โล่หนักประมาณ ๑๐๐ 
ปะละ อันช่างหนังทำสำเร็จแล้ว ด้วยมีดของช่างหนังย่อมช่วยป้องกัน 
ตัวเพื่อห้ามลูกศรทั้งหลาย ฉันใด ข้าพระองค์ เป็นผู้นำความสุขบรรเทา 
ทุกข์ถวายพระเจ้าริเทหราชผู้เรืองยศ ก็จำต้องทำลายลูกศรคือพระดำริของ 
พระองค์ ด้วยโล่ คือความคิดของข้าพระองค์ ฉันนั้น ขอเดชะ. 

[๖๖๖] ข้าแต่พระมหาราช เชิญพระองค์ทอดเนตรพระราชนิเวศน์อันว่างเปล่า 
ของพระองค์ ข้าแต่บรมกษัตริย์ นางสนม กุมารทั้งหลาย และ 
พระราชชนนีของพระองค์ ข้าพระองค์ให้นำออกทางอุโมงค์ นำไป 
ถวายพระเจ้าริเทหราชแล้ว พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 164 

[๖๖๗] เชิญพวกเจ้าจงไปสู่ราชนิเวศน์ของเรา แล้วตรวจตราดู คำของมโหสถนี้ 
จริงหรือเท็จอย่างไร. 

[๖๖๘] ข้าแต่พระมหาราชา มโหสถกราบทูลว่า ฉันใด คำนั้นเป็นจริง ฉันนั้น 
พระราชนิเวศน์ทุกแห่งว่างเปล่า ดุจที่ลงกินของฝูงกา ขอเดชะ. 

[๖๖๙] ข้าแต่พระมหาราชา พระนางเจ้านินทาเทวี ทรงโฉมงดงามทั่วสรรพางค์ 
มีพระโสณีงาม ดังแผ่นทองคำธรรมชาติ มีปกติตรัสด้วยพระสำเนียง 
อันอ่อนหวาน ดังเสียงลูกหงส์เสด็จไปทางอุโมงค์นี้แล้ว ข้าแต่พระ 
มหาราชา พระนางนินทาเทวีทรงโฉมงดงามทั่วสรรพางค์ ทรงพระภูษา 
โกสัย มีพระสรีระเหลืองอร่าม มีสายรัดพระองค์งดงามด้วยทองคำ 
ข้าพระองค์นำออกไปแล้วจากอุโมงค์นี้ พระนางนินทาเทวีมีพระบาทแดง 
สดใส ทรงโฉมงดงาม มีสายรัดพระองค์ แก้วมณีแกมสุวรรณ ดวง 
พระเนตรดังตานกพิราบ มีพระสรีระงดงาม พระโอฐแดงดังผลตำลึงสุก 
สะโอดสะอง มีบั้นพระองค์เล็กเรียวดังเถานาคลดา อันเกิดดีแล้ว 
และกาญจนไพรที มีพระเกสายาวดำ มีปลายช้อนขึ้นเล็กน้อย มีดวง 
พระเนตรเขื่อง ดังดวงตาของลูกเนื้อทรายอันเกิดดีแล้ว และดุจเปลว 
เพลิงในฤดูเหมันต์ พระนางนินทาเทวี ย่อมงดงามด้วยเสันพระโลมา 
เล็กๆ ดังแม่นั้าใกล้ภูผาอันดาดาษไปด้วยไม้ไผ่เล็กๆ ฉะนั้น พระ 
นางมีพระเพลางามดังงวงอัยรา มีพระถันยุคลดังคู่ผลมะพลับทองงาม 
เป็นที่หนึ่ง พระสัณฐานสันทัด ไม , สูงนัก ไมตานัก มีพระโขนงพอ 
งาม ไม่มากนัก ข้าแต่พระองค์ผู้มีพาหนะสมบูรณ์ด้วยสิริ พระองค์คง 
ทรงยินดี ด้วยการทิวงคตของพระนางเจ้านินทาเทวีเป็นแน่ ข้าพระองค์ 
และพระนางเจ้านินทาเทวี ก็จักไปสู่สำนักยมราชเป็นแน่. 

[๖๗๐] มโหสถ ได้ปล่อยพระเจ้าวิเทหราชศัตรูของเรา ซึ่งตกอยู่ในแอมมือ 
เรา ทำเล่ห์กลอันเป็นทิพย์ หรือว่าได้ทำอุบายบังตา. 

[๖๗๑] ข้าแต่พระมหาราชา บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมทำเล่ห์กลอันเป็น 
ทิพย์โดยแท้ บัณฑิตผู้มีความรู้เหล่านั้น ย่อมปลดเปลื้องตนได้ เหล่า 
ทหารร่นหน่มเป็นคนฉลาด เป็นทหารขดอโมงค์ของข้าพระองค์มีอย่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 165 

พระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปยังพระนครมิถิลา โดยทางที่ทหารเหล่านั้นทำไว้ 
พระเจ้าข้า. 

[๖๗๒] ข้าแต่พระมหาราชา เชิญพระองค์ทอดพระเนตรอุโมงค์ซึ่งสร้างไว้ดีแล้ว 
งามรุ่งเรืองด้วยระเบียบแห่งกองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ และ 
กองพลราบ ซึ่งสำเร็จดีแล้วเถิด พระเจ้าข้า. 

[๖๗๓] ดูกรมโหสถ เป็นลาภของชนชาวริเทหรัฐหนอ บัณฑิตทั้งหลายเช่นนี้ 
ย่อมอยู่ในเรือน ในแว่นแคว้นของผู้ใด เป็นลาภของผู้นั้น เหมือนเจ้า 
ฉะนั้น. 

[๖๗๔] เราจะให้เครื่องเลี้ยงชีพ การบริหาร เบี้ยเลี้ยง และบำเหน็จเพิ่มขึ้น 
สองเท่า และให้โภคสมบัติอันไพบูลย์อีก เจ้าจงใช้สอยและจงรื่นรมย์ 
อยู่ในกามเถิด เจ้าอย่ากลับไปหาพระเจ้าริเทหราชเลย พระเจ้าวิเทหราช 
จะทรงทำประโยชน์อะไร. 

[๖๗๕] ข้าแต่พระมหาราชา ผู้ใดพึงสละท่านผู้ชุบเลี้ยงตนเพราะเหตุแห่งทรัพย์ 
ผู้นั้นย่อมถูกตนเองและคนอื่นติเตียนได้ทั้งสองฝ่าย พระเจ้าริเทหราชยัง 
ทรงพระชนม์อยู่เพียงใด ข้าพระองค์ไม่พึงอยู่ในแว่นแคว้นของผู้อื่นเพียง 
นั้น ข้าแต่พระมหาราชา ผู้ใดพึงสละท่านผู้ชุบเลี้ยงตน เพราะเหตุแห่ง 
ทรัพย์ ผู้นั้นย่อมถูกตนเองและคนอื่นติเตียนได้ทั้งสองฝ่าย พระเจ้า 
ริเทหราชยังดำรงพระชนม์อยู่เพียงใด ข้าพระองค์ไม่พึงเป็นราชบุรุษของ 
พระราชาอื่นเพียงนั้น ขอเดชะ. 

[๖๗๖] ลูกรมโหสถ เราจะให้ทองพันแท่ง ม้าน ๘๐ หลังในแคว้นกาสีแก่ท่าน 
เราจะให้ทาสี ๔๐๐ คน ภรรยา ๑๐๐ คนแก , ท่าน จงพากองทัพทั้งปวง 
ไปโดยสวัสดี. 

[๖๗๗] พวกเจ้าจงให้อาหารแก , ช้างและม้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เพียงใด จงเลี้ยงดู 
กองรถและกองราบให้อิ่มหนำด้วยข้าวและนั้า เพียงนั้น. 

[๖๗๘] ลูกรมโหสถบัณฑิต ท่านจงพาเอากองช้าง กองม้า กองรถ กองราบไป 
พระเจ้าวิเทหราช จงทอดพระเนตรท่านผู้ไปถึงมิถิลานคร. 

[๖๗๙] เสนา คือ กองช้าง กองม้า กองรถ กองราบ ปรากฏมากมาย เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 166 

จตุรงคินีที่น่ากลัว บัณฑิตทั้งหลายจะสำคัญอย่างไรหนอ. 

[๖๘๐] ข้าแต่พระมหาราชา ความยินดีอย่างสูงสุด จักปรากฏแด่พระองค์ มโหสถ 
พากองทัพทั้งปวงมาถึงแล้วโดยสวัสดี. 

[๖๘๑] คน ๔ คน นำคนตายไปทั้งไว้ในป่าช้าแล้วกลับไป ฉันใด พวกเราทิ้ง 
เจ้าไว้ในกัปปิลรัฐแล้ว กลับมาในที่นี้ ก็ฉันนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้า 
เปลืองตนพ้นมาได้เพราะเหตุอะไร เพราะป้จชัยอะไร หรือเพราะผล 
อะไร. 

[๖๘๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์จอมวิเทหรัฐ ข้าพระองค์ป้องกันกลศึกที่ 
พวกนั้นกีดกันไว้ ด้วยกลศึกที่ข้าพระองค์คิดแล้ว ข้าพระองค์ป้องกัน 
ความลับที่พวกนั้นปรึกษากันไว้ ด้วยความลับที่ข้าพระองค์คิดไว้ (ใช่ 
แต่เท่านั้น) ข้าพระองค์ยังได้ช่วยป้องกันพระราชาไว้ ดังสาครกั้นล้อม 
ชมพูทวีปไว้ ฉะนั้น พระเจ้าพรหมทัตต์ทรงพระราชทานทองคำพันแท่ง 
บ้าน ๘๐ หลังในแคว้นกาสี ทาสี ๔๐๐ คน และภรรยา ๑๐๐ คน แก่ 
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้พากองทัพทั้งปวงมาถึง ณ ที่นี้'โดยสวัสดีแล้ว 
พระเจ้าข้า. 

[๖๘๓] ดูกรท่านอาจารย์เสนก การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เป็นสุขดีหนอ เพราะว่า 
มโหสถบัณฑิต ปลดเปลื้องเราทั้งหลายผู้ตกอยู่ในแอมมือของศัตรูได้ 
เปรียบเหมือนบุคคลช่วยปล่อยฝูงนกที่ถูกขังอยู่ในกรง และเปรียบ 
เหมือนบุคคลช่วยปล่อยปลาอันติดอยู่ในแห ฉะนั้น. 

[๖๘๔] ข้าแต่พระมหาราชา ข้อนี้เป็นอย่างนั้น เพราะว่า บัณฑิตทั้งหลาย เป็น 
ผู้นำความสุขมาให้ มโหสถบัณฑิตปลดเปลื้องพวกเราผู้ตกอยู่ในแอมมือ 
ของศัตรูได้ เปรียบเหมือนบุคคลช่วยปล่อยฝูงนกที่ขังอยู่ในกรง และ 
เปรียบเหมือนบุคคลช่วยปล่อยตัวติดอยู่ในแห ฉะนั้น. 

[๖๘๕] ชาวเมืองผู้นับว่าเกิดในแคว้นมคธ จงดีดพิณทั้งปวง จงตีกลองเล็กกลอง 
ใหญ่และมโหรทึก จงพากันโห่ร้องบันลือเสียงให้เซ็งแซ่. 

[๖๘๖] พวกนางสนม พวกกุมาร พวกพ่อค้า และพวกพราหมณ์ต่างก็นำเอา 
ข้าวนั้าเป็นอันมากมาให้แก่มโหสถบัณฑิต พวกกองช้าง พวกกองบ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 167 

พวกกองรถ พวกกองราบ ต่างก็นำเอาข้าวนั้นปีนอันมากมาให้แก , 

มโหสถบัณฑิต ชาวชนบทและชาวนิคมประชุมพร้อมกัน ต่างนำเอา 
ข้าวนํ้าเป็นอันมากมาให้มโหสถบัณฑิต ชนเป็นอันมากได้เห็นมโหสถ 
บัณฑิตกลับมา ต่างก็พากันเลื่อมใส ครั้นมโหสถบัณฑิตมาถึงมิถิลานคร 
พากันยกธงขึ้นโบกอยู่ไปมา. 

จบ มโหสถชาดกที่ ๕. 

๖. ภูริทั'ตชาดกที่ ๖ 
พระเจ้าภูริทั'ต ทรงบำเพ็ญศีลบารมี 

[๖๘๗] รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่ง มีอยู่ในนิเวศน์ของท้าวธตรฐ รัตนะทั้งหมดนั้น 
จงมาสู่พระราชนิเวศน์ของพระองค์ ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรด 
ประทานพระราชธิดาแก , พระราชาของข้าพระองค์เถิด พระเจ้าข้า. 

[๖๘๘] พวกเราไม , เคยทำการวิวาห์กับนาคทั้งหลาย ในกาลไหนๆ เลย พวกเรา 
จะทำการวิวาห์อันไม่สมควรนั้นได้อย่างไรเล่า. 

[๖๘๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ พระองค์จำต้องทรงสละพระชนม์ชีพ 
หรือแว่นแคว้นเสียเป็นแน่ เพราะเมื่อนาคโกรธแล้ว คนทั้งหลาย เช่น 
พระองค์จะมีชีวิตอยู่นานไม , ไต้ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ พระองค์เป็น 
มนุษย์ไม่มีฤทนั้มาลูหมิ่นพระยานาคธตรฐผู้มีฤทขึ้ผู้เป็นบุตรของท้าว 
วรุณนาคราช เกิดภายใต้แม่นั้ายมุนา. 

[๖๙๐] เราไม , ได้ดูหมิ่นท้าวธตรฐผู้เร้องยศ ก็ท้าวธตรฐเป็นใหญ่กว่านาคแม้ทั้ง 
หมด ถึงจะเป็นพระยานาคผู้มีอานุภาพมาก ก็ไม , สมควรกะธิดาของเรา 
เราเป็นกษัตริย์ของชนชาวริเทหรัฐ และนางสมุททชาธิดาของเราก็เป็น 
อภิชาต. 

[๖๙๑] พวกนาคเหล่ากัมพลอัสสดรจงเตรียมตัว จงไปบอกให้นาคทั้งปวงรู้กัน 
จงพากันไปเมืองพาราณสี แต่อย่าได้เบียดเบียนใครๆ เลย. 

[๖๙๒] นาคทั้งหลาย จงแผ่พังพานห้อยอยู่ที่ม้านเรือน ในสระนั้า ที่ทางเดิน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 168 

ที่ทาง ๔ แพร่ง บนยอดไม้ และบนเสาระเนียด แม้เราก็จะนิรมิตตัว 
ให้ใหญ่ขาวล้วน วงล้อมเมืองใหญ่ด้วยขนดหาง ยังความกลัวให้เกิด 
แก , ชนชาวกาสี. 

[๖๙๓] นาคทั้งหลายได้ฟ้งคำของท้าวธตรฐแล้ว แปลงเพศเป็นหลายอย่าง พา 
กันเข้าไปยังพระนครพาราณสึ แต่มิได้เบียดเบียนใครๆ เลย แผ่พังพาน 
ห้อยอยู่ที่บ้านเรือน ในสระนา ที่ทางเดิน ที่ทาง ๔ แพร่ง บนยอดไม้ 
พวกสตรีเป็นอันมากได้เห็นนาคเหล่านั้น แผ่พังพานห้อยอยู่ตามที่ต่างๆ 
หายใจฟ์ๆ ก็พากันครํ่าครวญ ชาวเมืองพาราณสีมีความสะดุ้งกลัว 
เดือดร้อนก็พากันไปประชุมกอดอกร้องทุกข์ว่า ขอพระองค์จงทรงพระ 
ราชทานพระราชธิดาแก , พญานาคเถิด พระเจ้าข้า. 

[๖๙๔] ท่านชื่ออะไร มีนัยน์ตาแดง อกผาย นั่งอยู่ท่ามกลางป่าอันเต็มไปด้วย 
ดอกไม้ สตรี ๑๐ คนเป็นใคร ทรงเครื่องประดับล้วนแต่ทองคำ นุ่งผ้า 
งาม ยืนเคารพอยู่ ท่านเป็นใคร มีแขนใหญ่ รุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางป่า 
เหมือนไฟอันลุกโชนด้วยเปรียง ท่านคงเป็นผู้มีศักดใหญ่ คนใดคนหนึ่ง 
เป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีอานุภาพมาก. 

[๖๙๕] เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ”เดช ยากที่ใครๆ จะล่วงได้ ล้าแม้เราโกรธแล้ว พึง 
ขบชนบทที่เจริญให้แหลกได้ด้วยเดช มารดาของเราชื่อสมุททชา บิดา 
ของเราชื่อว่าธตรฐ เราเป็นน้องของสุทัสสนะ คนทั้งหลายเรียกเราว่า 
ภูริทัต. 

[๖๙๖] ท่านเพ่งดูห้วงนั้าลึกวนอยู่ทุกเมื่อ น่ากลัวห้วงนั้านั้นเป็นที่อยู่อันรุ่งเรือง 
ของเรา ลึกหลายร้อยชั่วบุรุษ ท่านอย่ากลัวเลย จงเข้าไปยังแม่นั้ายมุนา 
เป็นแม่นั้ามีสึเขียวไหลจากกลางป่า กึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระ 
เรียน เป็นที่เกษมสำราญของผู้มีอาจารวัตร. 

[๖๙๗] ดูกรพราหมณ์ ท่านพร้อมด้วยบุตรและภรรยา ไปถึงนาคพิภพแล้ว เรา 
จะบูชาท่านด้วยกามทั้งหลาย ท่านจักอยู่เป็นสุข. 

[๖๙๘] แผ่นดินมีพื้นอันราบเรียบ ประกอบด้วยต้นกฤษณาเป็นอันมาก ดารดาษ 
ด้วยหมู , แมลงค่อมทอง มีหญ้าเขียวชะอุ , มงามอุดม หมู , ไม้อันน่ารื่นรมย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 169 

สระโบกขรณีที่สร้างไว้สวยงาม ระงมด้วยเสียงหงส์ มีดอกปทุมร่วงหล่น 
อยู่เกลื่อนกลาด มีปราสาท ๘ มุม มีเสาพันเสาอันขัดเกลาดีแล้วทุกเสา 
สำเร็จด้วยแก้วไพฑูรย์ เรืองจรูญด้วยเหล่านางนาคกัญญา พระองค์เป็น 
ผู้บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่ เป็นวิมานเกษมสำราญรื่นรมย์ มี 
สุขหาอันใดจะเปรียบปานมิได้ ด้วยบุญของพระองค์ พระองค์เห็นจะ 
ไม่ทรงหวังวิมานของพระอินทร์ เพราะฤทธอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระ 
องค์นี้ ก็เหมือนของท้าวสักกะผู้รุ่งเรือง ฉะนั้น. 

[๖๙๙] อานุภาพของคนรับใช้ชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งอยู่ในบังกับบัญชาของท้าวสักกเทว 
ราชผู้รุ่งเรือง ใครๆ ไม่พึงถึงแม้ด้วยใจ. 

[๗๐๐] เราปรารถนาวิมานของเทวดาทั้งหลาย ผู้ตั้งอยู่ในความสุขนั้น จึงไป 
รักษาอุโบสถอยู่บนจอมปลวก. 

[๗๐๑] ข้าพระองค์พร้อมด้วยบุตรเข้าไปสู่ป่าแสวงหาเนื้อ ญาติเหล่านั้นไม , รู้ว่า 
ข้าพระองค์ตายหรือเป็น ข้าพระองค์ขอทูลลาพระภูริทัตผู้เร้องยศ โอรส 
แห่งกษัตริย์แคว้นกาสี พระองค์ทรงอนุญาตแล้ว ข้าพระบาทก็จะได้ไป 
เยี่ยมญาติ. 

[๗๐๒] การที่ท่านได้มาอยู่ในสำนักของเรานั้เป็นความพอใจของเราหนอ แต่ 
ว่ากามารมณ์เช่นนี้ เป็นของหาไม , ได้ง่ายในมนุษย์ ล้าท่านไม่ปรารถนา 
จะอยู่ เราจะบูชาท่านด้วยกามารมณ์ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท่านไปเยี่ยม 
ญาติได้โดยสวัสดี. 

[๗๐๓] ดูกรพราหมณ์ เมื่อท่านทรงทิพยมณีนั้อยู่ ย่อมได้ปศุสัตว์และบุตรทั้ง 
หลายตามปรารถนา ท่านจงถือเอาท่พยมณีไป ปราศจากโรคภัยเป็นสุข 
เถิด. 

[๗๐๔] ข้าแต่ภูริพัต พระดำรัสของพระองค์หาโทษมิได้ ข้าพระองค์ยินดียิ่งนัก 
ข้าพระองค์แก , แล้วจักบวช ไม่ปรารถนากามทั้งหลาย. 

[๗๐๕] ล้าหากพรหมจรรย์มีการแตกหัก กิจที่ต้องทำด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายเกิด 
ขึ้น ท่านอย่าได้มีความหวั่นใจ ควรมาหาเรา เราจะให้ทรัพย์แก่ท่าน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 170 

มากๆ. 

[๗๐๖] ข้าแต่พระคูริทั'ต พระดำรัสของพระองค์หาโทษมิได้ ข้าพระองค์ยินดียิ่ง 
นัก ข้าพระองค์จักกลับมาอีก ถ้าจักมีความต้องการ. 

[๗๐๗] พระภูริทัตตรัสดำรัสนี้แล้ว จึงใช้ให้นาคมาณพ ๔ ตนไปส่งว่า ท่าน 
ทั้งหลายจงมา เตรียมตัวพาพราหมณ์ไปส่งให้ถึงโดยเร็ว นาคมาณพ 
๔ ตนที่คูริทัตตรัสใช้ให้ไปส่ง พิงรับสั่งของภูริทัต เตรียมตัวแล้ว พา 
พราหมณ์ไปส่งให้ถึงโดยเร็ว. 

[๗๐๘] แก้วมณีที่สมมติกันว่าเป็นมงคล เป็นของดี เป็นเครื่องปลื้มรื่นรมย์ใจ 
เกิดแต่หิน สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ที่ท่านถืออยู่นี้ใครได้มาไว้. 

[๗๐๙] แก้วมณีนี้พวกนางนาคมาณวิกาประมาณพันหนึ่งล้วนมีตาแดง แวด 
ล้อมอยู่โดยรอบในกาลวันนี้เราเดินทางไปได้แก้วมณีนั้นมา. 

[๗๑๐] แล้วมณีอันเกิดแต่หินนี้ที่หามาได้ด้วยดี อันบุคคลเคารพบูชา ประดับ 
ประดาเก็บรักษาไว้ด้วยดีทุกเมื่อ ยังประโยชน์ทั้งปวงให้สำเร็จได้ เมื่อ 
บุคคลปราศจากการระวังในการเก็บรักษา หรือในการประดับประดา 
แก้วมณีอันเกิดแต่หินนี้ที่บุคคลหามาได้โดยไม่แยบคาย ย่อมเป็นไป 
เพื่อความพินาศ คนผู้ไม่มีกุศลไม , ควรประดับแก้วมณีอันเป็นทิพย์นี้ เรา 
ชักให้ทองคำร้อยแท่ง ขอท่านจงให้แก้วมณีนี้แก่เราเถิด. 

[๗๑๑] แก้วมณีของเรานี้ไม่ควรแลกเปลี่ยนด้วยโคหรือรัตนะ เพราะแล้วมณี 
อันเกิดแต่หิน บริบูรณ์ด้วยลักษณะ เราจึงไม , ขาย. 

[๗๑๒] ล้าท่านไม , แลกเปลี่ยนแก้วมณีด้วยโคหรือรัตนะ เมื่อเช่นนั้น ท่านจะ 
แลกเปลี่ยนแก้วมณีด้วยอะไร เราถามแล้ว ขอท่านจงบอกความข้อนั้น 
แก่เรา. 

[๗๑๓] ผู้ใดบอกนาคใหญ่ผู้มีเดช ยากที่บุคคลจะล่วงเกินได้ เราจะให้แก้วมณี 
อันเกิดแต่หิน อันรุ่งเรืองด้วยรัศมี. 

[๗๑๔] ครุฑผู้ประเสริฐหรือไรหนอ แปลงเพศเป็นพราหมณ์มาแสวงหานาค 
ประสงค์จะนำไปเป็นอาหารของตน. 

[๗๑๕] ดูกรพราหมณ์ เรามิได้เป็นครุฑ เราไม่เคยเห็นครุฑ เราเป็นผู้สนใจด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 171 

งูพิษ ชนทั้งหลายรู้จักเราว่าเป็นหมองู. 

[๗๑๖] ท่านมีกำลังอะไร มีศิลปอะไร ท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งผลอันพิเศษในอะไร 
จึงไม่ยำเกรงนาค. 

[๗๑๗] ครุฑมาบอกวิชาหมองูอย่างสูง แก่ฤาษีโกสิยโคตรผู้อยู่ในป่า ประพฤติ 
ตบะอยู่สิ้นกาลนาน เราเข้าไปหาฤาษีตนหนึ่งซึ่งนับเข้าในพวกฤาษีผู้ 
บำเพ็ญตนอาศัยอยู่ในระหว่างภูเขา ได้บำรุงท่านโดยเคารพ มิได้เกียจ 
คร้านทั้งกลางคืนกลางวัน ในกาลนั้น ท่านบำเพ็ญวัตรและพรหมจรรย์ 
เป็นผู้มีโชค เมื่อได้สมาคมกับเรา จึงสอนมนต์ทิพย์ให้แก่เราด้วยความ 
รัก เราทรงไว้ซึ่งผลอันวิเศษในมนต์นั้น จึงไม , กลัวต่อนาค เราเป็น 
อาจารย์ของพวกหมอฆ่าพิษ ชนทั้งหลายรู้จักเราว่าอาลัมพายน์. 

[๗๑๘] เราทั้งหลายจงรับแก้วไว้สิ ดูกรพ่อโสมทัต เจ้าจงรู้ไว้ เราทั้งหลายอย่า 
ละสิริอันมาถึงตนด้วยท่อนไม้ตามชอบใจสิ. 

[๗๑๙] ข้าแต่พ่อผู้เป็นพราหมณ์ ภูริทัตนาคราชบูชาคุณพ่อผู้ไปถึงที่อยู่ของตน 
เพราะเหตุไร คุณพ่อจึงปรารถนาประทุษร้ายต่อผู้กระท่าดีเพราะความหลง 
อย่างนี้ ถ้าคุณพ่อปรารถนาทรัพย์ ภูริทัตนาคราชก็คงชักให้ คุณพ่อไป 
ขอท่านเถิด ภูริทัตนาคราชคงจักให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่คุณพ่อ. 

[๗๒๐] ดูกรโสมทัต การกินของที่ถึงมือ ถึงภาชนะ หรือที่ตั้งอยู่เบื้องหน้า 
เป็นความประเสริฐ ประโยชน์ที่เห็นประจักษ์ อย่าได้ล่วงเราไปเสียเลย. 

[๗๒๑] คนประทุษร้ายมิตร สละความเกื้อกูล จะต้องหมกไหม้อยู่ในนรกอัน 
ร้ายแรง แผ่นดินย่อมสูบผู้นั้น หรือเมื่อผู้นั้นมีชีวิตอยู่ก็ซูบซีด ถ้า 
คุณพ่อปรารถนาทรัพย์ ภูริทั'ตนาคราชก็คงชัก , ให้ ผมเข้าใจว่า คุณพ่อ 
จักต้องได้ประสบเวรที่ตนท่าไว้ในไม , ช้า. 

[๗๒๒] พราหมณ์ทั้งหลายบูชายัญแล้ว ย่อมบริสุทธิ”ได้ เราชักบูชามหายัญ ก็จัก 
พ้นจากบาปด้วยการบูชายัญอย่างนี้. 

[๗๒๓] เชิญเถิด ผมจะขอแยกไป ณ บัดนี้ วันนี้ผมจะไม่ขออยู่ร่วมกับคุณพ่อ 
จะไม่ขอเดินทางร่วมกับคุณพ่อผู้ท่ากรรมหยาบอย่างนี้สักก้าวเดียว. 

[๗๒๔] โสมทัตผู้ได้ยินได้ฟ้งมามาก ครั้นกล่าวกะบิดา และประกาศกะเทวดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 172 

ทั้งหลายอย่างนี้แล้ว ก็หลีกไปจากที่นั้น 

[๗๒๕] ท่านจงจับเอานาคใหญ่นั่น จงส่งแก้วมณีนั้นมาให้เรา นาคใหญ่นั่นมี 
รัศมีดังสีแมลงค่อมทอง ศีรษะแดง ตัวปรากฏดังกองปุยนุ่น นอนอยู่ 
บนจอมปลวกนั่น ท่านจงจับเอาเถิดพราหมณ์. 

[๗๒๖] อาล้มพายน์เอาทิพยโอสถทาตัว และร่ายมนต์ทำการป้องล้นตัวอย่างนี้ 
จึงสามารถจับพญานาคนั้นได้. 

[๗๒๗] เพราะได้ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์ผู้ให้สำเร็จ สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงมา 
เป้าแล้ว อินทรีย์ของพระแม่เจ้าไม่ผ่องใส พระพักตร์พระแม่เจ้าก็เกรียม 
ดำ เพราะทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์เช่นนี้พระพักตร์พระแม่เจ้า 
เกรียมดำ เหมือนดอกบัวอยู่ในมือถูกขนี้ฉะนั้น. 

[๗๒๘] ใครว่าล่วงเกินพระแม่เจ้าหรือ หรือพระแม่เจ้ามีเวทนาอะไร เพราะ 
ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์ผู้มาเป้า พระพักตร์ของพระแม่เจ้าเกรียมดำ 
เพราะเหตุไร. 

[๗๒๙] พ , อสุบัสสนะลูกรักเอ๋ย แม่ได้สนเห็นล่วงมาเดือนหนึ่งแล้วว่า (มี) ชาย 
มาตัดแขนของแม่ดูเหมือนข้างขวา พาเอาไปทั้งที่เปอนเลือด เมื่อแม่ 
กำลังร้องไห้อยู่ ตั้งแต่แม่ได้สนเห็นแล้ว เจ้าจงรู้เถิดว่าแม่ไม , ได้ความสุข 
ทุกวันทุกคืน. 

[๗๓๐] แต่ก่อนนางกัญญาทั้งหลาย ผู้มีร่างกายอันสวยสดงดงาม ปกคลุมด้วย 
ตาข่ายทอง พากันบำเรอภูริทัตใด บัดนี้คูริทัตนั้นย่อมไม่ปรากฏ แต่ 
ก่อนเสนาทั้งหลายผู้ถือดาบอันคมกล้า งามดังกรรณิการ์ พากันห้อม 
ล้อมภูริทัตใด บัดนั้ภูริทัตนั้นย่อมไม่ปรากฏ เอาละเราจักไปยังนิเวศน์ 
แห่งภูริทัตเดี๋ยวนี้ ชักไปเยี่ยมน้องของเจ้า ผู้ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ 
ด้วยศีล. 

[๗๓๑] ภริยาทั้งหลายของภูริทัต เห็นพระมารดาของภูริทัตเสด็จมา ต่างพากัน 
ประคองแขนครํ่าครวญว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า หม่อมฉันทั้งหลายไม่ทราบ 
เกล้า ล่วงมาเดือนหนึ่งแล้วว่า ภูริทัตผู้เรืองยศ โอรสของพระแม่เจ้า 
สิ้นชีพเสียแล้วหรือว่ายังดำรงชนม์อยู่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 173 

[๗๓๒] เราไม , เห็นภูริทัต จักตรอมตรมด้วยทุกข์สิ้นกาลนาน ดังนางนกพลัดพราก 
จากลูกเห็นแต่รังเปล่า เราไม่เห็นภูริทั'ต ชักตรอมตรมด้วยทุกข์สิ้น 
กาลนาน ดังนางหงส์ขาวพลัดพรากจากลูกอ่อน เราไม , เห็นภูริทัต ชัก 
ตรอมตรมด้วยทุกข์สิ้นกาลนาน ดังนางนกจากพรากในเปือกตมอันไม , มี 
นํ้าเป็นแน่ เราไม , เห็นภูริทัตชักตรอมตรมด้วยความโศก เปรียบเหมือน 
เบ้าของช่างทอง เกรียมไหม้ในภายใน ไม , ออกไปภายนอก ฉะนั้น. 

[๗๓๓] บุตรธิดาและชายาในนิเวศน์ของคูริทัต ล้มนอนระณระนาด ดังต้นรัง 
อันลมฟาดหักลง ฉะนั้น. 

[๗๓๔] อริฏฐะและสุโภคะ ได้ฟ้งเสียงอันกึกก้องของบุตรธิดาและชายาของ 
ภูริทัตเหล่านั้นในนิเวศน์ของภูริทัต จึงวิ่งไปในระหว่าง ช่วยกันปลอบ 
มารดาว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า จงเบาพระทัยอย่าเศร้าโศกไปเลย เพราะว่า 
สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความตายและความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนี้ การ 
ตายและการเกิดขึ้นนี้เป็นความแปรของสัตว์โลก. 

[๗๓๕] ดูกรพ , อสุท้สสนะ ถึงแม้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดา ก็แต่-ว่า 
แม่เป็นผู้อันความเศร้าโศกครอบงำแล้ว ล้าเมื่อแม่ไม , ได้เห็นภูริทัตคืน 
วันนี้เจ้าจงรู้ว่า แม่ไม , ได้เห็นภูริทัต เห็นจะต้องละชีวิตไปแน่. 

[๗๓๖] ข้าแต่พระแม่เจ้า จงเบาพระทัย อย่าเศร้าโศกไปเลย ลูกทั้ง ๓ ชักเที่ยว 
แสวงหาภูริทัตไปตามทิศน้อยทิศใหญ่ ที่ภูเขา ซอกเขา บ้าน และ 
นิคมแล้วจักนำท่านพี่ภูริหัตมา พระแม่เจ้าชักได้ทรงเห็นท่านพี่ภูริหัตมา 
ภายใน ๗ วัน. 

[๗๓๗] นาคหลุดพ้นจากมือ ไปฟุบลงที่เท้าของท่านคุณพ่อ มันกัดเอากระมัง 
หนอ คุณพ่ออย่ากลัวเลย จงถึงความสุขเถิด. 

[๗๓๘] นาคตัวนี้ไม่สามารถจะทำความทุกข์อะไรๆ แก , เราเลย หมองูมีอยู่ 
เท่าใด ก็ไม่ดียิ่งไปกว่าเรา. 

[๗๓๙] คนเซอะอะไรหนอ แปลงเพศเป็นพราหมณ์มาท้ารบในที่ประชุมชน ขอ 
บริษัทจงฟ้งเรา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 174 

[๗๔๐] ดูกรหมองู ท่านจงต่อสักับเราด้วยนาค เราจักต่อล;กับท่านด้วยลูกเขียด 
ในการรบของเรานั้น เราทั้งสองจงมาพนันกันด้วยเดิมพัน ๕๐๐๐. 

[๗๔๑] ดูกรมาณพ เราเท่านั้นเป็นคนมั่งคั่งด้วยทรัพย์ ท่านเป็นคนจนใครจะ 
เป็นคนรับประกันท่าน และอะไรเป็นเดิมพันของท่าน เดิมพันของเรามี 
และคนรับประกันเช่นนั้นก็มี ในการรบของเราทั้งสอง เราทั้งสองมา 
พนันกันด้วยเดิมพัน ๕๐๐๐. 

[๗๔๒] ดูกรมหาบพิตรผู้ทรงเกียรติ เชิญสดับคำของอาตมภาพ ขอความเจริญจง 
มีแก่มหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงรับประกันทรัพย์ ๕๐๐๐ ของอาตมภาพ 
เถิด. 

[๗๔๓] ข้าแต่ดาบส หนี้เป็นของบิดา หรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านท่าเอง เพราะเหตุไร 
ท่านจึงขอทรัพย์มากมายอย่างนี้ต่อข้าพเจ้า. 

[๗๔๔] เพราะนายอาลัมพายน์ ปรารถนาจะต่อถ้กับอาตมภาพด้วยนาค อาตมภาพ 
จักให้ลูกเขียดกัดนายอาลัมพายน์ ดูกรมหาบพิตรผู้ผดุงรัฐ ขอเชิญ 
พระองค์ผู้มีหมู , ทหารดาบเป็นกองทัพเสด็จไปทอดพระเนตรนาคในวันนี้. 

[๗๔๕] ข้าแต่ดาบส เราไม , ได้ดูหมิ่นท่านโดยทางศิลปศาสตร์เลย ท่านมัวเมา 
ด้วยศิลปศาสตร์มากไป ไม่ยำเกรงนาค. 

[๗๔๖] ดูกรพราหมณ์ แม้อาตมาก็ไม , ได้ลูหมิ่นท่านในทางศิลปศาสตร์ แต่ว่า 
ท่านล่อลวงประชาชนนักด้วยนาคอันไม , มีพิษ ถ้าชนพึงรู้ว่านาคของท่าน 
ไม่มีพิษ เหมือนอย่างอาตมารู้แล้วท่านก็จะไม , ได้แกลบสักกำมือหนึ่งเลย 
จักได้ทรัพย์แต่ที่ไหนเล่าหมองู. 

[๗๔๗] ท่านผู้นุ่งหนังเสือพร้อมทั้งเล็บ เกล้าชฎารุ่มร่าม เหมือนคนเซอะ 
เข้ามาในประชุมชน ดูหมิ่นนาคเช่นนี้ว่าไม่มีพิษ ท่านเข้ามาใกล้แล้วก็ 
จะพึงรู้ว่านาคนั้นเต็มไปด้วยเดช เหมือนของนาคอันสูงสุด ข้าพเจ้าเข้า 
ใจว่านาคตัวนี้จักท่าท่านให้แหลกเป็นเหมือนเถ้าไปโดยฉับพลัน. 

[๗๔๘] พิษของงูเรือน งูปลา งูเขียว พึงมี แต่พิษของนาคมีศีรษะแดง ไม่มี 
เลยทีเดียว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 175 

[๗๔๙] ข้าพเจ้าได้พึงคำของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้สำรวม ผู้มีตบะมาว่า ทายก 
ทั้งหลายให้ทานในโลกนี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ ท่านมีชีวิตอยู่ จงให้ทาน 
เสียเถิด ถ้าท่านมีสิ่งของที่ควรจะให้ นาคนี้ มีฤ ทธิ”มาก มีเดช ยากที่ 
ใครๆ จะก้าวล่วงได้ เราจะให้นาคนั้นกัดท่าน มันก็จักทำท่านให้เป็น 
เถ้าไป. 

[๗๕๐] ดูกรสหาย แม้เราก็ได้พึงคำของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้สำรวม ผู้มีตบะมา 
ว่า ทายกทั้งหลายให้ทานในโลกนี้แล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์ ท่านนั่นแหละ 
เมื่อมีชีวิตอยู่ จงให้ทานเสีย ถ้าท่านมีสิ่งของที่ควรจะให้ ลูกเขียดชื่อ 
ว่าอัจจิมุขีนี้เต็มด้วยเดชเหมือนของนาคอันสูงสุด เราชักให้ลูกเขียดนั้น 
กัดท่าน ลูกเขียดนั้นจักทำท่านให้เป็นเถ้าไป นางเป็นธิดาของท้าวธตรฐ 
เป็นน้องสาวต่างมารดาของเรา นางอัจจิมุขีผู้เต็มไปด้วยเดช เหมือน 
ของนาคอันสูงสุดนั้นจงกัดท่าน. 

[๗๕๑] ดูกรมหาบพิตร ถ้าอาตมภาพชักหยดพิษลงบนแผ่นดิน มหาบพิตรจง 
ทรงทราบเถิด ต้นหญ้าลดาวัลย์และต้นยาทั้งหลาย พึงเหี่ยวแห้งไป 
โดยไม , ต้องสงสัย. 

[๗๕๒] ดูกรมหาบพิตร ถ้าอาตมภาพจักขว้างพิษขึ้นไปบนอากาศ มหาบพิตรจง 
ทราบเถิดว่า ฝนและนี้าค้างจะไม่ตกตลอด ๗ ปี 

[๗๕๓] ดูกรมหาบพิตร ถ้าอาตมภาพจักหยดพิษลงในนี้า มหาบพิตรจงทราบ 
เถิด สัตว์'นี้ามีประมาณเท่าใด ทั้งปลาและเต่าก็พึงตายหมด. 

[๗๕๔] นี้าที่โลกสมมติว่าสามารถลอยบาปได้ มีอยู่ที่ท่าปยาคะ ภูตผีอะไรฉุดเรา 
ลงสู่แม่นี้ายมุนาอันลึก. 

[๗๕๕] นาคราชใด เป็นใหญ่ในโลก เรืองยศ พันเมืองพาราณสึไว้โดยรอบ 
เราเป็นลูกของนาคราชผู้ประเสริฐนั้น ดูกรพราหมณ์ นาคทั้งหลายเรียก 
เราว่า สุโภคะ. 

[๗๕๖] ถ้าท่านเป็นโอรสของนาคราชผู้ประเสริฐ ผู้เป็นพระราชาของชนชาวกาสึ 
เป็นอธิบดีอมร พระชนกของท่านเป็นคนใหญ่คนโตผู้หนึ่ง และพระชนนี 
ของท่าน ก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู , มนุษย์ ผู้มีอานุภาพมากเช่นท่าน 
ย่อมไม่สมควรจะฉุดแม้คนเพียงเป็นทาสของพราหมณ์ให้จมนี้าเลย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 176 

[๗๕๗] เจ้าแอบต้นไม้ยิงเนื้อซึ่งมาเพื่อจะดื่มนํ้า เนื้อถูกขิงแล้วรู้สึกได้ด้วยกำลัง 
ลูกศร จึงวิ่งหนีไปไกล เจ้าไปพบมันล้มอยู่ในป่าใหญ่ จึงแล , เนื้อหาบ 
มาถึงต้นไทรในเวลาเย็น อันกึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกแขกเต้า 
และนกสาลิกา มีใบเหลืองเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไทร มีฝูงนกดุเหว่า 
ร้องอยู่ระงม น่ารื่นรมย์ใจ ภูมิภาคเขียวไปด้วยหญ้าแพรกอยู่เป็นนิตย์ 
พี่ชายของเราเป็นผู้รุ่งเรืองไปด้วยฤทธี้และยศ มีอานุภาพมากอัน 
นางนาคกัญญาทั้งหลายแวดล้อม ปรากฏแก่เจ้าผู้อยู่ที่ต้นไทรนั้น ท่าน 
พาเจ้าไปเลี้ยงดู บำรุงบำเรอด้วยสิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่าง เป็นคนประทุษร้าย 
ต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้าย เวรนั้นมาถึงเจ้าในที่นื้แล้ว เจ้าจงเหยียดคอออก 
เร็วๆ เถิด เราจักไม , ไว้ชีวิตแก่เจ้า เราระลึกถึงเวรที่เจ้าทำต่อพี่เรา ชัก 
ตัดศีรษะเจ้าเสีย. 

[๗๕๘] พราหมณ์ผู้ทรงเวทย์ ๑ ผู้ประกอบในการขอ ๑ ผู้บูชาไฟ ๑ ด้วยฐานะ ๓ 
ประการนี้ พราหมณ์เป็นผู้ที่ , ใครๆ ไม่ควรจะฆ่า. 

[๗๕๙] เมืองของท้าวธตรฐอยู่ภายใต้แมนายมุนา จดทิมวันตบรรพต ซึ่งตั้งอยู่ 
ไม , ไกลแม่นื้ายมุนาล้วนแล้วไปด้วยทองกำงามรุ่งเรือง พี่น้องร่วมท้อง 
ของเรา ล้วนเป็นคนมีชื่อลือชา อยู่ในเมืองนั้น ดูกรพราหมณ์ พี่ห้อง 
ของเราเหล่านั้นจักว่าอย่างไร เจ้าจักต้องเป็นอย่างนั้น. 

[๗๖๐] ข้าแต่พี่สุ'โภคะ ยัญและเวทย์ทั้งหลายในโลกที่พวกพราหมณ์ประกอบ 
ขึ้น ไม , ใช่เป็นของเล็กห้อย เพราะฉะนั้น ผู้ติเตียนพราหมณ์ซึ่งใครๆ 
ไม่ควรติเตียน ชื่อว่าย่อมละทิ้งทรัพย์ เครื่องปลื้มใจและธรรมของ 
สัตบุรุษเสีย. 

[๗๖๑] พวกพราหมณ์ถือการทรงไตรเพท พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวก 
แพศย์ยึดไถนา และพวกศูทรยึดการบำเรอวรรณะทิ้ง ๔ นี้เข้าถึงการ 
งานตามที่อ้างมาเฉพาะอย่าง ๆ นั้นกล่าวกันว่า มหาพรหมผู้มีอำนาจจัดไว้. 

[๗๖๒] พระพรหมผู้สร้างโลก ท้าววรุณ ท้าวกุเวร ท้าวโสมะ พระยายม 
พระจันทร์ พระวายุ พระอาทิตย์ แม้ท่านเหล่านี้ ก็ล้วนบูชายัญมามาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 177 

แล้ว และบูชาสิ่งที่น่าใคร , ทุกอย่างแก่พราหมณ์ผู้ทรงเวทย์ ท้าวอรชุน 
และท้าวภีมเสน มีกำลังมาก มีแขนนับพัน ไม่มีใครเสมอในแผ่นดิน 
ยกธนูได้ ๕๐๐ ลัน ก็ได้บูชาไฟมาแต่ก่อน. 

[๗๖๓] ดูกรพี่สุโภคะ ผู้ใดเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายมานานด้วยข้าว และนาตาม 
กำลัง ผู้นั้นมีจิตเลื่อมใสอนุโมทนาอยู่ ได้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง. 

[๗๖๔] พระเจ้ามุจลินท์สามารถบูชาเทวดาคือไฟ ผู้กินมาก มีสี 1 ไม่ทราม ให้ 
อิ่มหนำด้วยเนยใส ทรงบูชายัญวิธีแก่เทวดา คือไฟผู้ประเสริฐแล้วได้ 
ไปบังเกิดในทิพยคติ. 

[๗๖๕]พระเจ้าทุทีปมีอานุภาพมากมีอายุยืน๑๐๐๐ปี มีพระรูปงามน่าลูยิ่ง 
นัก ทรงละแว่นแคว้นอันไม่มีที่สุดพร้อมทั้งเสนาเสด็จออกผนวชแล้ว 
ได้เสด็จสู่สวรรค์. 

[๗๖๖] ข้าแต่พี่สุโภคะ พระเจ้าสาครราช ทรงปราบแผ่นดินอันมีสาครเป็น 
ที่สุด รับสิ่งให้ตั้งเสายัญอันงานยิ่ง ล้วนแล้วด้วยทอง ทรงบูชาไฟ 
แล้วได้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง แม่นั้าคงคา และมหาสมุทร เป็นที่สั่ง 
สมนมล้ม ย่อมเป็นไปด้วยอานุภาพของผู้ใด ผู้นั้น คือ พระเจ้า 
อังคโลมบาท ทรงบำเรอไฟแล้วเสด็จไปเกิดในพระนครของท้าว 
สหัสสนัยน์. 

[๗๖๗] เทวดาผู้ประเสริฐมีฤทธมาก มียศ เป็นเสนาบดีของท้าววาสวะใน 
ไตรทิพย์ กำจัดมลทินด้วยโสมยาควิขี (บูชาด้วยการดื่มนั้าโสม) ได้ 
เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง. 

[๗๖๘] เทวดาผู้ประเสริฐ มีฤทธ เรืองยศ สร้างโลกนี้โลกหน้า แม่นั้าภาคีรถี 
ขุนเขาทิมวันต์และเขาริชฌะ ได้บูชาไฟมาก่อน ภูเขามาลาคิริ ขุนเขา 
ทิมวันต์ ภูเขาวิชฌะ ภูเขาสุทัศนะ ภูเขานิสภะ ภูเขากากเวรุ 
ภูเขาเหล่านี้และภูเขาใหญ่อื่นๆ กล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ 
กอสร้างทำไว้. 

[๗๖๙]ชนทั้งหลายเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทย์ผู้เข้าถึงคุณแห่งมนต์ ผู้มีตบะ 
ในโลกนี้ว่า ผู้ประกอบในการขอ มหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์นั้น ผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 178 

กำลังตระเตรียมนี้าอยู่ที่ส่งมหาสมุทร เพราะเหตุนั้น นั้าในมหาสมุทร 
จึงดื่มไม , ได้. 

[๗๗๐] วัตถุที่ควรบูชา คือพวกพราหมณ์เป็นอันมากมีอยู่ในแผ่นดินของ 
ท้าววาสวะ พราหมณ์ทั้งหลายมีอยู่ในทิศบูรพา ทิศปัจจิมทิศ ทักษิณ 
และทิศอุดร ย่อมยังปีติและโสมนัสให้เกิด. 

[๗๗๑] ดูกรพ่ออริฏฐะ ความกาลีคือความปราชัยของนักปราชญ์ทั้งหลาย กลับ 
เป็นความมีชัยของคนโง่เขลาผู้ทรงเวทย์ไตรเพทเป็นเหมือนอาการของ 
พยับแดด เพราะเป็นของไม , เห็นเสมอไป มีคุณทางหลอกลวง พาเอา 
คนมีปัญญาไปไม , ได้ ไตรเพทมิได้มีเพื่อป้องกันคนผู้ประทุษร้ายมิตร ผู้ 
ล้างผลาญความเจริญเหมือนไพ่ที่คนบำเรอแล้ว ย่อมป้องกันคนโทสจริต 
ทำกรรมชั่วไม , ได้ ล้าคนทั้งหลายจะเอาไม้ที่มีอยู่ในโลกทั้งหมด พร้อม 
ทั้งทรัพย์สมบัติของตน คลุกกับหญ้าให้ไพ่เผา ไพ่อันมีเดชไม่มีใคร 
เทียมเผาสิ่งนั้นหมดก็ไม , อิ่ม ใครจะพึงทำให้ไฟซึ่งรู้รสสองอย่างให้อิ่มได้ 
นมสดแปรไปได้เป็นธรรมดา คือ แปรเป็นนมสัม แล้วเป็นเนยข้น 
ฉันใด ไพ่ก็มีความแปรเป็นธรรมดา ฉันนั้น ไฟประกอบด้วยความเพียร 
(ในการสีไฟ) จึงจะเกิดได้ ไม , เคยได้เห็นไพ่เข้าไปอยู่ในไม้แห้ง และ 
ไม้สด คนสึไพ่ไม , สี ไพ่ก็ไม่เกิด ไพ่ย่อมไม่เกิดเพราะไม่มีคนทำให้เกิด 
ล้าแหละไฟพึงอยู่ภายในไม้แห้งและไม้สด ป่าทั้งหมดในโลกก็จะพึงแห้ง 
ไป และไม้แห้งก็จะพึงลุกโพลง ล้าคนทำบุญได้โดยเอาไม้และหญ้าให้ 
ไฟกิน คนเผาถ่าน คนหุงเกลือ พ่อครัว และคนเผาศพ ก็พึงทำบุญได้ 
ล้าแม้พราหมณ์เหล่านี้ทำบุญได้เพราะการเลี้ยงไพ่ เพราะเรียนมนต์ 
เพราะเลี้ยงไฟให้อิ่มหนำ ในโลกนี้ใครๆ ผู้เอาของให้ไพ่กินจะชื่อว่าทำ 
บุญหาได้ไม่ เพราะเหตุอย่างไรเล่า เพราะไฟเป็นผู้อันโลกยำเกรง 
รู้รสสองอย่าง พึงกินได้มากทั้งของไม , มีกลิ่นอันไม , น่าฟูใจ คนเป็น 
อันมากไม , ชอบ พวกมนุษย์ละเว้น และเป็นของไม่ประเสริฐ คน 
บางพวกนับถือไพ่เป็นเทวดา ส่วนพวกมิลักขุนับถือนั้าเป็นเทวดา 
ทั้งหมดนี้พูดผิด ไพ่และนั้าไม่ใช่เทพเจ้าตนใดตนหนึ่ง โลกบำเรอไพ่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 179 

ซึ่งไม่มีอินทรีย์ ไม่มีกายที่จะรู้สึกได้ ส่องแสงสว่าง เป็นเครื่องทำการ 
งานของประชาชน เมื่อยังทำบาปกรรมอยู่ จะพึงไปสุคติได้อย่างไร 
พวกพราหมณ์ผู้ต้องการเลี้ยงชีวิตในโลกนี้กล่าวว่า พระพรหมครอบงำ 
ได้ทั้งหมด และว่าพระพรหมบำเรอไฟ พระพรหมมีอานุภาพกว่าทุกสิ่ง 
และมีอำนาจไม่มีใครสร้าง กลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างเพื่อประโยชน์อะไร 
คำของพวกพราหมณ์น่าหัวเราะเยาะ ไม่ควรแก , การเพ่งเล็ง ไม่เป็นความ 
จริง พวกพราหมณ์ในปางก่อนก่อขึ้นไว้ เพราะเหตุแห่งสักการะ 
พราหมณ์เหล่านั้น เมื่อลาภและสักการะเกิดขึ้น จึงร้อยกรองยัญพิธีว่า 
เป็นธรรมสงบระงับ ด้วยการฆ่าสัตว์บูชายัญ พวกพราหมณ์ถือการทรง 
ไตรเพท พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวกแพศย์ยึดการไถนา และ 
พวกศูทรยึดการบำเรอ วรรณะทั้ง ๔ นี้ เข้าถึงการงานตามที่อ้างมา 
เฉพาะอย่าง ๆ นั้น กล่าวกันว่า มหาพรหมผู้มีอำนาจจัดไว้ถ้าคำนี้พึง 
เป็นคำจริงเหมือนดังที่พวกพราหมณ์กล่าวไว้ คนที่ไม่ใช่กษัตริย์ไม่พึงได้ 
ราชสมบัติ ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่พึงศึกษามนต์ คนนอกจากแพศย์ไม่ 
พึงทำการไถเลย และพวกศูทรก็ไม่พึงพ้นจากการรับใช้ผู้อื่น เพราะคำนี้ 
เป็นคำไม่จริง เป็นคำเท็จ พวกคนหาเลี้ยงท้องกล่าวไว้ คนไม่มีปัญญา 
หลงเชื่อ บัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นด้วยตนเอง เพราะพวกกษัตริย์ 
ย่อมเก็บส่วนจากพวกแพศย์ พวกพราหมณ์ถือศาตราเที่ยวฆ่าสัตว์ เพราะ 
เหตุไร พระพรหมจึงไม , ทำโลกอันแตกต่างกันเช่นนั้นให้ตรงเสีย ถ้า 
แหละพระพรหมเป็นใหญ่ เป็นผู้เจริญในโลกทั้งปวง เป็นเจ้าชีวิตของ 
หมู , สัตว์ ทำไมจึงชัดโลกทั้งปวงให้มีความทุกข์ ทำไมจึงไม่ทำโลกทั้งปวง 
ให้มีความสุข ถ้าแหละพรหมนั้นเป็นใหญ่ เป็นผู้เจริญในโลกทั้งปวง 
เป็นเจ้าชีวิตของหมู , สัตว์เหตุไรจึงทำโลกโดยไม่เป็นธรรม คือ มารยา 
และเจรจาคำเท็จ มัวเมา ถ้าแหละพระพรหมนั้นเป็นใหญ่ เป็นผู้เจริญ 
ในโลกทั้งปวง เป็นเจ้าชีวิตของหมู , สัตว์ ก็ชื่อว่าเป็นเจ้าชีวิตอยุติธรรม 
เมื่อธรรมมีอยู่ พรหมนั้นก็จัดโลกไม่เที่ยงธรรม ตั๊กแตน ผีเสื้อ งู 
แมลงคู่ หนอน และแมลงวัน ใครฆ่าแล้วย่อมบริสุทธิ” , ธรรมเหล่านี้ 
ไม่ใช่ของพระอริยะ เป็นธรรมผิดๆ ของชาวกัมโพชรัฐเป็นอันมาก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 180 

[๗๗๒] ถ้าแหละคนฆ่าเขาแล้วย่อมบริสุทธิ” , และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ 
พวกพราหมณ์ก็พึงฆ่าพวกพราหมณ์ด้วยกันเสียซิ หรือพึงฆ่าพวกที่หลง 
เชื่อถ้อยคำ ของพราหมณ์ด้วยกันเสียซิ พวกเนื้อ ปศุสัตว์และโคตัว 
ไหนๆ ไม , ได้อ้อนวอนเพื่อให้ฆ่าตนเลย ถ้วนแต่ดิ้นรนต้องการมีชีวิตอยู่ 
ในโลกนี้ชนทั้งหลายย่อมนำเอาสัตว์และปศุสัตว์เข้าผูกที่เสายัญ พวก 
คนพาลย่อมยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญเป็นที่ผูกสัตว์ ด้วยการพรรณนา 
ต่างๆ ว่า เสายัญนี้จะให้สิ่งที่น่าใคร่แก่ท่านในโลกหน้า จะเป็นของ 
ยั่งยืนในสัมปรายภพ ถ้าว่าบุคคลพึงได้แก้วมณี สังข์ มุกดา ข้าวเปลือก 
ทรัพย์ เงิน ทองที่เสายัญ ในไม้แห้งและไม้สดไซร้ อนึ่ง เสายัญ 
จะพึงให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงในไตรทิพย์ได้ พราหมณ์เท่านั้นพึงบูชายัญ 
ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ก็จะไม , พึงให้พราหมณ์บูชายัญอะไรๆ เลย แก้วมณี 
สังข์ มุกดา ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงิน ทอง จักมีที่เสายัญ ที่ไม้แห้ง 
ที่ไม้สดที่ไหน เสายัญจะพึงให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงในไตรทิพย์ที่ไหน 
พราหมณ์เหล่านี้เป็นคนโอ้อวด หยาบช้า โง , เขลา โลภจัด ยื่นหน้า 
เข้าไปด้วยการพรรณนาต่างๆ ว่า จงลือเอาไฟมา และจงให้ทรัพย์แก , 

เรา แต่นั้นท่านให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงแล้ว จักมีความสุข พวกที่โกนผม 
โกนหนวดและตัดเล็บพาพระราชา หรือมหาอำมาตย์เข้าไปยังโรงบูชาไฟ 
ยื่นหน้าเข้าไปด้วยการพรรณนาต่างๆ ย่อมถือเอาทรัพย์ด้วยเวท พวก 
พราหมณ์ผู้โกหก พอหลอกลวงได้คนหนึ่ง ก็มาประชุมกินกันเป็นอัน 
มากเหมือนฝูงกาตอมนกเค้า หลอกเอาจนเกลี้ยงแล้ว เก็บไว้ที่บริเวณ 
บูชายัญ พวกพราหมณ์ลวงผู้นั้นได้คนหนึ่งอย่างนี้แล้ว ก็พากันมาเป็น 
อันมาก ใช้ความพยายามล่อหลอกพรรณนา ด้วยสิ่งที่ไม่แลเห็นปล้น 
เอาทรัพย์ที่แลเห็นไป เหมือนพวกราชบุรุษ ที่พระราชาสอนให้เก็บส่วย 
เก็บเอาทรัพย์ของพระราชาไป ฉะนั้น ดูกรอริฏฐะ พราหมณ์เช่นนั้น 
เป็นเหมือนโจร ไม่ใช่สัตบุรุษเป็นผู้ควรจะฆ่าเสีย แต่ไม่มีใครฆ่าในโลก 
พวกพราหมณ์กล่าวว่า ไม้ทองหลางเป็นแขนขวาของพระอินทร์จึงตัด 
เอาไม้ทองหลางมาใช้ในยัญนั้ถ้าคำนั้นเป็นคำจริง พระอินทร์ก็แขนขาด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 181 

ทำไมพระอินทร์จึงชนะพวกอสูรด้วยกำลังแขนนั้นได้ คำนั้นเป็นกำเท็จ 
พระอินทร์ยังมีแขนพร้อม เป็นเทวดาชั้นดีเลิศ ไม่มีใครฆ่าได้ กำจัด 
อสูรได้ มนต์ของพราหมณ์เหล่านี้เหลวเปล่า หลอกลวงกันให้เห็น 
ได้เฉพาะในโลกนี้ภูเขามาลาคิรี ขุนเขาทิมวันต์ ภูเขาวิชฌะ ภูเขา 
สุทัศน์ ภูเขานิล'ภะ ภูเขากากเวรุ ภูเขาเหล่านี้และภูเขาใหญ่อื่นๆ 
ที่กล่าวกันว่า พวกพราหมณ์ผู้บูชายัญก่อสร้างไว้ ที่กล่าวกันว่าพวก 
พราหมณ์ผู้บูชายัญเอาอิฐเช่นใดมาสร้างภูเขา อิฐเช่นนั้นก็ไม่ใช่ธรรม 
ชาติของภูเขา ภูเขาเป็นอย่างอื่น ไม , หวั่นไหว เห็นได้ชัดๆ ว่าเป็นท้น 
ไม่ใช่อิฐเป็นทินมานมนาน เหล็กและโลหะย่อมไม่เกิดในอิฐ ที่พวก 
พราหมณ์สรรเสริญยัญกล่าวไว้ว่า ผู้บูชายัญก่อสร้างไว้ ชนทั้งหลายเรียก 
พราหมณ์ผู้ทรงเวท ผู้เข้าถึงคุณแห่งมนต์ ผู้มีตบะในโลกนี้ว่า ผู้ประกอบ 
ในการขอ มหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์นั้นผู้กำลังตระเตรียมนั้าอยู่ที่ส่ง 
มหาสมุทร เพราะเหตุนั้น นั้าในมหาสมุทรจึงดื่มไม , ได้ แม่นั้าทัดเอา 
พราหมณ์ผู้เรียนเวท ทรงมนต์ไปเกินกว่าพัน เหตุไรนั้าในแม่นั้าจึงมี 
รสไม่เสีย มหาสมุทรเท่านั้นดื่มไม , ได้ บ่อนี้าทั้งหลายในมนุษยโลกนี้ที่ 
เขาขุดไว้เกิดเป็นนี้าเค็มก็มี แต่ไม่ใช่เค็มเพราะท่วมพราหมณ์ตาย นี้า 
ในบ่อเหล่านั้นดื่มไม , ได้ เป็นนั้ารู้รสสองอย่าง ครั้นครั้งดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ 
ปฐมกัป ใครเป็นภรรยาใคร ใครได้ให้มนุษย์เกิดขึ้นก่อน โดยธรรม 
แม้นั้นใครๆ ไม่เลวไปกว่าใคร ท่านกล่าวจำแนกส่วนไว้อย่างนี้แม้ 
ลูกคนจัณฑาลก็พึงเรียนเวท สวดมนต์ได้ (ถ้า) เป็นคนฉลาดมีความคิด 
หัวของเขาก็ไม่พึงแตกเจ็ดเสี่ยง มนต์เหล่านี้พวกพรหมสร้างไว้เพื่อฆ่า 
ตน เป็นการสร้างแต่ปาก เป็นการสร้างยึดถือไว้ด้วยความโลภ เปลื้อง 
ได้ยาก เข้าถึงคลองด้วยกำของพวกพราหมณ์ผู้แต่งกาพย์กลอน จิตของ 
พวกคนโง , ยังหลงในทางลุ่มๆ ดอนๆ คนไม่มีปัญญาเชื่อเอาจริงจัง 
ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง มีกำลังอย่างลูกผู้ชาย พราหมณ์ไม่มี 
กำลังเช่นนั้นเลย ความเป็นมนุษย์ของพราหมณ์เหล่านั้น พึงเห็นเหมือน 
ของโค ชาติของพราหมณ์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีใครเสมอ สิ่งอื่นๆ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 182 

เสมอกันหมด ถ้าแหละพระราชาทรงชำนะหมู , ศัตรูได้โดยลำพังพระองค์ 
เอง ประชาราษฎร์ของพระราชานั้นพึงมีสุขอยู่เสมอ มนต์ของกษัตริย์ 
และไตรเพทเหล่านี้มีความหมายเสมอกัน ถ้าไม่วินิจฉัยความแห่งมนต์ 
และไตรเพทนั้นก็'ไม , รู้เหมือนทางที่นี้าท่วม มนต์ของกษัตริย์และไตรเพท 
เหล่านี้มีความหมายเสมอกัน ลาภ ไม่มีลาภ ยศ และไม่มียศ ทั้งหมด 
เทียว เป็นธรรมดาของวรรณทั้ง ๔ นั้น พวกคฤหบดีใช้คนจำนวนมาก 
ให้ทำการงานในแผ่นดิน เพราะเหตุแห่งทรัพย์และข้าวเปลือก ฉันใด 
แม้พวกพราหมณ์ผู้ทรงไตรเพทก็ฉันนั้น ย่อมใช้คนเป็นจำนวนมากให้ 
ทำการงานในแผ่นดิน ในวันนี้พราหมณ์เหล่านั้นเสมอกันกับคฤหบดี 
มีความขวนขวายประกอบในกามคุณเป็นนิตย์ ใช้คนเป็นจำนวนมากให้ 
ทำการงานในแผ่นดินเหมือนกัน พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้รู้รสสองอย่าง 
หาปัญญามิได้. 

[๗๗๓] กระบวนกลอง ตะโพน สังข์ บัณเฑาะว์ และมโหรทึกของใคร มา 
ข้างหน้า ทำให้พระราชาจอมทัพทรงหรรษา ใครมีสีหน้าสุกใสด้วยแผ่น 
ทองคำอันหนา มีพรรณดังสายฟ้า ชันษายังหนุ่มแน่น สอดสวมแล่งธนู 
รุ่งเรืองด้วยสิริมาอยู่นั่นเป็นใคร ใครมีพักตร์ผ่องใสเพียงดังทอง เหมือน 
ถ่านไฟไม้ตะเคียนซึ่งลุกโชนอยู่ที่ปากเม้า รุ่งเรืองด้วยสิริมาอยู่ ใครนั่น 
มีฉัตรทองชมพูนุชมีซี่น่ารื่นรมย์ใจสำหรับกันรัศมีพระอาทิตย์ รุ่งเรือง 
ด้วยสิริมาอยู่ ใครนั่นมีปัญญาประเสริฐ มีพัดวาลริชนีอย่างดีเยี่ยม อัน 
คนใช้ประคอง ณ เบื้องบนเศียรทั้งสองข้าง คนทั้งหลายลือคำหางนกยูง 
อันวิจิตรอ่อนสลวย มีด้ามถ้วนแล้วด้วยทองและแก้วมณี จรลีมาทั้ง 
สองข้าง ข้างหน้าของใคร กุณฑลอันกลมเกลี้ยง มีรัศมีดังสีถ่านไม้ 
ตะเคียนซึ่งลุกโชนอยู่ที่ปากเม้า งดงามอยู่ทั้งสองข้าง ข้างหน้าของใคร 
เสันผมของใครต้องลมอยู่ไหวๆ ปลายสนิท ละเอียดดำ งามจดนลาต 
ดังสายฟ้าพุ่งขึ้นจากท้องฟ้า ใครมีเนตรซ้ายขวากว้างและใหญ่ งาม มี 
พักตร์ผ่องใส ดังดันฉ่องทอง ใครมีโอฐสะอาดเหมือนสังข์อันขาวผ่อง 
เมื่อเจรจา (แลเห็น) ฟ้นขาวสะอาดงามดังดอกมณฑารพตูม ใครมีมือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 183 

และเท้าทั้งสองมีสีเสมอด้วยนาครั่ง ตั้งอยู่ในที่สบาย มีริมแปากเปล่ง 
ปลั่งตั้งผลมะพลับ งามดังดวงอาทิตย์ ใครนั่นมีเครื่องปกคลุมขาวสะอาด 
ดังหนึ่งต้นสาละใหญ่ดอกสะพรั่งข้างเขาทิมวันต์ในฤดูหิมะตก งามปาน 
ดังพระอินทร์อันได้ชัยชนะ ใครนั่นนั่งอยู่ท่ามกลางบริษัท คล้องพระ 
แสงขรรค์ครํ่าทองวิจิตรด้วยด้ามแก้วมณีที่อังสา ใครนั่นสวมสุวรรณ 
ปาทุกาอันวิจิตร เย็นเรียบร้อย สำเร็จเป็นอันดี ข้าพเจ้าขอนอบน้อม 
ต่อผู้แสวงหาคุณอันใหญ่. 

[๗๗๔] ผู้ที่มาเหล่านี้ เป็นนาคที่มีฤทธิ”"เรืองยศ เป็นลูกแห่งท้าวธตรฐ เกิด 
แต่นางสมุททชา นาคเหล่านี้มีฤทธิ”มาก. 

จบ ภูริษัตชาดกที่ ๖ 


๗. จันทกุมาร 

พระชันทกุมาร ทรงบำเพ็ญขันติบารมี 

[๗๗๕] พระราชาพระนามว่าเอกราช เป็นผู้มีกรรมอันหยาบช้า อยู่ในพระนคร 
ปุบผวดี ท้าวเธอตรัสถามขัณฑหาลปุโลหิต ผู้เป็นเผ่าพันธุพราหมณ์ เป็น 
คนหลงว่า ดูกรพราหมณ์ ท่านเป็นผู้ฉลาดในธรรมวินัย ขอจงบอกทาง 
สวรรค์แก , เราเหมือนอย่างนรชนทำบุญแล้วไปจากภพนี้สู่คติภพ ฉะนั้น 
เถิด. 

[๗๗๖] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ นรชนให้แล้วซึ่งทานอันล่วงตั้าทาน ฆ่าแล้ว 
ซึ่งบุคคลอันไม่พึงฆ่า ชื่อว่าทำบุญแล้ว ย่อมไปสู่สุคติ ด้วยประการฉะนี้. 

[๗๗๗] ก็ทานอันล่วงลํ้าทานนั้นคืออะไร และคนจำพวกไหน เป็นผู้อันบุคคล 
ไม่พึงฆ่าในโลกนี้ขอท่านจงบอกข้อนั้นแก่เรา เราจักบูชายัญ จักให้ทาน. 

[๗๗๘] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ยัญพึงบูชาด้วยพระราชโอรส พระราชธิดา 
พระมเหสี ชาวนิคม โคอุสุภราช ท้าอาชาไนยอย่างละ ๔ ข้าแต่ 
พระองค์ผู้ประเสริฐ ยัญพึงบูชาด้วยหมวด ๔ แห่งสัตว์ทั้งปวง. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 184 

[๗๗๙] ในพระราชวังมีเสียงระเบ็งเซ็งแซ่เป็นอันเดียวน่าหวาดกลัว เพราะได้ฟ้ง 
คำว่า พระกุมารกุมารีและพระมเหสีจะต้องถูกฆ่า. 

[๗๘๐] เจ้าทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารทั้งหลาย คือ พระจันทกุมาร พระสุริยกุมาร 
พระภัททเสนกุมาร พระสุรกุมาร และพระวามโคตตกุมารว่า ขอท่าน 
ทั้งหลายจงอยู่เป็นหมู , กันเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญ. 

[๗๘๑] เจ้าทั้งหลายจงไปทูลพระกุมารทั้งหลาย คือ พระอุปเสนากุมารี พระ 
โกกิลากุมารี พระมุทิตากุมารีและพระนันทากุมารีว่า ขอท่านทั้งหลายจง 
อยู่เป็นหมู , กัน เพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญ. 

[๗๘๒] อนึ่ง เจ้าทั้งหลายจงไปทูลพระนางวิชยา พระนางเอราวดี พระนางเกศินี 
และพระนางสุนันทา ผู้เป็นมเหสีของเรา ประกอบด้วยลักษณะกัน 
ประเสริฐว่า ขอท่านทั้งหลายจงอยู่เป็นหมู , กัน เพื่อประโยชน์แก่การ 
บูชายัญ. 

[๗๘๓] เจ้าทั้งหลายจงไปบอกคฤหบดีทั้งหลาย คือ ปุณณมุขคฤหบดี ภัททิย 
คฤหบดี สิงคาลคฤหบดี และวัฑฒคฤหบดีว่า ขอท่านทั้งหลายจงอยู่ 
เป็นหมู , กัน เพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญ. 

[๗๘๔] คฤหบดีเหล่านั้น เกลื่อนกล่นไปด้วยบุตรภรรยา มาพร้อมกัน ณ ที่นั้น 
ได้กราบทูลพระราชาว่า ขอเดชะ ขอพระองค์ทรงกระทำข้าพระองค์ทุก 
คนให้เป็นคนมีแหยม หรือขอจงทรงประกาศข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็น 
ข้าทาสเถิด พระเจ้าข้า. 

[๗๘๕] เจ้าทั้งหลายจงรีบนำช้างของเรา คือ ช้างอภยังกร ช้างนาฬาคิรี ช้าง 
กัจจุคคตะ (ช้างวรุณทันตะ) ช้างเหล่านั้นชักเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , 

การบูชายัญ เจ้าทั้งหลายจงรีบไปนำมาซึ่งม้าอัสดรของเรา คือ ม้าเกศี 
ม้าสุรามุข ม้าปุฌณมุข ม้ารินัตกะ ม้าเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
แก่การบูชายัญ เจ้าทั้งหลายจงรีบไปนำมาซึ่งโคอุสุภราชของเรา คือ 
โคยูถปติ โคอโนชะ โคนึสภะ โคควัมปติ จงต้อนโคเหล่านั้นทั้งหมด 
เข้าเป็นหมู , กัน เราชักบูชายัญ จักให้ทาน อนึ่ง จงตระเตรียมทุกสิ่งให้ 
พร้อม วันพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น เราจักบูชายัญ เจ้าทั้งหลายจงนำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 185 

เอาพระจันทกุมารมา จงรื่นรมย์ตลอดราตรีนี้เจ้าทั้งหลายจงตั้งไว้แม้ 
ทุกสิ่ง วันพรุ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น เราจักบูชายัญ เจ้าทั้งหลายจงไป 
ทูลพระกุมาร ณ บัดนี้วันนี้เป็นคืนที่สุดแล. 

[๗๘๖] พระราชมารดาเสด็จมาแต่พระตำหนัก ทรงกรรแสงพลางตรัสถามพระ 
เจ้าเอกราชนั้นว่า พระลูกรัก ได้ยินว่า พ่อชักบูชายัญด้วยพระราชบุตร 
ทั้ง ๔ หรือ. 

[๗๘๗] เมื่อต้องฆ่าจันทกุมาร บุตรแม้ทุกคน หม่อมฉันก็สละ หม่อมฉันบูชายัญ 
ด้วยบุตรทั้งหลายแล้วจักไปสู่สุคติสวรรค์. 

[๗๘๘] ลูกเอ๋ย พ่ออย่าเชื่อคำนั้น ข่าวที่ว่าสุคติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายัญนั้น 
เป็นทางไปนรก ไม่ใช่ทางไปสวรรค์ ดูกรลูกโกญฑฌูญะ พ่อจงให้ทาน 
อย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลย นี่เป็นทางไปสู่สุคติ ทางไปสู่สุคติ 
มิใช่เพราะเอาบุตรบูชายัญ. 

[๗๘๙] คำของอาจารย์ทั้งหลายมีอยู่ หม่อมฉันจักฆ่าจันทกุมารและสุริยกุมาร 
หม่อมฉันบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายอันสละได้ยากแล้ว ชักไปสู่สุคติ 
สวรรค์. 

[๗๙๐] แม้พระเจ้าสวัสดีพระราชบิดา ได้ตรัสถามพระราชโอรสของพระองค์นั้น 
ว่า ลูกรัก ทราบว่า พ่อชักบูชายัญด้วยโอรสทั้ง ๔ หรือ. 

[๗๙๑] เมื่อต้องฆ่าจันทกุมาร บุตรแม้ทุกคนหม่อมฉันก็สละ หม่อมฉันบูชายัญ 
ด้วยบุตรทั้งหลายแล้ว จักไปสู่สุคติสวรรค์. 

[๗๙๒] ลูกเอ๋ย พ่ออย่าเชื่อคำนั้น ข่าวที่ว่า สุคติจะมีเพราะเอาบุตรบูชายัญ 
ทางนั้นเป็นทางไปนรก ไม่ใช่ทางไปสวรรค์ดูกรลูกโกญฑัญญะ พ่อจง 
ให้ทาน อย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลย นี่เป็นทางไปสู่สุคติ ทางไป 
สู่สุคติมิใช่เพราะเอาบุตรบูชายัญ. 

[๗๙๓] คำของอาจารย์ทั้งหลายมีอยู่ หม่อมฉันจักฆ่าจันทกุมารและสุริยกุมาร 
หม่อมฉันบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายอันสละได้ยากแล้ว ชักไปสู่สุคติ 
สวรรค์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 186 

[๗๙๔] ดูกรลูกโกญฑฌูญะ พ่อจงให้ทาน อย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลย 
พ่อจงเป็นผู้อันพระราชบุตรห้อมล้อม รักษากาสิกรัฐและชนบทเถิด. 

[๗๙๕] ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทาน 
ข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของข้ณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจ้าข้า ถึง 
แม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะเลี้ยงช้างและม้า 
ให้เขา ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย โปรด 
พระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของข้ณฑหาลปุโรหิตเถิด 
พระเจ้าข้า ถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะขน 
มูลช้างให้เขา ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย โปรด 
พระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของข้ณฑหาลปุโรหิตเถิด 
พระเจ้าข้า ถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะขน 
มูลม้าให้เขา ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย โปรด 
พระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของข้ณฑหาลปุโรหิต ตามที่ 
พระองค์มีพระประสงค์เถิด พระเจ้าข้า ถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูก 
ขับไล่จากแว่นแคว้น ก็จักเที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต. 

[๗๙๖] เจ้าทั้งหลายพรํ่าเพ้ออยู่เพราะรักชีวิต ย่อมก่อทุกข์ให้เกิดแก่เรานักแล 
จงปล่อยพระกุมารทั้งหลายไป ณ บัดนี้ เราขอเถิกการเอาบุตรบูชายัญ. 

[๗๙๗] ข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้วในกาลก่อนเทียวว่า การบูชายัญนี้ทำได้ยาก ให้ 
ยินดีได้แสนยาก บัดนี้พระองค์ทรงกระทำยัญที่ซ้าพระองค์ตระเตรียม 
ไว้แล้วให้กระจัดกระจายเพราะเหตุไร ชนเหล่าใดบูชายัญเองก็ดี และ 
ชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายัญก็ดี อนึ่ง ชนเหล่าใด อนุโมทนามหายัญ 
เช่นนี้ของบุคคลผู้บูชาอยู่ก็ดี ชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุคติ. 

[๗๙๘] ขอเดชะ เหตุไร ในกาลก่อน พระองค์จึงรับสั่งให้พราหมณ์กล่าวคำเป็น 
สวัสดีแก , ข้าพระบาททั้งหลาย มาบัดนี้ จะรับสั่งฆ่าข้าพระบาททั้งหลาย 
เพื่อต้องการบูชายัญ โดยหาเหตุมิได้เลย ข้าแต่พระราชบิดา เมื่อก่อน 
ในเวลาที่ข้าพระบาทยังเป็นเด็ก พระองค์มิได้ทรงฆ่าและมิได้ทรงรับสั่ง 
ให้ฆ่า บัดนี้ข้าพระบาททั้งหลาย ถึงความเจริฌวัยเป็นหน , มแน่นแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 187 

มิได้คิดประทุษร้ายพระองค์เลย เพราะเหตุไร จึงรับสั่งให้ฆ่าเสีย ข้าแต่ 
พระมหาราชา ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรข้าพระบาททั้งหลาย ผู้ขึ้น 
คอช้าง ขี่หลังม้า ผูกสอดเครื่องรบ ในเวลาที่รบมาแล้วหรือเมื่อกำลัง 
รบ ก็บุตรทั้งหลายเช่นดังข้าพระบาททั้งหลาย ย่อมไม่ควรจะฆ่าเพื่อ 
ประโยชน์แก , การบูชายัญเลย ข้าแต่พระราชบิดา เมื่อเมืองชายแดนหรือ 
เมื่อพวกโจรในดงกำเริบ เขาย่อมใช้คนเช่นดังข้าพระบาททั้งหลาย แต่ 
ข้าพระบาททั้งหลายจะถูกฆ่าให้ตายโดยมิใช่เหตุ ในมิใช่ที่ ขอเดชะ 
แม่นกเหล่าไร ๆ เมื่อทำรังแล้วย่อมอยู่ ลูกทั้งหลายเป็นที่รักของแม่นก 
เหล่านั้น ส่วนพระองค์ได้ตรัสสั่งให้ฆ่าข้าพระบาททั้งหลาย เพราะเหตุไร 
ขอเดชะ อย่าได้ทรงเชื่อขัณฑหาลปุโรหิต ขัณฑหาลปุโรหิตไม่พึงฆ่า 
ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาฆ่าข้าพระองค์แล้ว ก็จะพึงฆ่าแม้พระองค์ใน 
ลำดับต่อไป ข้าแต่พระมหาราชา พระราชาทั้งหลายย่อมพระราชทาน 
ม้านอันประเสริฐ นิคมอันประเสริฐ แม้โภคะ แก , พราหมณ์นั้น อนึ่ง 
พวกพราหมณ์ แม้ได้ข้าวนั้าอันเลิศในตระกูล บริโภคในตระกูล ยัง 
ปรารถนาจะประทุษร้ายต่อผู้ให้ข้าวนั้าเช่นนั้นอีก เพราะพราหมณ์เหล่านั้น 
โดยมากเป็นคนอกตัญญ ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลาย 
เสียเลย โปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของข้ณฑ 
หาลปุโรหิตเถิด พระเจ้าข้า ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วย 
โซ่ใหญ่ ก็จะเลี้ยงช้างและม้าให้เขา ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ 
ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของ 
ข้ณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจ้าข้า ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำ 
ด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะขนมูลช้างให้เขา ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ 
ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของ 
ขัณฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจ้าข้า ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำ 
ด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะขนมูลม้าให้เขา ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ 
ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของ 
ข้ณฑหาลปุโรหิต ตามที่พระองค์มีพระราชประสงค์เถิด พระเจ้าข้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 188 
ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะถกขับไล่จากแว่นแคว้น ก็จักเที่ยว 
ภก'ขาจารเลยงชวต. 

[๗๙๙] เจ้าทั้งหลายพรํ่าเพ้ออยู่เพราะรักชีวิต ย่อมก่อทุกข์ให้เกิดแก่เรานักแล 
จงปล่อยพระกุมารทั้งหลายไป ณ บัดนี้ เราขอเลิกการเอาบุตรบูชายัญ. 

[๘๐๐]ข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้วในกาลก่อนเทียว การบูชายัญนี้ทำได้ยากให้ 
ยินดีได้แสนยาก บัดนี้พระองค์ทรงกระทำยัญที่ข้าพระองค์ตระเตรียมไว้ 
แล้วให้กระชัดกระจาย เพราะเหตุไร ชนเหล่าใดบูชายัญเองก็ดี และ 
ชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายัญก็ดี อนึ่งชนเหล่าใด อนุโมทนามหายัญ 
เช่นนี้ของบุคคลผู้บูชายัญอยู่ก็ดี ชนเหล่านั้นย่อมไปสู่สุคติ. 

[๘๐๑] ข้าแต่พระราชา ล้าชนทั้งหลายบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลาย จุติจากโลกนี้ 
แล้วย่อมไปสู่เทวโลกดังได้ยินมาไซร้พราหมณ์จงบูชายัญก่อน พระองค์ 
จักทรงบูชายัญในภายหลังล้าชนทั้งหลายบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลาย จุติ 
จากโลกนี้แล้วย่อมไปสู่เทวโลกดังได้ยินมาไซร้ขัณฑหาลพราหมณ์ผู้นี้ 
แล จงบูชายัญด้วยบุตรทั้งหลายของตนล้าว่าขัณฑหาลพราหมณ์รู้อยู่ 
อย่างนี้ เหตุไรจึงไม , ฆ่าบุตรทั้งหลาย ไม , ฆ่าคนที่เป็นญาติทุกคนและ 
ตนเองเล่า ชนเหล่าใดบูชายัญเองก็ดี และชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายัญก็ดี 
อนึ่งชนเหล่าใด อนุโมทนามหายัญเช่นนี้ของบุคคลผู้บูชาอยู่ก็ดี 
ชนเหล่านั้นย่อมไปสู่นรกทั้งหมด. 

[๘๐๒]ได้ยินว่าพ่อเจ้าเรือนและแม่เจ้าเรือนทั้งหลาย ผู้รักบุตร ซึ่งมีอยู่ใน 
พระนครนี้ไฉนจึงไม่ทูลพระราชา อย่าให้ทรงฆ่าพระราชบุตรอันเกิด 
แต่พระอุระได้ยินว่าพ่อเจ้าเรือนและแม่เจ้าเรือนทั้งหลาย ผู้รักบุตร 
ซึ่งมีอยู่ในพระนครนี้ ไฉนจึงไม่ทูลทัดทานพระราชา อย่าให้ทรงฆ่า 
พระราชบุตรอันเกิดแต่พระองค์ เราปรารถนาประโยชน์แก , พระราชาด้วย 
ทำประโยชน์แก , ชาวชนบททั้งปวงด้วย ใครๆ จะมีความแค้นเคืองกับ 
เราไม่พึงมี ชาวชนบทไม , ช่วยกราบทูลให้ทรงทราบเลย. 

[๘๐๓] ดูกรแม่เจ้าเรือนทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดา 
และวิงวอนขัณฑหาลพราหมณ์ว่า ขอจงอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 189 

ผู้ไม่คิดประทุษร้าย ผู้องอาจดังราชสีห์ ดูกรแม่เจ้าเรือนทั้งหลาย ขอท่าน 
ทั้งหลายจงไปกราบทูลพระราชบิดา และวิงวอนขัณฑหาลพราหมณ์ว่า 
ขอจงอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลาย ผู้เป็นที่เพ่งที่หวังของโลกทั้งปวง. 

[๘๐๔] ไฉนหนอ เราพึงเกิดในตระกูลนายช่างรถ ในตระกูลปุกกุสะ หรือพึง 
เกิดในหมู , พ่อค้า พระราชาก็ไม่พึงรับสั่งให้ฆ่าในการบูชายัญวันนี้. 

[๘๐๕] เจ้าผู้มีความคิดแม้ทั้งปวง จงไปหมอบลงแทบเท้าของผู้เป็นเจ้าขัณฑหาละ 
เรียนว่า เรามิได้เห็นโทษเลย ดูกรแม่เจ้าเรือนแม้ทั้งปวง เจ้าจงไป 
หมอบลงแทบเท้าของผู้เป็นเจ้าข้ณฑหาละเรียนว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
ถ้าเราทั้งหลายได้ประทุษร้ายอะไรในท่าน ขอท่านจงอดโทษเถิด. 

[๘๐๖] พระเสลาราชกุมารีผู้ควรการุญ ทรงเห็นพระภาดาทั้งหลายอันเขานำมา 
เพื่อบูชายัญ ทรงครํ่าครวญว่า ดังได้สดับมา พระราชบิดาของเราทรง 
ปรารถนาสวรรค์ รับสั่งให้ตั้งยัญขึ้น. 

[๘๐๗] พระวสุลราชนัดดา กลิ้งไปกลิ้งมาเฉพาะพระพักตร์พระราชากราบทูลว่า 
ขอเดชะ ข้าพระบาทยังเป็นเด็ก ไม , ถึงความเป็นหนุ่ม ขอพระองค์ 
ได้ทรงโปรด อย่าได้ฆ่าพระบิดาของข้าพระบาทเลย. 

[๘๐๘] ลูกรวสุละ นั่นพ่อเจ้า เจ้าจงไปพร้อมกับบิดา เจ้าพรํ่าเพ้ออยู่ , ใน 
พระราชวัง ย่อมให้เกิดทุกข์แก , ข้านัก จงปล่อยพระราชกุมารทั้งหลาย 
ณ บัดนี้เราขอเถิกการเอาบุตรบูชายัญ. 

[๘๐๙] ข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้วในกาลก่อนเทียว การบูชายัญนี้ท่าได้ยาก ให้ 
ยินดีได้แสนยาก บัดนี้พระองค์ทรงกระท่ายัญที่ข้าพระองค์ตระเตรียม 
ไว้แล้วให้กระจัดกระจาย เพราะเหตุไร ชนเหล่าใดบูชายัญเองก็ดี และ 
ชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายัญก็ดี อนึ่ง ชนเหล่าใด อนุโมทนามหายัญ 
เช่นนี้ของบุคคลผู้บูชาอยู่ก็ดี ชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุคติ. 

[๘๑๐] ข้าแต่สมเด็จพระเอกราช ข้าพระบาทตระเตรียมยัญแล้วด้วยแก้วทุกอย่าง 
ตบแต่งไว้แล้วเพื่อพระองค์ ขอเดชะ เชิญเสด็จออกเถิด พระองค์ทรง 
บูชายัญแล้วเสด็จสู่สวรรค์ จักทรงบันเทิงพระหฤทัย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 190 

[๘๑๑] หญิงสาว ๗๐๐ คน ผู้เป็นชายาของขันทกุมาร ต่างสยายผมแล้วร้องไห้ 
ดำเนินไปตามทาง ส่วนพวกหญิงอื่นๆ ออกแล้วด้วยความเศร้าโศก 
เหมือนเทวดาในนันทวัน ต่างก็สยายผมร้องไห้ไปตามทาง. 

[๘๑๒] พระขันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาด 
ประดับกุณฑลไล้ทากฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ ถูกราชบุรุษนำไปเพื่อ 
บูชายัญของสมเด็จพระเจ้าเอกราช พระขันทกุมารและพระสุริยกุมาร 
ทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาด ประดับกุณฑล ไล้ทากฤษณาและจุรณ 
แก่นจันทน์ ถูกราชบุรุษนำไปทำความเศร้าพระหฤทัยให้แก , พระชนนี 
พระขันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผ้าแคว้นกาสึอันขาวสะอาด 
ประดับกุณฑล ไล้ทากฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ ถูกราชบุรุษนำไป 
ทำความเศร้าใจให้แก่ประชุมชน พระขันทกุมารและพระสุริยกุมาร 
เสวยกระยาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อ ช่างสนานสระสรงพระกายให้ดีแล้ว 
ประดับกุณฑล ไล้ทากฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ ถูกราชบุตรนำไป 
บูชายัญของพระเจ้าเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวย 
กระยาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อ ช่างสนานสระสรงพระกายดีแล้ว ประดับ 
กุณฑล ไล้ทากฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ ถูกราชบุรุษนำไป ทำความ 
เศร้าพระหฤทัยให้แก่พระชนนี พระขันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวย 
กระยาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อ ช่างสนานสระสรงพระกายดีแล้ว ประดับ 
กุณฑล ไล้ทากฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ ถูกราชบุรุษนำไป ทำความ 
เศร้าใจให้แก่ประชุมชน ในกาลก่อน พวกพลช้างย่อมตามเสด็จ 
พระขันทกุมารและพระสุริยกุมาร ผู้เสด็จขึ้นคอช้างตัวประเสริฐ วันนี้ 
พระขันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วย 
พระบาทเปล่า ในกาลก่อน พวกพลม้าย่อมตามเสด็จพระขันทกุมารและ 
พระสุริยกุมาร ผู้เสด็จขึ้นหลังม้าตัวประเสริฐ วันนี้พระขันทกุมารและ 
พระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่า ในกาล 
ก่อน พวกพลรถย่อมตามเสด็จพระขันทกุมารและพระสุริยกุมาร ผู้เสด็จ 
ขึ้นทรงรถอันประเสริช วันนี้พระขันทกมารและพระสริยกมารทั้งสอง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 191 

พระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่า ในกาลก่อน พระจันทกุมารและ 
พระสุริยกุมาร ราชบุรุษเชิญเสด็จออกด้วยม้าทั้งหลายอันตบแต่งเครื่อง 
ทองวันนี้ทั้งสองพระองค์ต้องเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่า. 

[๘๑๓] นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อ เจ้าจงบินไปทางทิศบูรพาแห่งปุบผวดีนคร 
ณ ที่นั้น พระเจ้าเอกราชผู้หลงใหล จะทรงบูชายัญด้วยพระราชโอรส ๔ 
พระองค์นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อ เจ้าจงบินไปทางทิศบูรพาแห่ง 
ปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจ้าเอกราชผู้หลงใหล จะทรงบูชายัญด้วย 
พระราชธิดา ๔ พระองค์ นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อ เจ้าจงบินไปทางทิศ 
บูรพาแห่งปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจ้าเอกราชผู้หลงใหล จะทรงบูชายัญ 
ด้วยพระมเหสี ๔ พระองค์ นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อ เจ้าจงบินไปทาง 
ทิศบูรพาแห่งปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจ้าเอกราชผู้หลงใหล จะทรง 
บูชายัญด้วยคฤหบดี ๔ คน นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อ เจ้าจงบินไป 
ทางทิศบูรพาแห่งปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจ้าเอกราชผู้หลงใหล จะ 
ทรงบูชายัญด้วยช้าง ๔ เชือก นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อ เจ้าจงบิน 
ไปทางทิศบูรพาแห่งปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจ้าเอกราชผู้หลงใหล 
จะทรงบูชายัญด้วยม้า ๔ ตัว นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อ เจ้าจงบินไป 
ทางทิศบูรพาแห่งปุบผวดีนคร ณ ที่นื้น พระเจ้าเอกราชผู้หลงใหล จะ 
ทรงบูชายัญด้วยโคอุสุภราช ๔ ตัว นกเอ๋ย ถ้าเจ้าปรารถนาเนื้อ เจ้าจง 
บินไปทางทิศบูรพาแห่งปุบผวดีนคร ณ ที่นั้น พระเจ้าเอกราชผู้หลงใหล 
จะทรงบูชายัญด้วยสัตว์ทั้งปวงอย่างละ ๔. 

[๘๑๔] นี่ปราสาทของท่านถ้วนด้วยทองคำ เกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัย บัดนี้ 
พระลูกเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ลูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า นี่เรือนยอดของท่าน 
ถ้วนด้วยทองคำ เกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัย บัดนี้พระลูกเจ้าทั้ง ๔ 
พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า นี่พระอุทยานของท่าน มีดอกไม้บาน 
สะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง น่ารื่นรมย์ใจ บัดนี้พระลูกเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ 
ถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า นี่ป่าอโศกของท่าน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาล 
ทั้งปวง น่ารื่นรมย์ใจ บัดนี้พระลกเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ถกเขานำไปเพื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 192 

จะฆ่า นี่ป่ากรรณิการ์ของท่าน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง 
น่ารื่นรมย์ใจ บัดนี้พระลูกเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ลูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า 
นี่ป่าแคฝอยของท่าน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง น่ารื่นรมย์ใจ 
บัดนี้พระลูกเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า นี่สวนมะม่วงของ 
ท่าน มีดอกบานสะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง น่ารื่นรมย์ใจ บัดนี้พระลูกเจ้า 
ทั้ง ๔ พระองค์ถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า นี่สระโบกขรณีของท่าน ดารดาษ 
ไปด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาบ มีเรือทองอันงดงามวิจิตรด้วยลาย 
เครือวัลย์ เป็นที่รื่นรมย์เป็นอันดี บัดนี้พระลูกเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ถูก 
เขานำไปเพื่อจะฆ่า. 

[๘๑๕] นี่ช้างแก้วของท่าน ชื่อเอราวัณ เป็นช้างงามมีกำลัง บัดนี้พระลูกเจ้า 
ทั้ง ๔ นั้นถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า นี่ม้าแก้วของท่าน เป็นม้ามีกีบไม่แตก 
เป็นม้าวิ่งได้เร็ว บัดนี้พระลูกเจ้าทั้ง ๔ นั้นถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า นี่รถ 
ม้าของท่าน มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกา เป็นรถงดงามวิจิตร 
ด้วยแก้ว พระลูกเจ้าเสด็จไปในรถนี้ย่อมงดงามดังเทพเจ้าในนันทวัน 
บัดนี้พระเจ้าลูกทั้ง ๔ นั้นถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า อย่างไร พระราชาผู้ 
หลงใหล จึงจักทรงบูชายัญด้วยพระราชโอรส ๔ พระองค์ ผู้งามเสมอ 
ด้วยทอง มีพระกายไล้ทาด้วยจุรณแก่นจันทน์ อย่างไร พระราชาผู้หลง 
ใหล จึงจักทรงบูชายัญด้วยพระราชธิดา ๔ พระองค์ ผู้งามเสมอด้วยทอง 
มีพระวรกายไล้ทาด้วยจุรณแก่นจันทน์ อย่างไร พระราชาผู้หลงใหล 
จักทรงบูชายัญด้วยพระมเหสี ๔ พระองค์ ผู้งามเสมอด้วยทอง มีพระวร 
กายไล้ทาด้วยจุรณแก่นจันทน์อย่างไร พระราชาผู้หลงใหล จึงจักบูชายัญ 
ด้วยคฤหบดี ๔ คน ผู้งดงามเสมอด้วยทอง มีร่างกายไล้ทาด้วยจุรณ 
แก่นจันทน์ คามนิคมทั้งหลายจะว่างเปล่า ไม่มีมนุษย์ กลายเป็นป่าใหญ่ 
ไป ฉันใด เมื่อพระราชารับสั่งให้เอาพระชันทกุมารและพระสุริยกุมารบูชา 
ยัญ พระนครปุบผวดีก็จักร้างว่างเปล่า ไม่มีมนุษย์ กลายเป็นป่าใหญ่ไป 
ฉันนั้น. 

[๘๑๖] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพระบาทจักเป็นม้า มีความเจริญถูกขจัด 
แล้ว มีสรีระเกลือกกลั้วด้วยธลี ล้าเขาฆ่าจันทกมาร ลมปราณของข้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 193 

พระบาทก็จะแตกทำลาย ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพระบาทจักเป็นผู้ 
มีความเจริญถูกขจัดแล้ว มีสรีระเกลือกกลั้วด้วยธุลี ถ้าเขาฆ่าสุริยกุมาร 
ลมปราณของข้าพระบาทก็จะแตกทำลาย. 

[๘๑๗] สะใภ้เราเหล่านี้คือ นางฆัฏฏิกา นางอุปรักขี นางโปกขรณี และ 
นางคายิกา ล้วนกล่าววาจาเป็นที่รักแก่กันและกันเพราะเหตุไร จึงไม่ 
ฟ้อนรำขับร้องให้จันทกุมารและสุริยกุมาร รื่นรมย์เล่า ใครอื่นที่จะเสมอ 
ด้วยนางทั้ง ๔ นั้นไม่มี. 

[๘๑๘] ดูกรเจ้าข้ณฑหาละ ความโศกเศร้าใจใดย่อมเกิดมีแก่เรา ในเมื่อจันท 
กุมารถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า แม่ของเจ้าจงได้ประสบความโศกเศร้าใจ 
ของเรานี้ดูกรเจ้าข้ณฑหาละ ความโศกเศร้าใจใดย่อมเกิดมีแก่เรา ใน 
เมื่อสุริยกุมารถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า แม่ของเจ้าจงได้ประสบความโศก 
เศร้าใจของเรานี้ ดูกรเจ้าขัณฑหาละ ความโศกเศร้าใจใดย่อมเกิดมี 
แก่เรา ในเมื่อชันทกุมารถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า ภรรยาของเจ้าจงประสบ 
ความโศกเศร้าใจของเรานี้ดูกรข้ณฑหาละ ความโศกเศร้าใจใดย่อม 
เกิดมีแก่เรา ในเมื่อสุริยกุมารถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า ภรรยาของเจ้าจง 
ได้ประสบความโศกเศร้าใจของเรานี้ ดูกรเจ้าขัณฑหาละ เจ้าได้ให้ฆ่า 
พระกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดประทุษร้าย ผู้องอาจดังราชสีห์ แม่ของเจ้าจง 
อย่าได้เห็นพวกลูกๆ และอย่าได้เห็นสามีเลย ดูกรเจ้าข้ณฑหาละ เจ้า 
ได้ให้ฆ่าพระกุมารทั้งหลาย ผู้เป็นที่มุ่งหวังของโลกทั้งปวง แม่ของเจ้า 
จงอย่าได้เห็นพวกลูกๆ และอย่าได้เห็นสามีเลย ดูกรเจ้าข้ณฑหาละ 
เจ้าได้ให้ฆ่าพระกุมารทั้งหลาย ผู้ไม , คิดประทุษร้าย ผู้องอาจดังราชสีห์ 
ภรรยาของเจ้า จงอย่าได้เห็นพวกลูกๆ และอย่าได้เห็นสามีเลย ดูกรเจ้า 
ข้ณฑหาละ เจ้าได้ให้ฆ่าพระกุมารทั้งหลาย ผู้เป็นที่มุ่งหวังของโลก 
ทั้งปวง ภรรยาของเจ้าจงอย่าได้เห็นพวกลูกๆ และอย่าได้เห็นสามีเลย. 

[๘๑๙] ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทาน 
ข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้เป็นทาสของข้ฌฑหาลปุโรหิตเถิด พระเจ้าข้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 194 

ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะเลี้ยงช้างและม้า 
ให้เขา ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระ 
ราชทานข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้เป็นทาสของข้ณฑหาลปุโรหิตเถิด 
พระเจ้าข้า ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะขน 
มูลช้างให้เขา ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย โปรด 
พระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้เป็นทาสของข้ณฑหาลปุโรหิตเถิด 
พระเจ้าข้า ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะ 
ขนมูลม้าให้เขา ขอเดชะ อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย 
โปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้เป็นทาสของข้ณฑหาลปุโรหิต 
ตามที่พระองค์มีพระประสงค์เถิด พระเจ้าข้า ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลาย 
จะถูกขับไล่จากแว่นแคว้น ก็จักเที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต ขอเดชะ หญิง 
ทั้งหลายผู้ปรารถนาบุตร แม้จะเป็นคนยากจน ย่อมวอนขอบุตรต่อ 
เทพเจ้า หญิงบางพวกละปฏิภาณแล้ว ไม่ได้บุตรก็มี หญิงเหล่านั้นย่อม 
กระทำความหวังว่า ขอลูกทั้งหลายจงเกิดแก่เรา แต่นั้นขอหลานจงเกิด 
อีก ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ พระองค์รับสั่งให้ฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลาย 
เพื่อต้องการทรงบูชายัญ โดยเหตุอันไม่สมควร ข้าแต่สมเด็จพระบิดา 
คนทั้งหลายเขาได้ลูกเพราะความวิงวอนเทพเจ้า ขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ 
ฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเลย อย่าทรงบูชายัญนี้ด้วยบุตรทั้งหลายที่ได้มา 
โดยยากเลย พระเจ้าข้า ข้าแต่สมเด็จพระบิดา คนทั้งหลายเขาได้บุตร 
เพราะความวิงวอนเทพเจ้า ขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ฆ่าข้าพระองค์ทั้ง 
หลายเลย พระเจ้าข้า ขอได้ทรงพระกรุณาโปรด อย่าได้พรากข้าพระองค์ 
ทั้งหลายผู้เป็นบุตรที่ได้มาด้วยความยากจากมารดาเลย พระเจ้าข้า. 

[๘๒๐] ข้าแต่พระมารดา พระมารดาย่อมย่อยยับ เพราะทรงเลี้ยงลูกชันทกุมาร 
มาด้วยความลำบากมาก ลูกขอกราบพระบาทพระมารดา ขอพระราชบิดา 
จงทรงได้ปรโลกอันสมบูรณ์เถิด เชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูก แล้ว 
ประทานพระยุคลบาทให้ลูกกราบไหว้ ลูกจะจากไป ณ บัดนี้ เพื่อ 
ประโยชน์แก , ยัณของสมเด็จพระราชบิดาเอกราช เชิฌพระมารดาทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 195 

สวมกอดลูก แล้วประทานพระยุคลบาทให้ลูกกราบไหว้ ลูกจะจากไป ณ 
บัดนี้ ทำความโศกเศร้าพระทัยให้พระมารดา เชิญพระมารดาทรงสวม 
กอดลูก แล้วประทานพระยุคลบาทให้ลูกกราบไหว้ ลูกจะจากไป ณ 
บัดนี้ทำความโศกเศร้าใจให้แก่ประชุมชน. 

[๘๒๑] ดูกรลูกโคตมี มาเถิด เจ้าจงรัดเมาลีด้วยใบบัว จงประดับดอกไม้อัน 
แซมด้วยกลีบจำปา นี่เป็นปกติของเจ้ามาเก่าก่อน มาเถิด เจ้าจงไล้ทา 
เครื่องลูบไล้คือ จุรณจันทน์แดงของเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย เจ้าลูบไล้ด้วย 
จุรณจันทน์แดงนั้นดีแล้ว ย่อมงดงามในราชบริษัท มาเถิด เจ้าจงนุ่งผ้า 
กาสิกพัสตร์อันเป็นผ้าเนื้อละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย เจ้านุ่งผ้ากาสิกพัสตร์ 
นั้นแล้ว ย่อมงดงามในราชบริษัท เชิญเจ้าประดับหัตถาภรณ์อันเป็น 
เครื่องประดับทองคำฟิงแก้วมุกดาและแก้วมณี เจ้าประดับด้วยหัตถา 
ภรณ์'นั้นแล้ว ย่อมงดงามในราชบริษัท. 

[๘๒๒] พระเจ้าแผ่นลึนผู้ครองรัฐ ผู้เป็นทายาทของชนบท เป็นเจ้าโลกองค์นี้ 
ชักไม่ทรงยังความสิเนหาให้เกิดในบุตรแน่ละหรือ. 

[๘๒๓] ลูกทั้งหลายเป็นที่รักของเรา อนึ่ง แม้เจ้าทั้งหลายผู้เป็นภรรยาก็เป็นที่รัก 
ของเรา แต่เราปรารถนาสวรรค์ เหตุนั้นจึงได้ให้ฆ่าลูกทั้งหลาย. 

[๘๒๔] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอจงทรงพระกรุณาโปรดรับสั่งให้ฆ่าข้าพระ 
บาทเสียก่อน ขอความทุกข์อย่าได้ทำลายหทัยของข้าพระบาทเลย พระ 
ราชโอรสของพระองค์เป็นสุขุมาลชาติ ประดับแล้วงดงาม ข้าแต่เจ้าชีวิต 
ขอได้โปรดฆ่าข้าพระบาทเสียก่อน ข้าพระบาทจักเป็นผู้มีความเศร้าโศก 
กว่าจันทกุมาร ขอพระองค์จงทรงทำบุญให้ไพบูลย์ ข้าพระบาททั้งสอง 
จะเที่ยวไปในปรโลก. 

[๘๒๕] ดูกรจันทาผู้มีตางาม เจ้าอย่าชอบใจความตายเลย เมื่อโคตมีบุตรผู้อันเรา 
บูชายัญแล้ว พี่ผัว น้องผัวของเจ้าเป็นอันมาก ชักยังเจ้าให้รื่นรมย์ยินดี. 

[๘๒๖] เมื่อพระราชาตรัสอย่างนี้แล้ว พระนางจันทาเทวีก็รํ่าตีพระองค์ด้วยฝ่า 
พระหัตถ์ทรงรำพันว่า ไม่มีประโยชน์ด้วยชีวิต เราจักดื่มยาพิษตายเสีย 
ในที่นี้พระญาติ พระมิตรของพระราชาพระองค์นี้ ผู้มีพระทัยดี ซึ่งจะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 196 

กราบทูลทัดทานพระราชาว่า อย่าได้รับสั่งให้ฆ่าพระราชโอรสอันเกิดแต่ 
พระอุระเลย ย่อมไม , มีแน่แท้เทียว พระญาติ พระมิตรของพระราชาพระ 
องค์นี้ผู้มีพระทัยดี ซึ่งจะกราบทูลทัดทานพระราชาว่า อย่าได้รับสั่งให้ 
ฆ่าพระราชโอรส อันเกิดแต่พระองค์เลย ย่อมไม่มีเป็นแน่แท้เทียว บุตร 
ของข้าพระบาทเหล่านี้ ประดับพวงดอกไท้ สวมกำไลทองต้นแขน ขอ 
พระราชาจงเอาบุตรของข้าพระบาทเหล่านั้นบูชายัญ แต่ขอพระราชทาน 
ปล่อยโคตมีบุตรเถิด ข้าแต่พระมหาราชา ขอจงทรงตัดแบ่งข้าพระบาท 
ให้เป็นร้อยส่วนแล้ว ทรงบูชายัญในสถานที่เจ็ดแห่ง อย่าได้ทรงฆ่า 
พระราชบุตรองค์ใหญ่ ผู้ไม , คิดประทุษร้าย ผู้องอาจดังราชสีห์เลย ข้า 
แต่พระมหาราชา ขอจงตัดแบ่งข้าพระบาทให้เป็นร้อยส่วนแล้ว ทรง 
บูชายัญในสถานที่เจ็ดแห่ง อย่าได้ทรงฆ่าพระราชบุตรองค์ใหญ่ผู้เป็นที่ 
มุ่งหวังของโลกทั้งปวงเลย. 

[๘๒๗] เครื่องประดับเป็นอันมากล้วนแต่ของดีๆ คือ มุกดา มณี แก้วไพฑูรย์ 
เราให้แก่เจ้า เมื่อเจ้ากล่าวคำดี นี้เป็นของที่เราให้แก่เจ้าครั้งสุดท้าย. 

[๘๒๘] เมื่อก่อน พวงมาลาบานเคยสวมที่พระศอของพระกุมารเหล่าใด วันนี้ 
ดาบที่เขาลับคมดีแล้ว จักฟ้นที่พระศอของพระกุมารเหล่านั้น เมื่อก่อน 
พวงมาลาอันวิจิตรเคยสวมที่พระศอของพระกุมารเหล่าใด วันนี้ดาบ 
อันเขาลับคมดีแล้ว จักฟ้นที่พระศอของพระกุมารเหล่านั้น ไม , ช้าแล้ว 
หนอ ดาบจักฟ้นที่พระศอของพระราชบุตรทั้งหลาย ก็หทัยของเราจะไม , 

แตก แต่จะต้องมีเครื่องรัดอย่างมั่นคงเหลือเกิน พระจันทกุมารและ 
พระสุริยกุมาร ทรงผ้าแคว้นกาสีอันสะอาดประดับกุณฑลไล้ทากฤษณา 
และจุรณแก่นจันทน์ เสด็จออกเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญของพระ 
เจ้าเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร ทรงผ้าแคว้นกาสึอัน 
ขาวสะอาด ประดับกุณฑลไล้ทากฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ เพื่อ 
ประโยชน์แก , การบูชายัญของพระเจ้าเอกราช พระจันทกุมารและพระ 
สุริยกุมาร ทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาดประดับกุณฑลไล้ทากฤษณา 
และจุรณแก่นจันทน์ เสด็จออกทำความเศร้าพระหฤทัยแก่พระชนนี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 197 

พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทรงผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาด ประดับ 
กุณฑลไล้ทากฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ เสด็จออกทำความเศร้าใจให้ 
แก่ประชุมชน พระชันทกุมารและพระสุริยกุมารเสวยพระกระยาหารอัน 
ปรุงด้วยรสเนื้อ ช่างสนานสระสรงพระกายดีแล้ว ประดับกุณฑลไล้ทา 
กฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ เสด็จออกเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญของ 
พระเจ้าเอกราช พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวยพระกระยาหาร 
อันปรุงด้วยรสเนื้อ ช่างสนานสระสรงพระกายดีแล้ว ประดับกุณฑล 
ไล้ทากฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ เสด็จออกกระทำความเศร้าพระทัยให้แก่ 
พระชนนี พระจันทกุมารและพระสุริยกุมาร เสวยพระกระยาหารอัน 
ปรุงด้วยรสเนื้อ ช่างสนานสระสรงพระกายดีแล้ว ประดับกุณฑลไล้ทา 
กฤษณาและจุรณแก่นจันทน์ เสด็จออกกระทำความเศร้าใจให้แก่ประ 
ชุมชน. 

[๘๒๙] เมื่อเขาตกแต่งเครื่องบูชายัญทุกสิ่งแล้ว เมื่อพระจันทกุมารและพระ 
สุริยกุมารประทับนั่ง เพื่อประโยชน์แก , การบูชายัญ พระราชธิดาของ 
พระเจ้าปัญจาลราช ประนมอัญชลีเสด็จดำเนินเวียนในระหว่างบริษัท 
ทั้งปวง ทรงกระทำสัจจกิริยาว่า ขัณฑหาละผู้มีปัญญาทราม ได้กระทำ 
กรรมอันชั่ว ด้วยความสัจจริงอันใด ด้วยสัจจวาจานี้ขอให้ข้าพระเจ้า 
ได้อยู่ร่วมทับพระสวามี อมนุษย์เหล่าใดมีอยู่ในที่นื้ ยักษ์ สัตว์ที่เกิด 
แล้วและสัตว์ที่จะมาเกิดก็ดี ขอจงกระทำความขวนขวายช่วยเหลือ 
ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามี เทวดาทั้งหลายที่มาแล้ว 
ในที่นื้ปวงสัตว์ที่เกิดแล้วและสัตว์ที่จะมาเกิด ขอจงคุ้มครองข้าพเจ้า 
ผู้แสวงหาที่พึ่ง ผู้ไร้ที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย ขออย่าให้ 
พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลย. 

[๘๓๐] ท้าวสักกเทวราชได้ทรงสดับเสียงครํ่าครวญของพระนางชันทานั้นแล้ว 
ทรงกวัดแกว่งฆ้อน ยังความกลัวให้เกิดแก่พระเจ้าเอกราชนั้นแล้ว ได้ 
ตรัสกะพระราชาว่า พระราชากาลี จงรู้ไว้ อย่าให้เราตีเศียรของท่านด้วย 
ฆ้อนเหล็กนี้ท่านอย่าได้ฆ่าบตรองค์ใหฌ่ผ้ไม่คิดประทษร้าย ผ้องอาจดัง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 198 

ราชสีห์ พระราชกาลี ท่านเคยเห็นที่ไหน คนผู้ปรารถนาสวรรค์ ฆ่า 
บุตร ภรรยา เศรษฐี และคฤหบดี ผู้ไม่คิดประทุษร้าย. 

[๘๓๑] ขัณฑหาลปุโรหิตและพระราชา ได้พึงพระดำรัสของท้าวสักกะ ได้เห็น 
รูปอันอัศจรรย์แล้ว ให้เปลื้องเครื่องพันธนาการของสัตว์ทั้งปวง เหมือน 
ดังเปลื้องเครื่องพันธนาการของคนผู้ไม่มีความชั่ว เมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุด 
พ้นจากเครื่องจองจำแล้ว ผู้ที่ประชุมอยู่ ณ ที่นั้นในกาลนั้นทุกคน เอา 
ก้อนดินคนละก้อนทุ่มลง การฆ่าซึ่งขัณฑหาลปุโรหิตได้มีแล้ว ด้วย 
ประการดังนี้. 

[๘๓๒] คนผู้กระท่ากรรมชั่วฉันใดนั้นแล้ว ต้องเข้านรกทั้งหมด คนท่ากรรมชั่ว 
แล้ว ไม่พึงได้จากโลกนี้ไปสู่สุคติเลย. 

[๘๓๓] เมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้ว ผู้ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่ 
นั้น ในกาลนั้น คือพระราชาทั้งหลาย ประชุมกันอภิเษกจันทกุมาร เมื่อ 
สัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้ว ผู้ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นั้น 
ในกาลนั้น คือ เทวดาทั้งหลายประชุมพร้อมกันอภิเษกพระชันทกุมาร 
เมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้ว ผู้ที่มาประชุมพร้อมกัน 
ณ ที่นั้น ในกาลนั้น คือ เทพกัญญาทั้งหลาย ประชุมพร้อมกันอภิเษก 
พระชันทกุมาร เมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้ว ผู้ที่ประชุม 
พร้อมกัน ณ ที่นั้น ในกาลนั้น คือ พระราชาทั้งหลายประชุมพร้อมกัน 
ต่างแกว่งผ้าและโบกธง เมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้ว ผู้ 
ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นั้นในการนั้น คือ ราชกัญญาทั้งหลาย ประชุม 
พร้อมกันต่างก็แกว่งผ้าและโบกธง เมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่อง 
จองจำแล้ว ผู้ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นั้น ในกาลนั้น คือ เทพบุตร 
ทั้งหลาย ประชุมพร้อมกันต่างแกว่งผ้าและโบกธง เมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุด 
พ้นจากเครื่องจองจำแล้ว ผู้ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นั้น ในกาลนั้น 
คือ เทพกัญญาทั้งหลาย ประชุมพร้อมกันต่างแกว่งผ้าและโบกธง เมื่อ 
สัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้ว ชนเป็นอันมากต่างก็รื่นรมย์ 
ยินดี พวกเขาได้ประกาศความยินดีในเวลาที่พระชันทกมารเสด็จเข้าส่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 199 

พระนคร และได้ประกาศความหลุดพ้นจากเครื่องจองจำของสัตว์ทั้งปวง. 

จบ จันทกุมารชาดกที่ ๗ 
๘. มหานารทกัสสปชาดก 
พระมหานารทกัสสปะ ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี 

[๘๓๔] พระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอังคต เป็นพระราชาของชนชาววิเทหรัฐ 
ทรงมีพระราชยาน พระราชทรัพย์มากมาย ทรงมีพลนิกายเหลือที่จะนับ 
ก็คืนหนึ่งในวันเพ็ญกลางเดือน ๑๒ ขณะปฐมยาม พระองค์ประชุมเหล่า 
อำมาตย์ราชบัณฑิต ผู้ถึงพร้อมด้วยการศึกษาเล่าเรียน เฉลียวฉลาด 
ผู้ที่ทรงเคยรู้จัก ทั้งอำมาตย์ผู้ใหญ่อีก ๓ นาย คือ ริชยอำมาตย์ ๑ 
สุนามอำมาตย์๑ อลาตอำมาตย์๑ แล้วตรัสถามตามลำดับว่า ท่าน 
ทั้งหลายจงกล่าวไปตามความพอใจของตนๆ ว่า ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ 
เช่นนี้พระจันทร์แจ่มกระจ่าง กลางคืนวันนี้เราทั้งหลายพึงยังฤดูเช่นนี้ 
ให้เป็นไปด้วยความยินดีอะไร. 

[๘๓๕] ลำดับนั้น อลาตเสนาบดีได้กราบทูลแด่พระราชาว่า ขอเดชะ ข้าพระ 
พุทธเจ้าทั้งหลาย พึงชัดพลช้าง พลม้า พลเสนา จะนำชายฉกรรจ์ 
ออกรบ พวกใดยังไม่มาสู่อำนาจ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะนำมาสู่ 
อำนาจ นี่เป็นความเห็นของข้าพระพุทธเจ้า เราทั้งหลายจะได้ชัยชนะ 
ผู้ที่เรายังไม่ชนะ (ขอเดชะ ขอพระองค์จงทรงรื่นรมย์ด้วยการรบ นี้เป็น 
เพียงความคิดของข้าพระพุทธเจ้า). 

[๘๓๖] สุนามอำมาตย์ได้ฟ้งคำของอลาตเสนาบดีแล้ว ได้กราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระมหาราชา พวกศัตรูของพระองค์มาสู่พระราชอำนาจหมดแล้ว ต่าง 
พากันวางศาตรา ยอมสวามิภักดแล้วทั้งหมด วันนี้เป็นวันมหรสพ 
สนุกสนานยิ่ง การรบข้าพระพุทธเจ้าไม่ชอบใจ ชนทั้งหลายจงรีบนำ 
ข้าวนี้า และของควรเคี้ยวมาเพื่อพระองค์เถิด ขอเดชะ ขอพระองค์จง 
ทรงรื่นรมย์ ด้วยกามคุณ และในการฟ้อนรำขับร้องการประโคมเถิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 200 

พระเจ้าข้า. 

[๘๓๗] วิชัยอำมาตย์ได้พึงคำของสุนามอำมาตย์แล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระ 
มหาราชา กามคุณทุกอย่างบำเรอพระองค์อยู่เป็นนิตย์แล้ว การทรง 
เพลิดเพลินด้วยกามคุณทั้งหลาย พระองค์ทรงหาได้โดยไม่ยากเลย ทรง 
ปรารถนาก็ได้ทุกเมื่อ การรื่นรมย์กามคุณทั้งหลายนี้ไม่ใช่เป็นความคิด 
ของข้าพระบาท วันนี้เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพราหมณ์ 
ผู้เป็นพหูสูต รู้แจ้งอรรถธรรม ผู้แสวงหาคุณ ซึ่งท่านจะพึงกำจัดความ 
สงสัยของพวกเราดีกว่า. 

[๘๓๘] พระเจ้าอังคติราชได้ทรงสดับกำของวิชัยอำมาตย์แล้ว ได้ตรัสว่า ตามที่ 
วิชัยอำมาตย์พูดว่า วันนี้เราทั้งหลายควรพากันเข้าไปหาสมณะหรือ 
พราหมณ์ผู้เป็นพหูสูต รู้แจ้งอรรถธรรม ผู้แสวงหาคุณ ซึ่งท่านจะพึง 
กำจัดความสงสัยของพวกเราดีกว่านั้น แม้เราก็ชอบใจ ท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ 
ทุกท่านจงลงมติว่า วันนี้เราทั้งหลายควรจะเข้าไปหาใครผู้เป็นบัณฑิต 
รู้แจ้งอรรถธรรม ผู้แสวงหาคุณซึ่งท่านพึงกำจัดความสงสัยของพวกเรา 

11 V 

เด. 

[๘๓๙] อลาตเสนาบดี ได้พึงพระราชดำรัสของพระเจ้าริเทหราชแล้ว ได้ 
กราบทูลว่า มีอเจลกที่โลกสมมติว่าเป็นนักปราชญ์อยู่ในมฤคทายวัน 
อเจลกผู้นี้ชื่อว่าคุณะ ผู้กัสสปโคตรเป็นพหูสูตร พูดจาไพเราะ เป็นเจ้า 
หมู , เจ้าคณะ ขอเดชะ เราทั้งหลายควรเข้าไปหาเธอ เธอจักกำจัดความ 
สงสัยของเราทั้งหลายได้. 

[๘๔๐] พระราชาได้ทรงสดับคำของอลาตเสนาบดีแล้ว ได้ตรัสสั่งสารถีว่า เรา 
จะไปยังมฤคทายวัน ท่านจงนำยานเทียมม้ามาที่นี่. 

[๘๔๑] พวกนายสารถีได้ชัดพระราชยาน อันล้วนแล้วไปด้วยงา มีกระพองเป็น 
เงิน และชัดรถพระที่นั่งรองอันขาวผุดผ่อง ดังพระจันทร์ในราตรีที่ 
ปราศจากมลทินโทษ มาถวายแก , พระราชา รถนั้นเทียมด้วยม้าสินธพ 
สี่ตัว ล้วนมีสีดังดอกโกมุท เป็นม้ามีฟิเท้าเร็วดังลมพัด วิ่งเรียบ ประดับ 
ด้วยดอกไม้ทอง พระกลด ราชรถม้า และวีชนี ล้วนมีสี'ขาว พระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 201 

เจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยหมู , อำมาตย์ เสด็จออกย่อมงดงามดังพระจันทร์ 
หมู , พลราชบริพารผู้กล้าหาญขี่บนหลังม้าถือหอกดาบตามเสด็จ พระเจ้า 
ริเทหราชมหากษัตริย์พระองค์นั้น เสด็จถึงมฤคทายวันโดยครู , เดียว เสด็จ 
ลงจากราชยานแล้วทรงดำเนินเข้าไปหาคุณาชีวก พร้อมด้วยหมู , อำมาตย์ 
ก็ในกาลนั้น มีพราหมณ์และคฤหบดีมาประชุมกันอยู่ในพระราชอุทยาน 
นั้น พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้น พระราชามิให้ลุกหนีไป. 

[๘๔๒] ลำดับนั้น พระราชาเสด็จเข้าไปประทับนั่งเหนืออาสนะ อันปูลาดด้วย 
พระยี่ภูมีสัมผัสอ่อนนิ่ม ณ ส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ทรงปราศรัยไต , ถาม 
ทุกข์สุขว่า ผู้เป็นเจ้าสบายดีอยู่หรือ ลมมิได้กำเริบเสียดแทงหรือ ผู้ 
เป็นเจ้าเลี้ยงชีวิตโดยไม่ปดเคืองหรือ ได้บิณฑบาตพอเยียวยาชีวิตให้เป็น 
ไปอยู่หรือ ผู้เป็นเจ้ามีอาพาธน้อยหรือ จักษุมิได้เสื่อมไปจากปกติหรือ. 

[๘๔๓] คุณาชีวกทูลปราศรัยกับพระเจ้าวิเทหราชผู้ทรงยินดีในวินัยว่า ข้าแต่ 
พระมหาราชา ข้าพระพุทธเจ้าสบายดีอยู่ทุกประการ ม้านเมืองของ 
พระองค์ไม่กำเริบหรือ ช้างม้าของพระองค์หาโรคมิได้หรือ พาหนะยัง 
พอเป็นไปแหละหรือ พยาธิไม , มีมาเบียดเบียนพระสรีระของพระองค์ 
แลหรือ. 

[๘๔๔] เมื่อคุณาชีวกทูลปราศรัยแล้ว ทันทีนั้น พระราชาผู้เป็นจอมทัพทรงใคร่ 
ธรรมได้ตรัสถามอรรถธรรมและเหตุว่า ท่านกัสสปะ นรชนพึงประพฤติ 
ธรรมในมารดาและบิดาอย่างไร พึงประพฤติธรรมในอาจารย์อย่างไร พึง 
ประพฤติธรรมในบุตรและภรรยาอย่างไร พึงประพฤติธรรมในวุฒบุคคล 
อย่างไร พึงประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณ์อย่างไร พึงประพฤติ 
ธรรมในพลนิกายอย่างไร และพึงประพฤติธรรมในชนบทอย่างไร ชน 
ทั้งหลายประพฤติธรรมอย่างไร ละโลกนี้ไปแล้วจึงไปสู่สุคติ ส่วนคน 
บางพวกผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ไฉนจึงตกลงไปในนรก. 

[๘๔๕] คุณาชีวกกัสสปโคตร ได้พึงพระดำรัสของพระเจ้าริเทหราชแล้ว ได้ 
กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชา ขอพระองค์ทรงสดับทางที่จริงแท้ของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 202 

พระองค์ ผลแห่งธรรมที่ประพฤติแล้วเป็นบุญเป็นบาปไม่มี ขอเดชะ 
ปรโลกไม่มี ใครเล่าจากปรโลกนั้นมาในโลกนี้ปูย่าตายายไม่มี มารดา 
บิดาชักมีที่ไหน ขึ้นชื่อว่าอาจารย์ไม่มี ใครชักแกผู้ที่แกไม , ได้ สัตว์เสมอ 
กันหมด ผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญไม่มี กำลังหรือความเพียร 
ไม่มี บุรุษผู้มีความหมั่นจักได้รับผลแต่ที่ไหน สัตว์ที่เกิดตามกันมา 
เหมือนเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่ สัตว์ย่อมได้สิ่งที่ควรได้ ในข้อนั้น 
ผลทานจักมีแต่ที่ไหน ผลทานไม่มี ความเพียรไม่มีอำนาจ ทานคนโง่ 
บัญญัติไว้ คนฉลาดรับทาน คนโง , สำคัญตัวว่าฉลาด เป็นผู้ไม่มีอำนาจ 
ย่อมให้ทานแก่นักปราชญ์ทั้งหลาย. 

[๘๔๖] รูปกายอันเป็นที่รวม ดิน นั้า ลม ไฟ สุข ทุกข์และชีวิต ๗ ประการนี้ 
เป็นของเที่ยง ไม่ขาดสูญ ไม่กำเริบ รูปกาย ๗ ประการนี้ของสัตว์ 
เหล่าใด ชื่อว่าขาดไม่มี ผู้ที่ถูกฆ่าหรือถูกตัด หรือเบียดเบียนใครๆ 
ไม่มี ศาตราทั้งหลายพึงเป็นไปในระหว่างรูปกาย ๗ ประการนี้ ผู้ใด 
ตัดศีรษะของผู้อื่นด้วยดาบอันคม ผู้นั้นไม่ชื่อว่าตัดร่างกายเหล่านั้น ใน 
การท่าเช่นนั้น ผลบาปจะมีแต่ที่ไหน สัตว์ทุกจำพวกท่องเที่ยวอยู่ใน 
วัฏสงสาร ๘๔ มหากัป ย่อมบริสุทธิ”ได้เอง เมื่อยังไม , ถึงกาลนั้น แท้จะ 
สำรวมด้วยดีก็บริสุทธิ”ไม่ ได้ เมื่อยังไม , ถึงกาลนั้น แท้จะประพฤติความดี 
มากมาย ก็บริสุทธไม , ได้ ล้าแท้กระท่าบาปมากมาย ก็ไม , ล่วงขณะนั้น 
ไป ในวาทะของเราทั้งหลาย ความบริสุทธิยอมมีได้โดยลำดับเมื่อถึง 
๘๔ กัป พวกเราไม , ล่วงเลยเขตอันแน่นอนนั้น เหมือนคลื่นไม , ล่วงเลย 
ส่งไป ฉะนั้น. 

[๘๔๗] อลาตเสนาบดีได้ฟ้งคำของคุณาชีวกกัสสปโคตรแล้ว ได้กล่าวขึ้นว่า ท่าน 
ผู้เจริญกล่าว ฉันใด คำนั้นข้าพเจ้าชอบใจ ฉันนั้น แท้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติ 
หนหลังของตนได้ชาติหนึ่ง คือในชาติก่อน ข้าพเจ้าเกิดในเมืองพาราณสี 
อันเป็นเมืองมั่งคั่ง เป็นนายพรานฆ่าโค ชื่อปงคละ ข้าพเจ้าได้ท่าบาป 
กรรมไว้มาก ได้ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต คือ กระบือ สุกร แพะ เป็นอันมาก 
ข้าพเจ้าจุติจากชาตินั้นแล้ว มาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริบูรณ์นี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 203 

บาปไม่มีผลแน่ ข้าพเจ้าจึงไม่ต้องไปนรก. 

[๘๔๘] ครั้งนั้น ในมิถิลานครนี้มีคนเข็ญใจเป็นทาสเขาผู้หนึ่ง ชื่อวีชกะ 
รักษาอุโบสถศีล ได้เข้าไปยังสำนักของคุณาชีวก ได้ฟิงคำของกัสสป 
คุณาชีวก และอลาตเสนาบดีกล่าวกันอยู่ ถอนหายใจฮึดฮัด ร้องไห้ 
นั้าตาไหล. 

[๘๔๙] พระเจ้าวิเทหราช ได้ตรัสถามนายวีชกะนั้นว่า สหายเอ๋ย เจ้าร้องไห้ 
ทำไม เจ้าได้ฟ้งได้เห็นอะไรมาหรือ เจ้าได้รับทุกขเวทนาอะไร จงบอก 
ให้เราทราบ. 

[๘๕๐] นายวีชกะได้ฟ้งพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้ว ได้กราบทูลว่า ข้า 
พระองค์ไม่มีทุกขเวทนาเลย ข้าแต่พระมหาราชา ขอได้ทรงพระกรุณา 
ฟ้งข้าพระพุทธเจ้า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ยังระลึกถึงความสุขสบายของตน 
ในชาติก่อนได้ คือ ในชาติก่อน ข้าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นภาวเศรษฐี 
ยินดีในคุณธรรม อยู่ในเมืองสาเกต ข้าพระพุทธเจ้านั้นอบรมตนดีแล้ว 
ยินดีในการบริจาคทานแก , พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย มีการงานอัน 
สะอาด ข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงบาปกรรมที่ตนกระทำแล้วไม , ได้เลย ข้า 
แต่พระเจ้าริเทหราช ข้าพระพุทธเจ้าจุติจากชาตินั้นแล้ว มาเกิดในครรภ์ 
ของนางกุมภทาสีหญิงขัดสนในมิถิลามหานครนี้ จำเดิมแต่เวลาที่เกิด 
แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าก็ยากจนเรื่อยมา แม้ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนยาก 
จนอย่างนี้ ก็ตั้งมั่นอยู่ในความประพฤติชอบ ได้ให้อาหารกึ่งหนึ่งแก่ 
ท่านที่ปรารถนา ได้รักษาอุโบสถศีลในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ทุกเมื่อ ไม่ 
ได้เบียดเบียนสัตว์และไม , ได้ลักทรัพย์เลย กรรมทั้งปวงที่ข้าพระพุทธเจ้า 
ประพฤติดีแล้วนั้น ไร้ผลเป็นแน่ ศีลนี้เห็นจะไร้ประโยชน์ เหมือน 
อลาตเสนาบดีกล่าว ข้าพระพุทธเจ้าคำเอาแต่ความปราชัยไว้ เหมือน 
นักเลงผู้มิได้ฟิกหัดฉะนั้นเป็นแน่ ส่วนอลาตเสนาบดีย่อมกำเอาแต่ชัย 
ชนะไว้ ดังนักเลงผู้ชำนาญการพนัน ฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าไม , เห็น 
ประตูอันเป็นเหตุไปสู่สุคติเลย ข้าแต่พระราชา เพราะเหตุนั้น ข้า 
พระพุทธเจ้าได้ฟ้งคำของกัสสปคุณาชีวกแล้ว จึงร้องไห้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 204 

[๘๕๑] พระเจ้าอังคติราชทรงสดับคำของนายวีชกะแล้ว ได้ตรัสว่า ประตูสุคติ 
ไม่มี ยังสงสัยอยู่อีกหรือวีชกะ ได้ยินว่า สุขหรือทุกข์สัตว์ย่อมได้เอง 
แน่นอน สัตว์ทั้งปวงหมดจดได้ด้วยการเวียนเกิดเวียนตาย เมื่อยังไม่ 
ถึงเวลาอย่ารีบด่วนไปเลย เมื่อก่อนแม้เราก็เป็นผู้กระทำความดี ขวน 
ขวายในพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย อนุศาสน์ราชกิจอยู่เนืองๆ งด 
เว้นจากความยินดีในกามคุณตลอดกาลประมาณเท่านี้. 

[๘๕๒] ท่านผู้เจริญ เราทั้งหลายจะได้พบกันอีก ล้าเราทั้งหลายจักมีการสมาคม 
กัน (เมื่อผลบุญไม , มี จะมีประโยชน์อะไรด้วยการพบท่าน) พระเจ้า 
วิเทหราชครั้นตรัสดังนี้แล้ว ก็เสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศน์ของ 
พระองค์. 

[๘๕๓] ตั้งแต่รุ่งสว่าง พระเจ้าอังคติราชรับสั่งให้ประชุมเหล่าอำมาตย์ ในที่ 
ประทับสำราญพระองค์ แล้วตรัสว่า จงชัดกามคุณทั้งหลายเพื่อเราไว้ใน 
จันทกปราสาทของเราทุกเมื่อ เมื่อข้อราชการลับและเปิดเผยเกิดขึ้น 
ใครๆ อย่าเข้ามาหาเรา อำมาตย์ผู้ฉลาดในราชกิจ ๓ นาย คือ ริชย 
อำมาตย์ ๑ สุนามอำมาตย์ ๑ อลาตเสนาบดี ๑ จงนั่งพิจารณาข้อ 
ราชการเหล่านั้น พระเจ้าวิเทหราชครั้นตรัสดังนี้แล้ว จึงตรัสว่า ท่าน 
ทั้งหลายจงใส่ใจกามคุณให้มาก ไม่ต้องขวนขวายในพราหมณ์ คฤหบดี 
และกิจการอะไรเลย. 

[๘๕๔] ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันที่ ๑๔ ราชกัญญาพระนามว่ารุจา ผู้เป็นพระธิดาที่ 
โปรดปรานของพระเจ้าริเทหราช ได้ตรัสกะพระพี่เลี้ยงว่า ขอท่าน 
ทั้งหลายช่วยประดับให้ฉันด้วย และหญิงสหายทั้งหลายของเราก็จง 
ประดับ พรุ่งนี้๑๕ คํ่า เป็นวันทิพย์ ฉันจะไปเฝ็าพระชนกนาถ พระ 
พี่เลี้ยงทั้งหลายได้ชัดมาลัย แก่นจันทน์ แก้วมณี สังข์ แก้วมุกดา 
และผ้าต่างๆ สี อันมีค่ามาก มาถวายแก , พระนางรุจาราชกัญญา หญิง 
บริวารเป็นอันมาก ห้อมล้อมพระนางรุจาราชธิดาผู้มีพระฉวีวรรณงาม 
ผดผ่อง ประทับนั่งอย่บนตั้งทอง งามโสภาราวกะนางเทพกัฌฌา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 205 

[๘๕๕] ก็พระนางรุจาราชธิดานั้น ประดับด้วยเครื่องสรรพาภรฌ์ เสด็จไป ณ 
ท่ามกลางหญิงสหาย เพียงดังสายฟ้าแลบออกจากเมฆ เสด็จเข้าสู่ 
ขันทกปราสาท พระราชธิดาเสด็จเข้าไปเผ่าพระเจ้าวิเทหราช ถวาย 
บังคมพระชนกนาถ ผู้ทรงยินดีในวินัย แล้วประทับอยู่ ณ ตั่งอันวิจิตร 
ด้วยทองคำส่วนหนึ่ง. 

[๘๕๖] ก็พระเจ้าริเทหราช ทอดพระเนตรเห็นพระนางรุจาราชธิดาผู้ประทับอยู่ 
ท่ามกลางหญิงสหาย ซึ่งเป็นดังสมาคมแห่งนางเทพอัปสร จึงตรัสถาม 
ว่า ลูกหญิงยังรื่นรมย์อยู่ในปราสาทและยังประพาสอยู่ในอุทยาน เล่นนั้า 
ในสระโบกขรณีเพลิดเพลินอยู่หรือ เขายังนำของเสวยมากอย่างมาให้ 
ลูกหญิงเสมอหรือ ลูกหญิงและเพื่อนหญิงของลูก ยังเก็บดอกไม้ต่างๆ 
ชนิดมาร้อยพวงมาลัย และยังช่วยกันทำเรือนหลังเล็กๆ เล่นเพลิด 
เพลินอยู่หรือ ลูกหญิงขาดแคลนอะไรบ้าง เขารีบนำสิ่งของมาให้ทันใจ 
ลูกอยู่หรือ ลูกรักผู้มีพักตร์อันผ่องใส จงบอกความชอบใจแก่พ่อเถิด 
แม้สิ่งนั้นจะเสมอดวงจันทร์ พ่อก็ขักให้เกิดแก , ลูกจนได้. 

[๘๕๗] พระนางรุจาราชธิดา ได้สดับพระดำรัสของพระเจ้าริเทหราชแล้ว กราบ 
ทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชา กระหม่อมฉันย่อมได้สิ่งของทุกๆ อย่างใน 
สำนักของทูลกระหม่อม พรุ่งนี้๑๕ คํ่า เป็นวันทิพย์ ขอราชบุรุษ 
ทั้งหลายจงนำพระราชทรัพย์พันหนึ่งมาให้ กระหม่อมฉันจักให้ทานแก่ 
วณิพกทั้งปวงตามที่ให้มาแล้ว. 

[๘๕๘] พระเจ้าอังคติราชได้สดับพระดำรัสของพระนางรุจาราชธิดา แล้วตรัสว่า 
ลูกหญิงทำทรัพย์ให้พินาศเสียเป็นอันมาก หาผลประโยชน์มิได้ ลูกหญิง 
ยังรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคข้าวนั้าเป็นนิตย์อยู่ ลูกหญิงไม่บริโภค 
ข้าวนั้าเป็นนิตย์ บุญไม่มี แม้วชกบุรุษได้ฟ้งคำของคุณาชีวกกัสสปโคตร 
ในกาลนั้น แล้วถอนหายใจฮึดฮัก ร้องไห้นั้าตาไหล ลูกหญิงรุจาเอ๋ย 
ตราบเท่าที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ อย่าอดอาหารเลย ปรโลกไม่มี ลูกหญิงจะ 
ลำบากไปทำไม ไร้ประโยชน์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 206 

[๘๕๙] พระนางรุจาราชธิดาผู้มีพระฉวีวรรณงดงาม ทรงทราบกฎธรรมดาในอดีต 
๗ ชาติ ในอนาคต ๗ ชาติ ได้สดับพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้ว 
กราบทูลพระชนกนาถว่า แต่ก่อนกระหม่อมฉันไสัฟ้งมาเท่านั้น กระ 
หม่อมฉันเห็นประจักษ์เองข้อนี้ว่า ผู้ใดเข้าไปเสพคนพาล ผู้นั้นก็เป็น 
พาลไปด้วย ผู้หลงอาศัยคนหลง ย่อมถึงความหลงยิ่งขึ้น อลาตเสนาบดี 
และนายวีชกะสมควรจะหลง. 

[๘๖๐] ขอเดชะ ส่วนพระองค์มีพระปรีชา ทรงเป็นนักปราชญ์ ทรงฉลาดรู้ซึ่ง 
อรรถ จะทรงเป็นเช่นกับพวกคนพาล เข้าถึง 1 ซึ่งทิฏฐิอันเลวได้อย่างไร 
ก็ถ้าสัตว์จะบริสุทธได้ด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ การบวชของ 
คุณาชีวกก็ไม่มีประโยชน์ คุณาชีวกเป็นคนหลงงมงาย ย่อมถึงความ 
เป็นคนเปลือย เหมือนตั๊กแตนหลงบินเข้ากองไฟ ฉะนั้น คนเป็นอัน 
มากผู้ไม , รู้อะไร ได้ฟ้งคำของกัสสปคุณาชีวกว่า ความหมดจดย่อมไม่มี 
ได้ด้วยสังสารวัฏ ก็เชื่อมั่นเสียก่อนทีเดียว จึงพากันปฏิเสธกรรมและ 
ผลของกรรม โทษคือความฉิบหายที่ยึดไว้ผิดในเบื้องต้น ก็อยากที่จะ 
เปลื้องได้เหมือนปลาติดเบ็ด ยากที่จะเปลื้องตนออกจากเบ็ดได้ ฉะนั้น. 

[๘๖๑] ข้าแต่พระราชา กระหม่อมฉันชักยกตัวอย่างมาเปรียบถวายเพื่อประโยชน์ 
แก , ทูลกระหม่อม บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้บางพวกย่อมรู้เนื้อความได้ 
ด้วยอุปมา เปรียบเหมือนเรือของพ่อค้า บรรทุกสินค้าหนักเกินประมาณ 
ย่อมนำสินค้าอันหนักยิ่งจมลงในมหาสมุทร ฉันใด นรชนสั่งสมบาป 
กรรมทีละน้อยๆ ก็ย่อมพาเอาบาปอันหนักยิ่งไปจมลงในนรก ฉันนั้น 
ทูลกระหม่อมเพค๊ะ อกุศลอันหนักของอลาตเสนาบดียังไม่บริบูรณ์ก่อน 
อลาตเสนาบดียังสั่งสมบาปอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุคติอยู่ ขอเดชะ การที่ 
อลาตเสนาบดีได้รับความสุขอยู่ในบัดนี้เป็นผลบุญที่ตนได้ท่าไว้แล้ว 
ในปางก่อนนั่นเอง บุญของอลาตเสนาบดีนั้นจะหมดสิ้น อลาตเสนาบดี 
จึงมายินดีในอกุศลกรรมอันไม่ใช่คุณ หลีกละทางตรงเดินไปตามทาง 
อ้อม นรชนสั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยๆ ย่อมไปสู่เทวโลก เหมือน 
วีชกบุรุษผู้เป็นทาสยินดีในกรรมอันงาม ย่อมมุ่งไปสู่สวรรค์ได้ เปรียบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 207 

เหมือนตาชั่งที่กำลังชั่งของ ย่อมตํ่าลงข้างหนึ่ง เมื่อเอาของหนักออกเสีย 
ข้างที่ตํ่าก็จะสูงขึ้น ฉะนั้น นายวีชกะผู้เป็นทาส เห็นทุกข์ในตนวันนี้ 
เพราะได้เสพบาปกรรมที่ตนกระทำไว้ในปางก่อน บาปของเขาจะหมด 
สิ้น เขาจึงมายินดีในวินัยอย่างนั้น ทูลกระหม่อมอย่าคบหากัสสป 
คุณาชีวก ทรงดำเนินทางผิดเลย เพค๊ะ. 

[๘๖๒] ข้าแต่พระราชบิดา บุคคลคบคนเช่นใดๆ เป็นบุรุษผู้มีศีลหรืออสัตบุรุษ 
ผู้ไม่มีศีล เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของผู้นั้น บุคคลกระทำคนเช่นใดให้ 
เป็นมิตร และเข้าไปคบหาคนเช่นใด แม้เขาก็ย่อมเป็นเช่นคนนั้น เพราะ 
การอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นได้ ผู้เสพย่อมติดนิสัยผู้ที่ตนเสพ ผู้ 
ติดต่อย่อมติดนิสัยผู้ที่ตนติดต่อ เหมือนลูกศรอาบยาพิษย่อมเปือนแล่ง 
ฉะนั้น นักปราชญ์ไม่ควรเป็นผู้มีคนลามกเป็นสหาย เพราะกลัวจะแปด 
เปือน การเสพคนพาล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่า 
แม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟ้งไป ฉะนั้น ส่วนการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์ 
ย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อของหอม แม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟ้งไป 
ฉะนั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตรู้ความเป็นบัณฑิตของตนดังใบไม้สำหรับ 
ห่อ จึงไม่คบหาสมาคมอสัตบุรุษ คบหาสมาคมสัตบุรุษ อสัตบุรุษย่อม 
นำไปสู่นรก สัตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติ. 

[๘๖๓] แม้กระหม่อมฉันก็ระลึกชาติที่ตนได้ท่องเที่ยวมาแล้วได้ ๗ ชาติ และ 
ระลึกชาติที่ตนจุติจากชาตินี้แล้วจักไปเกิดในอนาคตอีก ๗ ชาติ ข้าแต่ 
พระจอมประชาชน ชาติที่ ๗ ของกระหม่อมฉันในอดีต กระหม่อมฉัน 
เกิดเป็นบุตรนายช่างทองในแคว้นมคธราชคฤห์มหานคร กระหม่อมฉัน 
ได้คบหาสหายผู้ลามก ทำบาปกรรมไว้มาก เที่ยวคบชู้ภรรยาของชายอื่น 
เหมือนจะไม่ตาย กรรมนั้นยังไม่ให้ผล เหมือนไฟอันเล้าปกปิดไว้ ใน 
กาลต่อมาด้วยกรรมอื่นๆ กระหม่อมฉันนั้น ได้เกิดในวังสรัฐเมือง 
โกสัมพี เป็นบุตรเดียวในสกุลเศรษฐีผู้สมบูรณ์ มั่งคั่ง มีทรัพย์มากมาย 
คนทั้งหลายสักการะบูชาอยู่เป็นนิตย์ ในชาตินั้น กระหม่อมฉันได้คบหา 
สมาคมมิตรสหายผ้ขินดี , ในกรรมอันงาม ผ้เปืนบัณฑิต เป็นพหสต เขา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 208 

ได้แนะนำให้กระหม่อมฉันรักษาอุโบสถศีลในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ตลอด 
ราตรีเป็นอันมาก กรรมนั้นยังไม่ให้ผล ดังขุมทรัพย์ที่'สงไว้ใต้นั้า ครั้น 
ภายหลังบรรดาบาปกรรมนั้งหลาย ปรทารกกรรมอันใดที่กระหม่อมฉัน 
ได้กระทำไว้ในมคธรัฐ ผลแห่งกรรมนั้นมาถึงกระหม่อมฉันแล้ว เหมือน 
ดื่มยาพิษอันร้ายแรง ฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐ กระหม่อมฉัน 
จุติจากตระกูลเศรษฐีนั้นแล้ว ต้องหมกไหม้อยู่ในโรรุวนรกสิ้นกาลนาน 
เพราะกรรมของตน กระหม่อมฉันระลึกถึงทุกข์ที่ได้เสวยในนรกนั้น 
ไม , ได้ความสุขเลย กระหม่อมฉันยังทุกข์เป็นอันมากให้สิ้นไปในนรกนั้น 
นานปี แล้วเกิดเป็นลาถูกเขาตอนอยู่ในกินนาคตมหานคร. 

[๘๖๔] กระหม่อมฉัน (เมื่อเกิดเป็นลา) ต้องพาลูกผู้ดีทั้งหลายไปด้วยหลังบ้าง 
ด้วยรถบ้าง นั่นเป็นผลแห่งกรรม คือ การที่กระหม่อมฉันคบชู้ภรรยา 
ของผู้อื่น ข้าแต่พระองค์ผู้ครองริเทหรัฐ กระหม่อมฉันจุติจากชาติเป็น 
ลานั้นแล้ว ไปบังเกิดเป็นลิงในป่าใหญ่ ถูกนายฝูงผู้คะนองขบกัดลูก 
อัณฑะ นั่นเป็นผลแห่งกรรม คือ การที่กระหม่อมฉันคบชู้ภรรยาของ 
ผู้อื่น ข้าแต่พระองค์ผู้ครองริเทหรัฐ กระหม่อมฉันจุติจากชาติเป็นลิง 
นั้นแล้ว ได้เกิดเป็นโคในทสันนรัฐ ถูกเขาตอน มีกำลังแข็งแรง 
กระหม่อมฉันต้องเทียมยานอยู่สิ้นกาลนาน นั่นเป็นผลของกรรม คือ 
การที่กระหม่อมฉันคบชู้ภรรยาของผู้อื่น ข้าแต่พระองค์ผู้ครองริเทหรัฐ 
กระหม่อมฉันจุติจากชาติเป็นโคนั้นแล้ว มาบังเกิดเป็นกระเทยในตระกูล 
ที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัชชี จะได้เกิดเป็นมนุษย์ยากจริงๆ นั่น 
เป็นผลแห่งกรรม คือ การที่กระหม่อมฉันคบชู้ภรรยาผู้อื่น ข้าแต่พระ 
องค์ผู้ครองริเทหรัฐ กระหม่อมฉันจุติจากชาติเป็นกระเทยนั้นแล้ว ได้ 
ไปบังเกิดเป็นนางอัปสรในนันทวัน ณ ดาวดึงส์พิภพ มีวรรณน่าใคร่ มี 
ผ้าและอาภรณ์อันวิจิตร สวมกุณฑลแก้วมณี เป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนรำ 
ขับร้อง เป็นบาทบริจาริกาของท้าวสักกะ ข้าแต่พระองค์ผู้ครองริเทหรัฐ 
เมื่อกระหม่อมฉันอยู่ในดาวดึงส์พิภพนั้น ระลึกชาติแม้ในอนาคตได้อีก 
๗ ชาติ ที่กระหม่อมฉันจุติจากดาวดึงส์พิภพนั้นแล้ว จักไปเกิดต่อไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 209 

กุศลที่กระหม่อมฉันกระทำไว้ในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผล กระหม่อมฉัน 
จุติจากดาวดึงส์พิภพนั้นแล้ว ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ ข้าแต่ 
พระมหาราชา กระหม่อมฉันเป็นผู้อันชนทั้งหลายสักการบูชาแล้วเป็น 
นิตย์ตลอด ๗ ชาติ กระหม่อมฉันไม่พ้นจากความเป็นหญิงตลอด ๖ ชาติ 
ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ชาติที่ ๗ กระหม่อมฉันจักได้เกิดเป็นเทวดา 
ผู้ชาย เป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ”มาก เป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดา แม้วันนี้ 
นางอัปสรทั้งหลายก็ยังร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอยู่ในนันทวัน เทพบุตร 
พระนามว่าชวะสามีของกระหม่อมฉันยังรับพวงมาลัยอยู่๑๖ปีใน 
มนุษย์นี้ราวครู , หนึ่งของเทวดา ๑๐๐ ปีในมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของ 
เทวดาดังที่ได้กราบทูลให้ทรงทราบมานี้ กรรมทั้งหลายย่อมติดตามไป 
ทุกๆ ชาติ แม้ตั้งอสงไขย ด้วยว่ากรรมจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม 
(ยังไม่ให้ผลแล้ว) ย่อมไม , พินาศไป. 

[๘๖๕] ชายใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกๆ ชาติไป ก็พึงเว้นภรรยาผู้อื่นเสีย เหมือน 
บุคคลล้างเท้าสะอาดแล้วเว้นเปือกตม ฉะนั้น หญิงใดปรารถนาเป็นบุรุษ 
ทุกๆ ชาติไป ก็พึงยำเกรงสามี เหมือนนางเทพอัปสรผู้เป็นบาทบริจาริกา 
ยำเกรงพระอินทร์ฉะนั้น ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์อายุยศและสุขอัน 
เป็นทิพย์ ก็พึงเว้นบาปทั้งหลายประพฤติแต่สุจริตธรรม ๓ อย่าง สตรี 
ก็ตาม บุรุษก็ตาม ควรเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยกาย วาจา ใจ มีปัญญา 
เครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของตน นรชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้ 
ที่เป็นคนมียศ มีโภคทรัพย์บริบูรณ์ทุกอย่าง นรชนเหล่านั้นได้สั่งสม 
กรรมดีไว้ในปางก่อนแล้วโดยไม่ต้องสงสัย สัตว์ทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็น 
ของตัว ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอพระองค์ทรงพระราชดำริด้วย 
พระองค์เถิด ข้าแต่พระจอมชน พระสนม (ผู้ทรงโฉมงดงาม) ปาน 
ดังนางเทพอัปสรผู้ประดับประดาคลุมกายด้วยร่างแหทองเหล่านี้พระ 
องค์ทรงได้มาเพราะผลแห่งกรรมอะไร พระนางรุจาราชกัญญา ทรงยัง 
พระเจ้าอังคติราชพระชนกนาถให้ทรงยินดี พระราชกุมารีผู้มีวัตรอันดีงาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 210 

ทรงกราบทูลทางสุคติแก่พระชนกนาถ ดังหนึ่งบอกทางให้แก่คนหลงทาง 
และได้ทรงกราบทูลข้อธรรมถวายโดยนัยต่างๆ ดังนี้แล ฯ 
[๘๖๖] ในกาลนั้น นารทมหาพรหมตรวจดูชมพูทวีป ได้เห็นพระเจ้า 
อังคติราชผู้ทรงมีความเห็นผิด จึงมาจากพรหมโลกถึงถิ่น 
มนุษย์ ลำดับนั้น นารทมหาพรหมได้ยืนอยู่ที่ปราสาทเบื้อง 
พระพักตร์แห่งพระเจ้าวิเทหราช ก็พระนางรุจาราชธิดาเห็น 
นารทฤาษีนั้นมาถึง จึงนมัสการ ฯ 
[๘๖๗] ครั้งนั้น พระราชาทรงหวาดพระทัย เสด็จลงจากราชอาสน์ 
เมื่อจะตรัสถามนารทฤาษี ได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่า ท่านมี 
ผิวพรรณงามดังเทวดา ส่องรัศมีสว่างจ้าไปทั่วทิศดังพระจันทร์ 
ท่านมาจากไหนหนอ ข้าพเจ้าถามแล้ว ขอท่านจงบอกนามและ 
โคตรแก่ข้าพเจ้า คนในมนุษยโลกย่อมรู้จักท่านอย่างไรหนอ ฯ 
[๘๖๘] อาตมภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เอง ส่องรัศมีสว่างจ้าไป 
ทั่วทิศดังพระจันทร์ มหาบพิตรตรัสถามแล้ว อาตมภาพ 
ขอถวายพระพรนามและโคตรให้ทรงทราบ คนทั้งหลายเขา 
รู้จักอาตมภาพโดยนามว่านารทะ และโดยโคตรว่ากัสสปะ ฯ 
[๘๖๙] สัณฐาณของท่านและการที่ท่านเหาะไปและยืนอยู่บนอากาศได้ 
น่าอัศจรรย์ดูกรท่านนารทะ ข้าพเจ้าขอถามเบื้อความนี้ 
กะท่าน เออเพราะเหตุอะไรท่านจึงมีฤทธเช่นนี้ฯ 
[๘๗๐] คุณธรรม ๔ ประการนี้คือ สัจจะ ๑ ธรรม ๑ ทมะ ๑ 
จาคะ ๑ อาตมภาพได้ท่าไว้แล้วในภพก่อน เพราะคุณธรรม 
ที่อาตมภาพเสพมาดีแล้วนั้นแล อาตมภาพจึงไปไหนๆ ได้ 
ตามความปรารถนา เร็วทันใจ ฯ 
[๘๗๑] เมื่อท่านบอกความสำเร็จแห่งบุญ ชื่อว่าท่านบอกความ 
อัศจรรย์ ล้าแลเป็นจริงอย่างท่านกล่าว ดูกรท่านนารทะ 
ข้าพเจ้าขอถามเบื้อความนี้กะท่าน ข้าพเจ้าถามแล้ว ขอท่าน 
จงพยากรณ์ให้ดี ฯ 

[๘๗๒] ขอถวายพระพร ข้อใดพระองค์ทรงสงสัย เชิญมหาบพิตร 
ตรัสถามข้อนั้นกะอาตมภาพเถิด อาตมภาพจะถวายวิสัชนา 
ให้มหาบพิตรทรงสิ้นสงสัย ด้วยนัย ด้วยญายธรรม และ 



ด้วยเหตุทั้งหลาย ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 

[๘๗๓] ดูกรท่านนารทะ ข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กะท่าน ท่านถูก 
ถามแล้ว อย่าได้กล่าวมุสาแก , ข้าพเจ้า ที่คนเขาพูดกันว่า 
เทวดามี มารดาบิดามี ปรโลกมีนั้น เป็นจริงหรือ ฯ 

[๘๗๔] ที่คนเขาพูดกันว่าเทวดามี มารดาบิดามี และปรโลกมีนั้น 
เป็นจริงทั้งนั้น แต่นรชนผู้หลงงมงายใคร่ในกามทั้งหลาย 
จึงไม่รู้ปรโลก ฯ 

[๘๗๕] ดูกรท่านนารทะ ล้าท่านเชื่อว่าปรโลกมีจริง สถานที่อยู่ 
ในปรโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมี ขอท่านจงให้ 
ทรัพย์ ๕๐๐ กหาปณะแก , ข้าพเจ้าในโลกนี้ข้าพเจ้าจะใช้ให้ 
ท่านพันหนึ่งในปรโลก ฯ 

[๘๗๖] ล้าอาตมภาพรู้ว่ามหาบพิตรทรงมีศีล ทรงรู้ความประสงค์ 
ของสมฌพราหมณ์ อาตมภาพก็จะให้มหาบพิตรทรงยืมสัก 
ห้าร้อย แต่มหาบพิตรหยาบช้า ทรงจุติจากโลกนี้แล้ว จะ 
ต้องไปอยู่ในนรก ใครจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลกเล่า 
ผู้ใดในโลกนี้เป็นผู้ไม , มีศีลธรรม ประพฤติชั่ว เกียจคร้าน 
มีกรรมอันหยาบช้า บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้หนี้ในผู้นั้น 
เพราะจะไม , ได้ทรัพย์คืนจากคนเช่นนั้น ส่วนบุคคลผู้ขยัน 
หมั่นเพียร มีศีล รู้ความประสงค์ คนทั้งหลายรู้แล้ว ย่อม 
เอาโภคทรัพย์มาเชื้อเชิญเอง ด้วยคิดว่า ผู้นี้ , ทำการงานเสร็จ 
แล้ว พึงนำมาใช้ให้ ฯ 

[๘๗๗] ขอถวายพระพร มหาบพิตรเสด็จไปจากที่นึ่แล้ว จักทอด 
พระเนตรเห็นพระองค์เองอยู่ในนรกนั้น ซึ่งถูกฝูงการุม 
ยื้อแย่งฉุดคร่าอยู่ ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลก 
กะมหาบพิตรผู้ตกอยู่ในนรก ถูกฝูงกา ฝูงแร้ง ฝูงสุนัข 
รุมกัดกิน ตัวขาดกระจัดกระจาย เลือดไหลโทรม ฯ 

[๘๗๘] ในโลกันตนรกนั้นมืดที่สุด ไม , มีพระจันทร์และพระอาทิตย์ 
โลกันตนรกมืดตื้ออยู่ทุกเมื่อ น่ากลัว กลางคืนกลางวันไม , 

ปรากฏ ผู้ต้องการทรัพย์คนไรเล่า จะพึงเที่ยวไปในสถานที่ 
เช่นนั้นได้ ฯ 

[๘๗๙] ในโลกันตนรกนั้นมีสุนัข ๒ เหล่า คือ ด่างเหล่า ๑ ดำ 



เหล่า ๑ ล้วนมีร่างกายกำยำลํ่าสันแข็งแรง ย่อมพากันมา 
กัดกินผู้ที่จุติจากมนุษยโลกนี้ไปตกอยู่ในโลกันตนรก ด้วย 
เขี้ยวเหล็ก ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 212 

ในปรโลก กะมหาบพิตรผู้ตกอยู่ในนรก ถูกสุนัขอันทารุณร้ายกาจ นำ 
ทุกข์มาให้ รุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได้. 

[๘๘๐] และในนรกอันร้ายกาจ พวกนายนิรยบาลชื่อกาลูปกาละ ผู้เป็นข้าศึก 
พากันเอาดาบและหอกอันคมกริบมาทิ่มแทงนรชนผู้กระทำกรรมชั่วไว้ใน 
ภพก่อน ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรผู้ถูก 
ทิ่มแทงที่ท้อง ที่สีข้าง พระอุทรพรุนวิ่งวุ่นอยู่ในนรก ตัวขาดกระจัด 
กระจายเลือดไหลโทรมได้. 

[๘๘๑] ในโลกันตนรกนั้น มีห่าฝนต่างๆ ชนิด คือ หอก ดาบ แหลม หลาว 
มีประกายวาวดังถ่านเพลิง ตกลงบนศีรษะ สายอัสนึศิลาอันแดงโชน 
ตกต้องสัตว์นรกผู้มีกรรมหยาบข้า และในนรกนั้นมีลมร้อนยากที่จะทน 
ได้ สัตว์ในนรกนั้น ย่อมไม , ได้รับความสุขแม้แต่น้อย ใครเล่าจะพึงไป 
ทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่งทรงกระสับกระส่ายวิ่งไป 
มาหาที่ซ่อนเร้นมิได้. 

[๘๘๒] ใครเล่า จะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรผู้ถูกเทียมใน 
รถวิ่งไปวิ่งมา ต้องเหยียบแผ่นดินอันลุกโพลง ถูกแทงด้วยประตักอยู่ได้. 

[๘๘๓] ใครเล่า จะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่งทนไม , ได้ 
วิ่งไปขึ้นภูเขาอันดาดไปด้วยขวากกรด ลุกโชนน่าสยดสยองอย่างยิ่ง ตัว 
ขาดกระชัดกระจายเลือดไหลโทรมได้. 

[๘๘๔] ใครเล่า จะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่งต้องวิ่งขึ้น 
เหยียบถ่านเพลิงกองเท่าภูเขา ลุกโพลงน่ากลัว มีตัวถูกไฟไหม้ทนไม , 

ไหว ร้องครวญครางอยู่ได้. 

[๘๘๕] ต้นขึ้วสูงเทียมเมฆ เต็มไปด้วยหนามเหล็กคมกริบ กระหายเลือดคน 
หญิงผู้ประพฤติล่วงสามี และชายผู้หากระทำชู้ภรรยาผู้อื่น ถูกนาย 
นิรยบาลผู้ทำตามสั่งของพระยายม ลือหอกไล่ทิ่มแทงให้ขึ้นต้นขึ้วนั้น 
ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์จำนวนนั้น กะมหาบพิตร ซึ่งต้องขึ้นต้นขึ้วใน 
นรกเลือดไหลเปรอะเปือน มีกายเหี้ยมเกรียมหนังปอกเปก กระสับ 
กระส่าย เสวยเวทนาอย่างหนัก ใครเล่าจะไปขอทรัพย์จำนวนเท่านั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 213 

กะพระองค์ผู้หอบแล้วหอบอีก อันเป็นโทษของบุรพกรรม หนังปอกเปิก 
เดินทางผิดได้. 

[๘๘๖] ต้นงิ้วสูงเทียมเมฆ เต็มไปด้วยใบเหล็กคมกริบดังดาบ กระหายเลือดคน 
ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์พันหนึ่งในปรโลก กะมหาบพิตรซึ่งขึ้นอยู่บน 
ต้นงิ้วนั้น ก้าวไปเหยียบใบเหล็กอันคมดังดาบ ก็ถูกใบงิ้วอันคมนั้น 
บาด มีตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโทรมได้. 

[๘๘๗] ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์จำนวนนั้น กะมหาบพิตรซึ่งเดินหนีออกจากขุม 
นรกไม้งิ้ว มีใบเป็นดาบ ไปพลัดตกลงในแม่นั้าเวตรณีได้. 

[๘๘๘] แม่นั้าเวตรณี นั้าเป็นกรด เผ็ดร้อน ยากที่จะข้ามได้ ดาดาษไปด้วย 
บัวเหล็ก มีใบคมกริบไหลอยู่ ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์นั้นกะมหาบพิตร 
ซึ่งมีตัวขาดกระจัดกระจาย เปรอะเปือนไปด้วยโลหิต ลอยอยู่ใน 
เวตรณีนทีนั้น หาที่เกาะมิได้. 

[๘๘๙] ข้าพเจ้าแทบจะล้มเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัด ข้าพเจ้าหลงสำคัญผิดจึงไม , รู้จัก 
ทิศท่านฤาษีข้าพเจ้าได้พิงคาถาภาษิตของท่านแล้วย่อมร้อนใจเพราะ 
กลัวมหาภัย ท่านฤาษี ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า ดังหนึ่งนั้าสำหรับ 
แก้กระหายในเวลาร้อน เกาะเป็นที่อาศัยในห้วงมหาสมุทร และประทีป 
สำหรับส่องสว่างในที่มืดฉะนั้นเถิด ท่านฤาษี ขอท่านจงสอนอรรถและ 
ธรรมแก่ข้าพเจ้า ในกาลก่อนข้าพเจ้าได้กระทำความผิดไว้ส่วนเดียว 
ข้าแต่ท่านนารทะ ขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ”!แก่ 1 ข้าพเจ้า โดยที่ข้าพเจ้า 
จะไม่พึงตกไปในนรกด้วยเถิด. 

[๘๙๐] พระราชา ๖ พระองค์นี้คือ ท้าวธตรฐ ท้าวเวสสามิตระ ท้าวอัฏฐกะ 
ท้าวยมทัตติ ท้าวอุสสินนระ ท้าวสีวิราชและพระราชาพระองค์อื่นๆ 
ได้ทรงบำรุงสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วเสด็จไปยังสวรรค์ ฉันใด ดูกร 
มหาบพิตรผู้เป็นพระเจ้าแผ่นสิน แม้มหาบพิตรก็ฉันนั้น จงทรงเว้น 
อธรรม แล้วทรงประพฤติธรรม ราชบุรุษทั้งหลายจงถืออาหารไปประกาศ 
ภายในพระราชนิเวศน์ และภายในพระนครว่า ใครหิว ใครกระหาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 214 

ใครปรารถนามาลา ใครปรารถนาเครื่องลูบไล้ ใครไม่มีผ้านุ่งห่ม 
จักนุ่งห่มผ้าสีต่างๆ ตามปรารถนา ใครต้องการร่ม ใครต้อง 
การรองเท้า อย่างเนื้ออ่อนอย่างดี ราชบุรุษทั้งหลายจงประกาศ 
ดังนี้ในพระนครของพระองค์ทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้า มหา 
บพิตรอย่าได้ใช้คนแก่เฒ่า และโคม้าอันแก , ชราเหมือนดังก่อน 
และจงทรงพระราชทานเครื่องบริหาร แก่บุคคล ที่เป็นกำลังเคย 
กระทำความดีไว้เท่าเดิมเถิด ฯ 

[๘๙๑] มหาบพิตรจงทรงสำคัญพระวรกายของพระองค์ว่าเป็นดังรถ อัน 
มีใจเป็นนายสารถี กระปรี่กระเปร , า (เพราะปราศจากถิ่นมิทธะ) 

อันมีอวิหิงสาเป็นเพลาที่เรียบร้อยดี มีการบริจาคเป็นหลังคา 
มีการสำรวมเท้าเป็นกง มีการสำรวมมือเป็นกระพอง มีการ 
สำรวมท้องเป็นนื้ามันหยอด มีการสำรวมวาจาเป็นความเงียบ 
สนิท มีการกล่าวคำสัตย์เป็นองค์รถอันบริบูรณ์ มีการไม่กล่าว 
คำส่อเสียดเป็นการเข้าหน้าไม้สนิท มีการกล่าวคำอ่อนหวาน 
เป็นเครื่องรถอันเกลี้ยงเกลา มีการกล่าวพอประมาณเป็นเครื่อง 
ผูกรัด มีศรัทธาและอโลภะเป็นเครื่องประดับ มีการถ่อมตน 
และกราบไหว้เป็นลูบ มีความไม่กระด้างเป็นงอนรถ มีการสำ 
รวมศีลเป็นเชือกขันชะเนาะ มีความไม , โกรธเป็นอาการไม่ 
กระเทือน มีกุศลธรรมเป็นเศวตรฉัตร มีพาหุสัจจะเป็นสาย 
ทาบ มีการตั้งจิตมั่นเป็นที่มั่น มีความคิดเครื่องรู้จักกาลเป็นไม้ 
แก่น มีความแกล้วกล้าเป็นไม้ตั้า มีความประพฤติถ่อมตนเป็น 
เชือกขันแอก มีความไม , เย่อหยิ่งเป็นแอกเบา มีจิตไม , หดหู่เป็น 
เครื่องลาด มีการเสพบุคคลผู้เจริญเป็นเครื่องกำจัดธุลี มีสติของ 
นักปราชญ์เป็นปฏัก มีความเพียรเป็นสายบังเหียน มีใจที่'ฟิก 
ฝนดีแล้วเช่นดังม้าที่หัดไว้เรียบเป็นเครื่องนำทาง ความ 
ปรารถนาและความโลภเป็นทางคด ส่วนความสำรวมเป็นทาง 
ตรง ขอถวายพระพร ปัญญาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนม้า ในรถ 
คือพระวรกายของมหาบพิตรที่กำลังแล่นไปในรูป เสียง กลิ่น 
รส พระองค์นั้นแลเป็นสารถี ล้าความประพฤติชอบและความ 
เพียรมั่นมีอยู่ด้วยยานนี้รถนั้นจะให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่าง จะ 



ไม่นำไปบังเกิดในนรก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 215 

[๘๙๒] อลาตเสนาบดีเป็นพระเทวท้ตต์ สุนามอำมาตย์เป็นพระภัททชิ 
วิชยอำมาตย์เป็นพระสารีบุตรวีชกบุรุษเป็นพระโมคคัลลานะ 
สุนักขัตตะเป็นลิจฉวีบุตร คุณาชีวกเป็นอเจลก พระนางรุจา 
ราชธิดาผู้ทรงยังพระราชาให้เลื่อมใส เป็นพระอานนท์ พระเจ้า 
อังคติราชผู้มีทิฐิชั่วในกาลนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสสปะ มหา 
พรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคต ท่านทั้งหลายจงทรงชาดกไว้ 
ด้วยประการฉะนี้แล ฯ 

จบมหานารทกัสสปชาดกที่ ๘ 


๙. วิธุรชาดก 

[๘๙๓] เธอมีผิวพรรณเหลือง ซูบผอม ถอยกำลัง เมื่อก่อนรูปพรรณ 
ของเธอมิได้เป็นเช่นนี้เลย ดูกรพระน้องวิมลา พี่ถามแล้ว 
ขอเธอจงบอก เวทนาในร่างกายของเธอเป็นเช่นไร ฯ 

[๘๙๔] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมหมู่นาค ชื่อว่าความอยากได้โน่น 
อยากได้นี่ เขาเรียกกันว่าเป็นธรรมดาของหญิงทั้งหลายใน 
หมู่มนุษย์ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสุดในหมู่นาค หม่อมฉัน 
ปรารถนาดวงหทัยของวิธุรบัณฑิต ที่บุคคลนำมาได้โดยชอบ 
เพคะ ฯ 

[๘๙๕] ลูกรพระน้องวิมลา เธอปรารถนาหทัยของวิธุรบัณฑิต ดังจะ 
ปรารถนาพระจันทร์ พระอาทิตย์ หรือลม เพราะว่าวิธุร 
บัณฑิตยากที่บุคคลจะเห็นได้ใครจักนำวิธุรบัณฑิตมาใน 
นาคพิภพนี้ได้ ฯ 

[๘๙๖] ข้าแต่สมเด็จพระบิดา เหตุไรหนอสมเด็จพระบิดาจึงทรง 
ซบเซา พระพักตร์ของสมเด็จพระบิดา เป็นเหมือน 
ดอกปทุมที่ถูกขยำด้วยมือ ข้าแต่สมเด็จพระบิดาผู้เป็นใหญ่ 
เป็นที่เกรงขามของศัตรู เหตุไรหนอสมเด็จพระบิดาจึงทรง 
เป็นทุกข์พระหฤทัย อย่าทรงเศร้าโศกไปเลย เพค๊ะ ฯ 

[๘๙๗] อิรันทดีลูกรัก ก็พระมารดาของเจ้า ปรารถนาดวงหทัยของริธุรบัณฑิต 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 216 

เพราะวิธูรบัณฑิต ยากที่บุคคลจะเห็นได้ใครจักนำวิธูรบัณฑิตมาใน 
นาคพิภพนี้ได้. 

[๘๙๘] เจ้าจงไปเที่ยวแสวงหาสามี ซึ่งสามารถนำวิธูรบัณฑิตมาในนาคพิภพนี้ 
ก็นางนาคมาณวิกานั้นได้สดับพระดำรัสของพระบิดาดังนี้แล้ว เป็นผู้มี 
จิตชุ่มด้วยกิเลส ออกเที่ยวแสวงหาสามีในคืนนั้น. 

[๘๙๙] คนธรรพ์ รากษส นาค กินนร หรือมนุษย์ผู้ฉลาดสามารถ จะให้ 
สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงได้ คนไหนก็ตามที่จักเป็นสามีของเราตลอดกาลนาน. 

[๙๐๐] ดูกรนางผู้มีนัยน์ตาหาที่ติมิได้ เธอจงเบาใจเถิด เราจักเป็นสามีของเธอ 
จักเป็นผู้เลี้ยงดูเธอ เพราะปัญญาของเราอันสามารถจะนำเนื้อดวงใจของ 
วิธูรบัณฑิตมาให้ จงเบาใจเถิด เธอชักเป็นภรรยาของเรา. 

[๙๐๑] นางอิรันทดีผู้มีใจกำหนัดรักใคร่ เพราะเคยร่วมอภิรมย์กันมาในภพก่อน 
ได้กล่าวกับปุฌณกยักษ์ว่า มาเถิดท่าน เราจักไปในสำนักพระบิดาของ 
ดิฉัน พระบิดาของดิฉันชักตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ท่าน. 

[๙๐๒] นางอิรันทดีประดับประดานุ่งผ้าเรียบร้อย ทัดทรงดอกไม้ประพรมด้วย 
จุรฌแก่นจันทน์ จูงมือปุฌณกยักษ์เข้าไปสู่สำนักแห่งพระบิดา. 

[๙๐๓] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าหมู , นาค ขอพระองค์ได้ทรงโปรดสดับถ้อย 
กำของข้าพระองค์ ขอพระองค์จงทรงรับสินสอดตามสมควร ข้าพระองค์ 
ปรารถนาพระนางอิรันทดี ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาให้ข้าพระองค์ 
ได้อยู่ร่วมกับพระนางอิรันทดีเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอได้ 
ทรงพระกรุณารับสินสอดนั้น คือ ช้าง ๑๐๐ ม้า ๑๐๐ รถเทียมม้า ๑๐๐ 
เกวียนบรรทุกของเต็ม ล้วนแล้วต่างๆ ๑๐๐ ขอได้โปรดพระราชทาน 
พระราชธิดาอิรันทดีแก , ข้าพระองค์เถิด พระเจ้าข้า. 

[๙๐๔] ขอท่านจงรออยู่จนเราได้ปรึกษาหารือกับบรรดาญาติ มิตร และเพื่อนที่ 
สนิทเสียก่อน กรรมที่กระทำด้วยการไม่ปรึกษาหารือ ย่อมเดือดร้อน 
ในภายหลัง. 

[๙๐๕] ลำดับนั้น ท้าววรุณนาคราชเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ ตรัสปรึกษากับพระชายา 
เป็นพระคาถา ความว่า ปุณณกยักษ์ มาขอลูกอิรันทดีกะเรา เราจะให้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 217 

ลูกอิรันทดี ซึ่งเป็นที่รักของเรา แก่ปุฌณกยักษ์'นั้น เพราะได้ทรัพย์เป็น 
จำนวนมากหรือ. 

[๙๐๖] ปุณณกยักษ์ไม่พึงได้ลูกอิรันทดีของเราเพราะทรัพย์ เพราะสิ่งที่ปลื้มใจ 
แต่ถ้าปุณณกยักษ์ ได้หทัยของวิธูรบัณฑิตนำมาในนาคพิภพนี้โดยชอบ 
ธรรม เพราะความชอบนั่นแลเขาจะพึงได้ลูกสาวของเรา หม่อมฉัน 
ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่าหทัยของวิธูรบัณฑิตหามิได้. 

[๙๐๗] ลำดับนั้น ท้าววรุณนาคราชเสด็จออกจากนิเวศน์ แล้วตรัสเรียกปุณณ 
กยักษ์มาตรัสว่า ท่านไม่พึงได้ลูกอิรันทดีของเราเพราะทรัพย์ เพราะ 
สิ่งปลื้มใจ ถ้าท่านได้หทัยของวิธูรบัณฑิตนำมา ในนาคพิภพนี้โดย 
ชอบธรรม ท่านจะพึงได้ลูกสาวของเรา เราปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่า 
หทัยของวิธูรบัณฑิตหามิได้. 

[๙๐๘] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ในโลกนี้คนบางพวกย่อมเรียกคนใดว่า 
เป็นบัณฑิต คนพวกอื่นกลับเรียกคนนั้นนั่นแลว่าเป็นพาล ในเรื่องนี้ 
คนทั้งหลายยังกล่าวแย้งกันอยู่ ขอได้ตรัสบอกแก , ข้าพระองค์ พระองค์ 
ทรงเรียกใครว่าเป็นบัณฑิต. 

[๙๐๙] บัณฑิตชื่อว , าวิธูระ ผู้ท่าการสั่งสอนอรรถธรรมแก , พระเจ้าธนญชัย 
โกรพยราช ถ้าท่านได้พิงได้ยินมาแล้ว ท่านจงไปนำบัณฑิตนั้นมา 
ครั้นท่านได้มาโดยธรรมแล้ว อิรันทดีธิดาของเราจงเป็นภรรยาของท่าน 
เถิด. 

[๙๑๐] ฝ่ายปุฌณกยักษ์ ได้สดับพระดำรัสของท้าววรุณนาคราชดังนี้แล้วยินดี 
ยิ่งนัก ลุกขึ้นแล้ว ไปสั่งบุรุษคนใช้ของตนผู้อยู่ในที่นั้นว่า เจ้าจงนำ 
ม้าอาชาไนยที่ประกอบไว้แล้วมา ณ ที่นี้ม้าสินธพอาชาไนยนั้น มีหู 
ทั้งสองประดับด้วยทองคำ กีบหุ้มด้วยแก้วแดง มีเครื่องประดับอกล้วน 
แล้วด้วยทองชมพูนุทอันสุกใส. 

[๙๑๑] ปุฌฌกยักษ์ผู้ประดับประดาแล้ว แต่งผมและหนวดดีแล้วขึ้นม้าอันเป็น 
ยานพาหนะของเทวดา เหาะไปในอากาศกลางหาว ปุฌณกยักษ์นั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 218 

กำหนัดแล้วด้วยกามราคะ ปรารถนา 
นางอิรันทดีนาคกัญญา ไปทูลท้าวกุเวรเวสสวัณผู้เรืองยศ 
ซึ่งเป็นใหญ่แห่งหมู , ยักษ์ว่า ภพนาคนั้นเขาเรียกชื่อว่าโภควดี 
นครบ้าง วาสนครบ้าง หิรัญญวดีนครบ้าง เป็นเมืองที่ 
บุญญกรรมนิรมิต ล้วนแต่ทองกำ สำเร็จแก , พระยานาคผู้ 
บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ทุกอย่าง ป้อมและเชิงเทิน สร้างโดย 
สัณฐานคออูฐ ล้วนแล้วด้วยแก้วแดงและแก้วลาย ในนาค 
พิภพนั้น มีปราสาทล้วนแล้วด้วยหิน มุงด้วยกระเบื้องทอง 
ในนาคพิภพนั้น มีไม้มะม่วง ไม้หมากเม่า ไม้หว้า ไม้ 
ตีนเป็ดไม้จิกไม้การะเกต ไม้ประยงค์ ไม้ราชพฤกษ์ 
ไม้มะม่วงหอม ไม้ชะบา ไม้ยางทราย ไม้จำปา ไม้ 
กากระทิง มะลิซ้อน มะลิลา และไม้กะเบา ต้นไม้ใน 
นาคพิภพเหล่านี้มีกิ่งติดต่อกันและกัน งามยิ่งนัก ในนาค 
พิภพนั้น มีต้นอินทผาล'ม อันสำเร็จด้วยแก้วอินทนิล 
มีดอกและผลล้วนไปด้วยทองเนืองนิตย์ ท้าววรุณนาคราชผู้มี 
ฤทธิมาก เป็นผู้ผลุดขึ้นเกิดอยู่ในนาคพิภพนั้น มเหษีของ 
พระยานาคราชนั้น กำลังรุ่นสาว ทรงพระนามว , าวิมลา 
มีพระรูปพระโฉมอันประกอบด้วย สิริงดงามดังก้อนทองกำ 
สะโอดสะองดังหน่อเถาจิงจ้อดำ พระถันทั้งคู , มีสัณฐานดัง 
ผลมะพลับ น่าดูยิ่งนัก พระฉวีวรรณแดงดังนั้าครั่ง เปรียบ 
เหมือนดอกกรรณีการ์อันแย้มบาน เปรียบดังนางอัปสรผู้อยู่ 
ในสวรรค์ชั้นไตรทศ หรือเปรียบเหมือนสายฟ้าอันแลบ 
ออกจากกลีบเมฆ ข้าพระองค์ผู้เป็นใหญ่ พระนางวิมลานั้น 
ทรงแพ้พระครรภ์ ทรงปรารถนาดวงหทัย 1 ของวิธุรบัณฑิต 
ข้าพระองค์ จะถวายดวงหทัยของริธุรบัณฑิต แก่ท้าววรุณ 
นาคราชและพระนางริมลา เพราะการนำดวงหทัยของริธุร 
บัณฑิตไปถวายแล้ว ท้าววรุณนาคราชและพระนางริมลา 
จะพระราชทาน พระนางอิรันทดีราชธิดาแก่ 1 ข้าพระองค์ ฯ 
[๙๑๒] ปุฌณกยักษ์นั้น ทูลลาท้าวกุเวรเวสสวัณผู้เรืองยศ เป็นใหญ่ในหมู , ยักษ์ 
แล้วไปสั่งบรษคนใช้ของตนผ้อย่ในที่นั้นว่า เจ้าจงนำม้าอาชาไนยที่ประ 



กอบแล้วมา ณ ที่นี้ม้าสินธพนั้นมีหูทั้งสองประดับด้วยทองคำ กีบหุ้ม 
ด้วยแก้วแดง เครื่อง ประดับอกล้วนด้วยทองคำชมพนทอันสกใส ปฌณกยักษ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 219 

ผู้ประดับประดาแล้ว แต่งผมและหนวดดีแล้ว ขึ้นม้าอันเป็นยานพาหนะ 
ของเทวดา เหาะไปในอากาศกลางหาว ฯ 
[๙๑๓] ปุฌณกยักษ์นั้น ได้เหาะไปสู่กรุงราชคฤห์อันน่ารื่นรมย์ยิ่งนัก 
เป็นนครของพระเจ้าอังคราช อันพวกข้าศึกไม , กล้าเข้าใกล้ 
มีภักษาหาร และ , ข้าวนั้ามากมาย ดังมสักกสารภพของน้าว 
วาสวะ เป็นนครกึกก้องด้วยหมู , นกยูงและนกกะเรียน 
อื้ออึงด้วยฝูงนกต่างๆ ชนิด เป็นที่เสพอาศัยของฝูงทิชาชาติ 
มีนกต่างๆ ส่งเสียงร้องอยู่อึงมี่ ภูมิภาคราบเรียบ ดารดาษ 
ไปด้วยบุปผชาติดังขุนเขาหิมวันต์ ปุณณกยักษ์นั้น ขึ้นสู่ 
วิบุลบรรพตอันเป็นภูเขาศิลาล้วน เป็นที่อาศัยอยู่ของหมู , 

กินนรเที่ยวแสวงหาแก้วมณีดวงประเสริฐอยู่ ได้เห็นดวง 
แก้วมณีนั้น ณ ท่ามกลางยอดภูเขา ฯ 
[๙๑๔] ปุณณกยักษ์ ครั้นเห็นดวงแก้วมณีมีรัศมีอันผุดผ่อง เป็น 
แก้วมณีอันประเสริฐสุด สามารถจะนำทรัพย์มาให้ได้ดังใจ 
ปรารถนา รุ่งโรจน์ชัชวาลย์ด้วยหมู , แก้วบริวารเป็นอันมาก 
สว่างไสวดังสายฟ้าในอากาศ ปุฌณกยักษ์ได้ถือเอาแก้วมณี 
ชื่อมโนหรจินดาอันมีค่ามาก มีอานุภาพมาก เป็นผู้มี-วรรณะ 
ไม่ทราม ขึ้นหลังม้าสินธพอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลาง 
หาว ฯ 

[๙๑๕] ปุณณกยักษ์ได้เหาะไปยังอินทปัตตนคร ลงจากหลังม้าแก้ว 
เข้าไปสู่ที่ประชุมของชาวกุรุรัฐ ไม , กลัวเกรงพระราชา ๑๐๑ 
พระองค์ ที่ประชุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นั้น กล่าว 
น้าทายด้วยสะกาว่า บรรดาพระราชาในราชสมาคมนี้พระองค์ 
ไหนหนอจะทรงชิงเอาแก้วอันประเสริฐ ของข้าพระองค์ได้ 
หรือว่าข้าพระองค์จะพึงชนะพระราชาพระองค์ไหน ด้วย 
ทรัพย์อันประเสริฐ อนึ่ง ข้าพระองค์จะชิงเอาแก้วอัน 
ประเสริฐยิ่ง กะพระราชาพระองค์ไหน หรือพระราชา 
พระองค์ไหน จะทรงชนะข้าพระองค์ด้วยทรัพย์อันประเสริฐ ฯ 
[๙๑๖] ชาติภูมิของท่านอยู่ในแว่นแคว้นไหน ก้อยคำของท่านนี้ 
ไม่ใช่ก้อยคำของชาวกรรัชเลย ท่านมิได้กลัวเกรงเราทั้งปวง 



ด้วยรัศมีแห่งผิวพรรณ ท่านจงบอกชื่อและพวกพ้องของท่านแก่เรา ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 220 

[๙๑๗] ข้าแต่พระราชา ข้าพระองค์เป็นมาณพกัจจายนโคตร ชื่อว่าปุณณกะ 
ญาติและพวกพ้องของข้าพระองค์ อยู่ในนครกาลชัมปาค์ แคว้นอังคะ 
ย่อมเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพระองค์มา 
ถึงในเมืองนี้ด้วยต้องการจะเล่นพนันสะกา. 

[๙๑๘] พระราชาผู้ทรงชำนาญการเล่นสะกา เมื่อชนะท่าน จะพึงนำเอาแก้วเหล่า 
ใดไป แก้วเหล่านั้นของมาณพมีอยู่หรือ แก้วของพระราชามีอยู่เป็น 
จำนวนมาก ท่านเป็นคนเข็ญใจจะมาพนันกะพระราชาเหล่านั้นได้อย่างไร. 

[๙๑๙] แก้วมณีของพระองค์ดวงนี้ชื่อว่าสามารถ นำทรัพย์มาให้ได้ดังใจ 
ปรารถนา นักเลงเล่นสะกาชนะข้าพระองค์แล้ว พึงนำแก้วมณีดวง 
ประเสริฐสามารถนำทรัพย์มาให้ได้ดังใจปรารถนา และม้าอาชาไนยเป็น 
ที่เกรงขามของศัตรูนี้ไป. 

[๙๒๐] ดูกรมาณพ แก้วมณีดวงเดียวจักท่าอะไรได้ อนึ่ง ม้าอาชาไนยตัวเดียว 
จักท่าอะไรได้ แก้วของพระราชามีเป็นอันมาก ม้าอาชาไนยที่มีกำลัง 
รวดเร็วดังลมของพระราชามีมิใช่น้อย. 

(นี้) ชื่อโทหฬกัณฑ์ 

[๙๒๑] ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่าประชาชน ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตร 
ดูแก้วมณีของข้าพระองค์ดวงนี้รูปหญิงและรูปชาย รูปเนื้อและรูปนก 
ปรากฏเป็นหมู , ๆ อยู่ในแก้วมณีดวงนี้พระยานาคและพระยาครุฑ 
ก็ปรากฏอยู่ในแก้วมณีดวงนี้เชิญพระองค์ทอดพระเนตรสิ่งที่น่าอัศจรรย์ 
อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ พระเจ้าข้า. 

[๙๒๒] ขอเชิญทอดพระเนตรจตุรงคินีเสนา คือ กองช้าง กองม้า กองรถ 
และกองเดินเท้าอันสวมเกราะ อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ 
เชิญทอดพระเนตรพลทหารที่จัดไว้เป็นกรมๆ คือกรมช้าง กรมม้า 
กรมรถ กรมราบ อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้. 

[๙๒๓] ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันสมบูรณ์ด้วยป้อม มีกำแพง และค่าย 
เป็นอันมาก มีถนนสามแพร่ง สี่แพร่ง มีพื้นราบเรียบ อันธรรมดา 
สร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญทอดพระเนตรเสาระเนียด เสา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 221 
เขื่อน กลอน ประตู ซุ้มประตู และประตู อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์ไว้ 
ในแก้วมณีดวงนี้. 

[๙๒๔] ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงนกนานาชนิดมากมาย ที่เสาค่าย และหนทาง 
คือ ฝูงหงษ์ นกกะเรียน นกยูง นกจากพราก และนกเขา อันธรรมดา 
สร้างสรรค์ค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันเกลื่อน 
กล่นไปด้วยฝูงนกต่างๆ คือ นกดุเหว่าดำ ดุเหว่าลาย ไก่ฟ้า นกโพรดก 
เป็นจำนวนมาก อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์ไวัในแก้วมณีดวงนี้. 

[๙๒๕] ขอเชิญทอดพระเนตรพระนครอันแวดล้อมไปด้วยกำแพงทอง เป็นนคร 
น่าอัศจรรย์ขนพองสยองเกล้า เขาชักธงขึ้นประจำลาดด้วยทรายทอง 
น่ารื่นรมย์ อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์ไวัในแก้วมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระ 
เนตรร้านตลาดอันบริบูรณ์ด้วยสินค้าต่างๆ เรือน สิ่งของในเรือน 
ถนนซอย ถนนใหญ่ อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์จัดไว้เป็นส่วนๆ ในแก้ว 
มณีดวงนี้. 

[๙๒๖] ขอเชิญทอดพระเนตรโรงขายสุรา นักเลงสุรา พ่อครัว โรงครัว พ่อค้า 
และหญิงแพศยา อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญ 
ทอดพระเนตรช่างดอกไม้ ช่างย้อม ช่างปรุงของหอม ช่างทอผ้า 
ช่างทอง และช่างแก้ว อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอ 
เชิญทอดพระเนตรช่างของหวาน ช่างของคราว นักมหรสพ บางพวก 
ฟ้อนรำขับร้อง บางพวกปรบมือ บางพวกตีฉิ่ง อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์ 
ไว้ในแก้วมณีดวงนี้. 

[๙๒๗] ขอเชิญทอดพระเนตรกลอง ตะโพน สังข์ บัณเฑาะว์ มโหรทึก และ 
เครื่องดนตรีทุกอย่าง อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญ 
ทอดพระเนตรเปิงมาง กังสดาล พิณ การฟ้อนรำขับร้อง เครื่องดนตรี 
ดีดสีตีเป่า อันเขาประโคมครึกครื้น อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์ไว้ในแก้วมณี 
ดวงนี้ขอเชิญทอดพระเนตรนักกระโดด นักมวยปลา นักเล่นกล 
หญิงงาม ชายงาม คนเฝ็ายาม และช่างตัดผม อันธรรมดาสร้างสรรค์ค์ 
ไว้ในแก้วมณีดวงนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 222 

[๙๒๘] แท้จริง ในแก้วมณีดวงนี้มีงานมหรสพอันเกลื่อนกล่น 
ไปด้วยชายหญิง ขอเชิญทอดพระเนตรพื้นที่เป็นที่เล่น 
มหรสพบนเตียงที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ 
ในแก้วมณีดวงนี้เชิญทอดพระเนตรเถิด ขอเชิญทอด 
พระเนตรพวกนักมวยซึ่งกำลังต่อยกันในสนามมวย ทั้งผู้ชนะ 
และผู้แพ้ อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ ฯ 
[๙๒๙] ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อต่างๆ เป็นอันมากที่เชิงภูเขา คือ 
ราชสีห์ เสือโคร่ง ช้าง หมี หมาใน เสือดาว แรด 
โคลาน กระบือ ละมั่ง กวาง เนื้อทราย ระมาศ วัว 
สุกรบ้าน ชะมด แมวป่า กระต่าย และกระแต ซึ่งมีอยู่ 
มากมายหลายหลาก ขอเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อต่างๆ ซึ่ง 
มีอยู่เกลื่อนกลาด อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ฯ 
[๙๓๐] ในแก้วมณีดวงนี้มีแม่นี้าอันมีท่าอันรายเรียบลาดด้วยทราย 
ทอง มีนี้าใสสะอาดไหลไปไม่ขาดสาย เป็นที่อยู่อาศัยแห่ง 
ฝูงปลา อนึ่ง ในแม่นี้านี้มีฝูงจรเข้ มังกร ปลาฉลาม 
เต่า ปลาสลาด ปลากระบอก ปลากด ปลาเก้า ปลา 
ตะเพียน ท่องเที่ยวไปมา ขอเชิญทอดพระเนตรขอบ 
สระโบกขรณี อันก่อสร้างด้วยแผ่นแก้วไพฑูรย์ เกลื่อน 
กล่นไปด้วยฝูงนกต่างๆ ดารดาษไปด้วยหมู่ไม้นานาชนิด 
อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ฯ 
[๙๓๑] ขอเชิญทอดพระเนตร สระโบกขรณีในแก้วมณีดวงนี้อัน 
ธรรมดาจัดสรรไว้เรียบร้อยดีทั้ง ๔ ทิศ เกลื่อนกล่นด้วยฝูง 
นกต่างชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของปลาใหญ่ๆ ขอเชิญทอด 
พระเนตรแผ่นดินอันมีนี้าล้อมโดยรอบ เป็นกุณฑลแห่ง 
สาคร ประกอบด้วยทิวป่า (เขียวขจี) อันธรรมดาสร้างสรรค์ 
ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ฯ 

[๙๓๒] เชิญทอดพระเนตรบุรพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป 
และชมพูทวีป ขอเชิญทอดพระเนตรสิ่งอัศจรรย์ อันธรรมดาสร้างสรรค์ 
ไว้ในแก้วมณีดวงนี้พระเจ้าข้า ขอเชิญทอดพระเนตรพระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ อันเวียนรอบสิเนรุบรรพต ส่องสว่างไปทั่วทิศ ๔ ทิศ ขอเชิญ 



ทอดพระเนตรสิ่งอัศจรรย์ อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 223 

ขอเชิญทอดพระเนตรสิเนรุบรรพต ทิมวันตบรรพต สมุทรสาคร พื้น 
แผ่นดินใหญ่ และท้าวมหาราชทั้ง ๔ อันธรรมดา สร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณี 
ดวงนี้ขอเชิญทอดพระเนตรพุ่มไท้ในสวนแผ่นทินและเนินหินอันน่า 
รื่นรมย์ เกลื่อนกล่นไปด้วยพวกกินนร อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ใน 
แก้วมณีดวงนี้ขอเชิญทอดพระเนตรสวนสวรรค์ คือ ปารุสกวัน 
จิตตลดาวัน มิสสกวัน และนันทนวัน ทั้งเวชยันปราสาท อันธรรมดา 
สร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญทอดพระเนตรสุธรรมเทวสภา 
ด้นปาริจฉัตตกพฤกษ์อันมีดอกแย้มบาน และพระยาช้างเอราวัณซึ่งมีอยู่ 
ในดาวดึงส์พิภพ อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญทอด 
พระเนตรเถิดพระเจ้าข้า ขอเชิญทอดพระเนตรดูเหล่านางเทพกัญญาอัน 
ทรงโฉมทั้าเลิศ ดังสายฟ้าแลบออกจากกลีบเมฆ เที่ยวเล่นอยู่ใน 
นันทนวันนั้น อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญทอด 
พระเนตรเถิดพระเจ้าข้า ขอเชิญทอดพระเนตรเหล่าเทพกัญญาผู้ประเล้า 
ประโลมเทพบุตรอภิรมย์เหล่าเทพกัญญาอยู่ในนันทนวันนั้น อันธรรมดา 
สร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้พระเจ้าข้า ฯ 
[๙๓๓] ขอเชิญทอดพระเนตรปราสาทมากกว่าพันในดาวดึงส์พิภพ พื้นลาดด้วย 
แผ่นแก้วไพฑูรย์ มีรัศมีรุ่งเรือง อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ 
ขอเชิญทอดพระเนตรสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้น 
นิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัสดี อันธรรมดาสร้างสรรค์ไว้ใน 
แก้วมณีดวงนี้ ขอเชิญทอดพระเนตรสระโบกขรณีในสวรรค์ชั้นนั้นๆ 
อันมีนี้าใสสะอาด ดารดาษไปด้วยมณฑาลกะ ดอกปทุมและอุบล ฯ 
[๙๓๔] ลายขาว ๑๐ แห่งอันนำดูน่ารื่นรมย์ใจ ลายเหลืองอ่อน ๒๑ แห่ง ลาย 
เหลืองขมิ้น ๑๔ แห่ง ลายสีทอง ๒๐ แห่ง ลาย สึนี้าเงิน ๒๐ แห่ง 
ลายสีแมลงค่อมทอง ๓๐ แห่ง มีปรากฏอยู่ในแก้วมณีดวงนี้ในแก้ว 
มณีดวงนี้มีลายดำ ๑๖ แห่ง และลายแดง ๒๕ แห่ง อันเจือด้วยดอก 
ชะบา วิจิตรด้วยนิลุบล ข้าแต่พระมหาราชาผู้สูงสุดกว่าปวงชน ขอ 
เชิฌทอดพระเนตรแก้วมณีดวงนี้อันสมบรณ์ด้วยองค์ทั้งปวง มีรัศมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 224 

รุ่งเรืองผุดผ่องอย่างนี้ ผู้ใดชักชนะข้าพระองค์ด้วยการเล่นสะกา แก้ว 
มณีดวงนี้ชื่อมณีกัณฑ์ ชักเป็นส่วนค่าพนันของผู้นั้น. 

(นี้) ชื่อมณิกัณฑ์ 

[๙๓๕] ข้าแต่พระราชา กรรมในโรงเล่นสะกาสำเร็จแล้ว เชิญพระองค์เสด็จไป 
ทรงเล่นสะกา แก้วมณีเช่นนี้ของพระองค์ไม่มี เราพึงชนะกันโดยธรรม 
อย่าชนะกันโดยไม่ชอบธรรม ถ้าข้าพระองค์ชักชนะพระองค์ไซร้ ขอ 
พระ องค์อย่าได้ทรงทำให้เนิ่นช้า. 

[๙๓๖] ข้าแต่พระเจ้าสุรเสนปัญจาลราชผู้ , ปรากฏ พระเจ้ามัจฉราช และพระ 
เจ้ามัททราช ทั้งพระเจ้าเกกกราช พร้อมด้วยชาวชนบท ขอจงทรง 
ทอดพระเนตรดูข้าพเจ้าทั้งสองจะสักันด้วยสะกา กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ 
ก็ดี ไม , ได้ทำสักขีพยานไว้แล้วย่อมไม่ทำกิจอะไรๆ ในที่ประชุม. 

[๙๓๗] พระราชาของชาวกุรุรัฐ และปุณณกยักษ์ผู้มัวเมา , ในการเล่นสะกา เข้าไป 
สู่โรงเล่นสะกาแล้ว พระราชาทรงเลือกได้ลูกบาศค์ที่มีโทษ ทรงปราชัย 
ส่วนปุณณกยักษ์'ชนะ พระราชาและปุฌณกยักษ์ทั้งสองนั้น เมื่อเจ้า 
พนักงานเอาสะกามารวมพร้อมแล้ว ได้เล่นสะกากันอยู่ในโรงสะกานั้น 
ปุณณกยักษ์ได้ชัยชน ะพระราชาผู้แกล้วกล้าประเสริฐกว่านรชน ท่าม 
กลางพระราชา ๑๐๑ พระองค์และพยานที่เหลือ เสียงบันลือลั่นได้มีขึ้น 
ในสนามสะกานั้น ๓ ครั้ง. 

[๙๓๘] ข้าแต่พระมหาราชา เราทั้งสองผู้พยายามเล่นสะกา ความชนะและความ 
แพ้ย่อมมีแก , คนใดคนหนึ่ง ข้าแต่พระจอมชน ข้าพระองค์ชนะพระองค์ด้วย 
ทรัพย์อันประเสริฐแล้ว ข้าพระองค์ชนะแล้ว ขอพระองค์ทรงพระราช 
ทานเสียเร็วๆ เถิด. 

[๙๓๙] ดูกรท่านกัจจานะ ช้าง ม้า โค แก้วมณี กุณฑล และแก้วอันประ 
เสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายมีอยู่ในแผ่นดินของเรา ท่านจงรับเอาเถิด เชิญ 
ขนเอาไปตามปรารถนาเถิด. 

[๙๔๐] ช้าง ม้า โค แก้วมณี กุณฑล และแก้วอื่นใด ที่มีอยู่'ในแผ่นดิน 
ของพระองค์ บัณฑิตมีนามว , าวิธูระ เป็นแก้วอันประเสริฐกว่าทรัพย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 225 
เหล่านั้น ข้าพระองค์ชนะพระองค์แล้ว โปรดพระราชทานวิธูรบัณฑิตแก่ 
พระองค์เถิด. 

[๙๔๑] วิธูรบัณฑิตนั้นเป็นตัวของเรา เป็นที่พึ่ง เป็นคติ เป็นเกาะ เป็นที่เร้น 
และเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเรา ท่านไม , ควรจะเปรียบวิธูรบัณฑิตนั้น 
กับทรัพย์ของเรา วิธูรบัณฑิตนั้นเช่นกับชีวิตของเรา คือ เป็นตัวเรา. 

[๙๔๒] การโต้เถียงกันของข้าพระองค์และพระองค์ จะพึงเป็นการช้านาน ขอ 
เชิญเสด็จไปถามริธูรบัณฑิตกันดีกว่า ให้วิธูรบัณฑิตนั้นแลชี้แจงเนื้อ 
ความนั้น วิธูรบัณฑิตจักกล่าวคำใด คำนั้นจงเป็นอย่างนั้นแก่เราทั้งสอง. 

[๙๔๓] ดูกรมาณพ ท่านพูดจริงแท้ทีเดียว และไม่ผลุนผลัน เราไปถาม 
ริธูรบัณฑิตกันเถิดนะ เราทั้ง ๒ คน จงยินดีตามคำที่ริธูรบัณฑิตพูดนั้น. 

[๙๔๔] เทวดาทั้งหลายย่อมรู้จักอำมาตย์ในแคว้นคุรุรัฐ ชื่อว่าริธูระ เป็นผู้ตั้งอยู่ 
ในธรรม จริงหรือ การบัญญัติชื่อว , าริธูระในโลกนั้น ท่านเป็นอะไร 
คือ เป็นทาส หรือเป็นพระประยูรญาติของพระราชา. 

[๙๔๕] ในหม่นรชน ทาสมี ๔ จำพวก คือ ทาสครอกจำพวก ๑ ทาสไถ , 

จำพวก ๑ ทาสที่ยอมตัวเป็นข้าเฝ็าจำพวก ๑ ทาสเชลยจำพวก ๑ แม้ 
ข้าพเจ้าก็เป็นทาสโดยกำเนิดแท้ทีเดียว ความเจริญก็ตาม ความเสื่อมก็ 
ตาม จะมีแก่พระราชา แม้ข้าพเจ้าจะไปยังที่อื่นก็คงเป็นทาสของสมมติ 
เทพนั่นเอง ดูกรมาณพ พระราชาเมื่อจะทรงพระราชทานข้าพเจ้าให้เป็น 
ค่าพนันแก , ท่าน ก็พึงทรงพระราชทานโดยธรรม. 

[๙๔๖] วันนี้ความชนะไต้มีแก , ข้าพระองค์เป็นครั้งที่ ๒ เพราะว่าริธูรบัณฑิตผู้ 
เป็นปราชญ์อันข้าพระองค์ถามแล้ว ได้ชี้แจงปัญหาแจ่มแจ้ง พระราชา 
ผู้ประเสริฐ ไม , ทรงตั้งอยู่ในธรรมหนอ ไม่ทรงยอมให้วิธูรบัณฑิตแก่ข้า 
พระองค์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 226 

[๙๔๗] ดูกรกัจจานะ ถ้าวิธูรบัณฑิตชี้แจงปัญหาแก , เราทั้งหลายอย่างนี้ว่า เราเป็น 
ทาส เราหาได้เป็นญาติไม , ท่านจงรับเอาวิธูรบัณฑิตผู้เป็นทรัพย์อันประ 
เสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลาย พาไปตามที่ท่านปรารถนาเถิด. 

(นี้) ชื่ออักขกัณฑ์ 

[๙๔๘] ท่านวิธูรบัณฑิต คฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือน จะพึงมีความประพฤติอันปลอด- 
ภัยได้อย่างไร จะพึงมีความสงเคราะห์ได้อย่างไร จะพึงมีความไม่เบียด 
เบียนได้อย่างไร และอย่างไรมาณพจึงจะชื่อว่ามีปกติกล่าวคำสัตย์ 
จากโลกนี้ไปยังโลกหน้า แล้วจะไม่เศร้าโศกได้อย่างไร. 

[๙๔๙] วิธูรบัณฑิตผู้มีคติ มีความเพียร มีปัญญาเห็นอรรถธรรมอันสุขุม กำหนด 
รู้ธรรมทั้งปวง ได้กราบทูลพระราชาในโรงธรรมสภานั้นว่า ผู้ครองเรือน 
ไม่ควรคบหญิงสาธารณะเป็นภรรยา ไม่ควรบริโภคอาหารมีรสอร่อยแต่ผู้ 
เดียว ไม่ควรซ่องเสพถ้อยคำอันให้ติดอยู่ในโลก ไม่ให้สวรรค์นิพพาน 
เพราะถ้อยคำเช่นนั้นไม , ท่าให้ปัญญาเจริญ ผู้'ครองเรือนพึงเป็นผู้มีศีล 
สมบูรณ์ด้วยวัตร ไม่ประมาท มีปัญญาเครื่องสอดส่องเหตุผล มีความ 
ประพฤติถ่อมตน ไม่เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น เป็นผู้สงบเสงี่ยม กล่าว 
ถ้อยคำจับใจ อ่อนโยน ผู้ครองเรือน พึงเป็นผู้สงเคราะห์มิตร จำแนก 
แจกทาน รู้จักจัดท่า พึงบำรุงสมฌพราหมณ์ด้วยข้าวนี้าทูกเมื่อ ผู้ครอง 
เรือนพึงเป็นผู้ใคร่ธรรม จำทรงอรรถธรรมที่ได้สดับมาแล้ว หมั่นไต , ถาม 
พึงเข้าไปหาท่านผู้มีศีลเป็นพหูสูตโดยเคารพ คฤหัสถ์ผู้ครองเรือน จะพึงมี 
ความประพฤติอันปลอดภัยได้อย่างนี้ จะพึงมีความสงเคราะห์ได้อย่างนี้ 
จะพึงมีความไม่เบียดเบียนกันได้อย่างนี้และมาณพพึงปฏิบัติอย่างนี้ 
จึงจะชื่อว่ามีปกติกล่าวคำสัตย์ จากโลกนี้แล้วไปยังโลกหน้าจะไม่เศร้า 
โศกได้ด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าข้า. 

(นี้) ชื่อฆราวาสปัญหา 

[๙๕๐] เราชักไปกันเดี๋ยวนี้แหละ พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นอิสราธิบดี ทรงพระ- 
ราชทานท่านให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ขอท่านจงปฏิบัติประโยชน์แก่ข้าพเจ้า 
ธรรมนี้เป็นของเก่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 227 

[๙๕๑] ดูกรมาณพ ข้าพเจ้าย่อมรู้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้อันท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าเป็น 
ผู้อันพระราชา ผู้เป็นอิสราธิบดีพระราชทานแก่ท่านแล้ว แต่ว่าข้าพเจ้า 
ขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนสัก ๓ วัน ขอให้ท่านยับยั้งอยู่ ตลอดเวลาที่ 
ข้าพเจ้าสั่งสอนบุตรภรรยาก่อน. 

[๙๕๒] คำที่ท่านกล่าวนั้น จงมีแก'ข้าพเจ้าเหมือนอย่างนั้น ข้าพเจ้าจะพักอยู่ 
๓ วัน ตั้งแต่วันนี้ท่านจงท่ากิจในเรือนทั้งหลาย ท่านจงสั่งสอนบุตร 
ภรรยาเสียแต่วันนี้ตามที่บุตรภรรยาของท่านจะพึงมีความสุขได้ภายหลัง 
ในเมื่อท่านไปแล้ว. 

[๙๕๓] ปุฌณกยักษ์ผู้มีสมบัติน่าใคร่มากมาย กล่าวว่าดีละ แล้วหลีกไปพร้อม 
ลับวิธูรบัณฑิต เป็นผู้มีมรรยาทอันประเสริฐสุด เข้าไปภายในบ้านของ 
วิธูรบัณฑิต อันบริบูรณ์ด้วยช้างและบ้าอาชาไนย. 

[๙๕๔] ปราสาทของพระมหาสัตว์มีอยู่ ๓ คือ โกญจาปราสาท ๑ มยูรปราสาท ๑ 
ปิยเกตปราสาท ๑ ในปราสาททั้ง ๓ นั้น พระมหาสัตว์ได้พาปุฌณกยักษ์ 
เข้าไปยังปราสาท อันเป็นที่น่ารื่นรมย์ยิ่งนัก มีภักษาหารบริบูรณ์ มีข้าว 
นั้าเป็นอันมาก ดังหนึ่งสักกสารวิมานของท้าววาสวะ ฉะนั้น. 

[๙๕๕] นารีทั้งหลายผู้ประดับประดางดงาม ดังเทพอัปสรในเทวโลก ฟ้อนรำ 
ขับร้องเพลงอันไพเราะจับใจ กล่อมปุฌณกยักษ์อยู่ในปราสาทนั้น พระ 
มหาสัตว์ผู้รักษาธรรม รับรองปุณณกยักษ์ด้วยนางบำเรอที่น่ายินดี ทั้งข้าว 
และนั้า แล้วคิดถึงประโยชน์ส่วนตน ได้เข้าไปในสำนักของภรรยาใน 
กาลนั้น ได้กล่าวกะภรรยาผู้ลูบไล้ด้วยจรุณจันทน์และของหอม มีผิว 
พรรณผุดผ่องดุจแท่งทองชมพูนุทว่า ดูกรนางผู้เจริญ ผู้มีดวงตาอันงดงาม 
มานี่เถิด จงเรียกบุตรธิดามาพึงคำสั่งสอน นางอโนชาได้พึงคำของสามี 
แล้ว ได้กล่าวกะลูกสะใภ้ผู้มีเล็บแดง มีตาอันงามว่า ดูกรเจ้าผู้มี 
ผิวพรรณดังดอกนิลุบล เจ้าจงไปเรียกบุตรและธิดาของเราผู้แกล้วกล้า 
สามารถเหล่านั้นมา. 

[๙๕๖] พระมหาสัตว์ผู้รักษาธรรม ได้จุมพิตบุตรธิดาผู้มาแล้วนั้นที่กระหม่อม 
ไม , หวั่นไหว ครั้นเรียกบุตรธิดามาพร้อมแล้วได้กล่าวสั่งสอนว่า พระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 228 

ราชาในพระนครอินทปัตนี้พระราชทานพ่อให้แก่มาณพแล้ว พ่อพึงมี 
ความสุขของตนเองได้เพียง ๓ วัน ตั้งแต่วันนี้ไป พ้นจากนั้นไป พ่อ 
ก็ต้องเป็นไปในอำนาจของมาณพนั้น เขาจะพาพ่อไปตามที่เขาปรารถนา 
ก็พ่อมาเพื่อสั่งสอนลูกทั้งหลาย พ่อยังไม , ได้ทำเครื่องป้องกันให้แก , ลูกทั้ง 
หลายแล้ว จะพึงไปได้อย่างไร ล้าว่า พระราชาผู้ปกครองคุรุรัฐ ผู้มีพระ 
ราชสมบัติอันน่าใคร่เป็นอันมาก ทรงต้องการกัลยาณมิตร จะพึงตรัสถาม 
ลูกทั้งหลายว่า เมื่อก่อนเจ้าทั้งหลายย่อมรู้เหตุเก่าๆ อะไรบ้าง พ่อของ 
เจ้าทั้งหลายได้พรํ่าสอนอะไรไว้ในกาลก่อนบ้าง ถ้าแหละ พระราชาจะพึง 
มีพระราชโองการตรัสว่า เจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีอาสนะเสมอกันกับเราใน 
ราชสกุลนี้มนุษย์คนไร ซึ่งจะมีชาติสกุลสมควรกับพระราชาไม่มี ลูกทั้ง 
หลายพึงถวายบังคมกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ พระ 
องค์อย่าได้รับสั่งอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้า เพราะข้อนี้มิใช่ธรรมเนียม ขอ 
เดชะ ข้าพระองค์ทั้งหลายมีชาดึตํ่าต้อย ไม , สมควรมีอาสนะเสมอด้วย 
พระองค์ผู้สูงศักดิ” , เหมือนสุนัขจิ้งจอกผู้มีชาดึตํ่าต้อย จะพึงมีอาสนะ 
เสมอด้วยพระยาไกรสรราชสีห์อย่างไรได้ พระเจ้าข้า. 

จบลักขกัณฑ์ 

[๙๕๗] วิธูรบัณฑิตนั้น มีความดำริแห่งใจอันไม , หดหู่ ได้กล่าวกะบุตรธิดา ญาติ 
มิตรและเพื่อนที่สนิทว่า ดูกรลูกรักทั้งหลาย ลูกทั้งหลายจงมานั่งพีงราช 
วัสดีธรรม อันเป็นเหตุให้บุคคลผู้เข้าไปสู่ราชสกุลได้ยศ. 

[๙๕๘] ผู้เข้าไปสู่ราชสกุล พระราชายังไม่ทรงทราบความสามารถย่อมไม , ได้ยศ 
ราชเสวกไม่ควรกล้าเกินไป ไม , ควรขลาดเกินไป ควรเป็นผู้ไม่ประมาทใน 
กาลทุกเมื่อ เมื่อใดพระราชาทรงทราบความประพฤติปกติ ปัญญา และ 
ความบริสุทธิของราชเสวกนั้น เมื่อนั้น ย่อมทรงวางพระทัยและไม , ทรง 
รักษาความลับ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 229 

[๙๕๙] ราชเสวกอันพระราชาไม่ตรัสใช้ ไม่พึงหวั่นไหวด้วยอำนาจฉันทาคติ 
เป็นต้น ดังตราชูที่บุคคลประคองให้มีคันเสมอเที่ยงตรง ฉะนั้น ราช 
เสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ ราชเสวกพึงตั้งใจกระทำราชกิจทุกอย่าง 
ให้เสมอต้นเสมอปลาย เหมือนตราชูที่บุคคลประคองให้มีคันเสมอเที่ยง 
ตรงดี ฉะนั้น ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้. 

[๙๖๐] ราชเสวกต้องเป็นคนฉลาดในราชกิจ อันพระราชาตรัสใช้กลางวันหรือ 
กลางคืนก็ตาม ไม่พึงหวาดหวั่นในการกระทำราชกิจนั้นๆ ราชเสวกนั้น 
พึงอยู่ในราชสำนักได้ ทางใดที่เขาตกแต่งไว้เรียบร้อยดี สำหรับเสด็จ 
พระดำเนินถึงพระราชาทรงอนุญาต ราชเสวกก็ไม่ควรเดินโดยทางนั้น 
ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้. 

[๙๖๑] ราชเสวกไม่พึงบริโภคสมบัติที่น่าใคร่ ทัดเทียมกับพระราชาในกาลไหนๆ 
ควรเดินหลังในทุกสิ่งทุกอย่าง ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ ราช 
เสวกไม่ควรใช้สอยประดับประดาเสื้อผ้า มาลา เครื่องลูบไล้ ทัดเทียม 
กับพระราชา ไม , พึงประพฤติอากัปกิริยา หรือพูดจาทัดเทียมกับพระราชา 
ควรทำอากัปกิริยาเป็นอย่างหนึ่ง ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้. 

[๙๖๒] เมื่อพระราชาทรงพระสำราญอยู่กับหมู , อำมาตย์ อันพระสนมกำนัลในเผ้า 
แหนอยู่ เสวกามาตย์เป็นคนฉลาด ไม่พึงกระทำการทอดสนิทในพระ 
สนมกำนัลใน ราชเสวกไม่ควรเป็นคนพึงซ่าน ไม , คนองกายวาจา มี 
ปัญญาเครื่องรักษาตน สำรวมอินทรีย์ สมบูรณ์ด้วยการตั้งใจไว้ดี ราช 
เสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้. 

[๙๖๓] ราชเสวกไม่ควรเล่นหัว เจรจาปราศยในที่ลับกับพระสนมกำนัลใน ไม , 

ควรถือเอาทรัพย์จากพระคลังหลวง ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ 
ราชเสวกไม่พึงเห็นแก่การหลับนอนมากนัก ไม่พึงดื่มสุราจนเมามาย 
ไม่พึงฆ่าเนื้อในสถานที่พระราชทานอภัย ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนัก 
ได้ ราชเสวกไม่พึงขึ้นร่วมพระตั้ง ราชบัลลังก์ พระราชอาสน์ เรือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 230 

และรถพระที่นั่ง ด้วยอาการทนงตนว่าเป็นคนโปรดปราน ราชเสวกนั้น 
พึงอยู่ในราชสำนักได้ ราชเสวกต้องเป็นผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณา ไม่ 
ควรเฝ็าให้ไกลนักใกล้นัก ควรยืนเฝ็าพอให้ท้าวเธอทอดพระเนตรเห็น 
ถนัด ในสถานที่ที่พอจะได้ยินพระราชดำรัสเบื้องพระพักตร์ของพระราชา 
ราชเสวกไม่ควรทำความวางใจว่า พระราชาเป็นเพื่อนของเรา พระราชา 
เป็นคู่กันกับเรา พระราชาทั้งหลายย่อมทรงพระพิโรธได้เร็วไวเหมือน 
นัยน์ตาอันผงกระทบ ราชเสวกไม , ควรถือตัวว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต 
พระราชาทรงบูชา ไม่ควรเพ็ดทูลถ้อยคำหยาบคายกะพระราชาซึ่งประทับ 
อยู่ในราชบริษัท. 

[๙๖๔] ราชเสวกผู้ได้รับพระราชทานพระทวารเป็นพิเศษ ก็ไม่ควรวางใจใน 
พระราชาทั้งหลาย พึงเป็นผู้สำรวมดำรงตนไว้เพียงดังไฟ ราชเสวกนั้น 
พึงอยู่ในราชสำนักได้ พระเจ้าอยู่หัวจะทรงยกย่องพระราชโอรส หรือ 
พระราชวงศ์ด้วยบ้าน นิคม แว่นแคว้น หรือชนบท ราชเสวกควร 
นิ่งดูก่อน ไม , ควรเพ็ดทูลคุณหรือโทษ. 

[๙๖๕] พระราชาจะทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่กรมช้าง กรมท้า กรมรถ กรม 
เดินเท้า ตามความชอบในราชการของเขา ราชเสวกไม่ควรทัดทานเขา 
ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ ราชเสวกผู้เป็นนักปราชญ์ พึงโอนไป 
เหมือนกันธนู และพึงไหวไปตามเหมือนไท้ไผ่ ไม่ควรทูลทัดทาน 
ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้ ราชเสวกพึงเป็นผู้มีท้องน้อยเหมือน 
คันธนู พึงเป็นผู้ไม่มีลิ้นเหมือนปลา พึงเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ 
มีปัญญาเครื่องรักษาตน แกล้วกล้า ราชเสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้. 

[๙๖๖] ราชเสวกไม่พึงสัมผัสหญิงนัก ซึ่งเป็นเหตุให้สิ้นเดช ผู้สิ้นเดชย่อมได้ 
ประสบโรคไอมองคร่อ ความกระวนกระวาย ความอ่อนกำลัง ราชเสวก 
ไม่ควรพูดมากเกินไป ไม่ควรนิ่งทุกเมื่อ เมื่อถึงเวลาพึงเปล่งวาจาพอ 
ประมาณ ไม , พรํ่าเพรื่อ เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่กระทบกระเทียบ เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 231 

คนพูดจริง อ่อนหวาน ไม , ส่อเสียด ไม่ควรพูดถ้อยคำเพ้อเจ้อ ราช 
เสวกนั้นพึงอยู่ในราชสำนักได้. 

[๙๖๗] ราชเสวกพึงเลี้ยงดูมารดาบิดา พึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในสกุล 
มีวาจาอ่อนหวาน กล่าววาจากลมเกลี้ยง ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำ 
นักได้ ราชเสวกพึงเป็นผู้ได้รับแนะนำดีแล้ว มีศิลปะแกฝนแล้ว เป็น 
ผู้ทำประโยชน์ เป็นผู้คงที่ อ่อนโยน ไม่ประมาท สะอาดหมดจด 
เป็นคนขยัน ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ ราชเสวกพึงเป็นผู้มี 
ความประพฤติอ่อนน้อม มีความเคารพยำเกรงในท่านผู้เจริญ เป็นผู้ 
สงบเสงี่ยม มีการอยู่ร่วมเป็นสุข ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ 
ราชเสวกพึงเว้นให้ห่างไกลซึ่งทูตที่ส่งมาเกี่ยวด้วยความลับ พึงดูแลแต่ 
เจ้านายของตน ไม , ควรพูด (เรื่องลับ) ในสำนักของพระราชาอื่น. 

[๙๖๘] ราชเสวกพึงเข้าหาสมาคมกะสมณะและพราหมณ์ ผู้มีศีลเป็นพหูสูต 
โดยเคารพ ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ ราชเสวกเมื่อได้เข้าหา 
สมาคมกะสมณะและพราหมณ์ ผู้มีศีลเป็นพหูสูตแล้ว พึงสมาทาน 
รักษาอุโบสถศีล โดยเคารพ ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ 
ราชเสวกพึงบำรุงเลี้ยงสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีล เป็นพหูสูต ด้วยข้าว 
และนั้า ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ ราชเสวกผู้หวังความเจริญ 
แก , ตน พึงเข้าไปสมาคมคบหากะสมณะและพราหมณ์ผู้มีศีล เป็น 
พหูสูต มีปัญญา. 

[๙๖๙] ราชเสวกไม่พึงทำทาน ที่เคยพระราชทาน ในสมณพราหมณ์ให้เสื่อมไป 
อนึ่ง เห็นพวกวณิพกซึ่งมาในเวลาพระราชทาน ไม่ควรห้ามอะไรเลย 
ราชเสวกพึงเป็นผู้มีปัญญา สมบูรณ์ด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดราชกิจ 
รู้จักกาล รู้จักสมัย ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ราชเสวกพึง 
เป็นคนขยันหมั่นเพียร ไม่ประมาท มีปัญญาสอดส่องพิจารณาในการงาน 
ที่ตนพึงทำ จัดการงานให้สำเร็จด้วยดี ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนัก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 232 

[๙๗๐] อนึ่ง ราชเสวกพึงไปตรวจตราดูลานข้าวสาลีปศุสัตว์และนาเสมอๆ พึง 
ตวงข้าวเปลือกให้รูประมาณแล้ว ให้เก็บไว้ในฉาง พึงนับบริวารชนใน 
เรือนแล้ว ให้หุงต้มพอประมาณ ไม่ควรตั้งบุตรธิดา พี่น้อง หรือวงศ์ญาติ 
ผู้ไม่ตั้งอยู่ในศีลให้เป็นใหญ่ เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาล ไม่ขัดว่า 
เป็นพี่น้อง คนเหล่านั้น เป็นเหมือนคนที่ตายไปแล้ว แต่เมื่อเขาเหล่านั้น 
มาหาถึงสำนัก ก็ควรให้ผ้านุ่งผ้าห่มและอาหาร ควรตั้งพวกทาสหรือ 
กรรมกร ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีล เป็นคนขยันหมั่นเพียร ให้เป็นใหญ่. 

[๙๗๑] ราชเสวกพึงเป็นผู้มีศีล ไม , โลภมาก พึงประพฤติตามเจ้านาย ประพฤติ 
ประโยชน์แก , เจ้านาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ราชเสวกนั้นควรอยู่ใน 
ราชสำนักได้ ราชเสวกพึงเป็นผู้รู้จักพระราชอัธยาศัย และพึงปฏิบัติ 
ตามพระราชประสงค์ ไม่ควรประพฤติขัดต่อพระราชประสงค์ ราชเสวก 
นั้นควรอยู่ในราชสำนักได้ ราชเสวกพึงก้มศีรษะลงชำระพระบาท ใน 
เวลาผลัดพระภูษาทรง และในเวลาสรงสนาน แม้จะถูกกริ้วก็ไม่ควร 
โกรธตอบ ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชสำนักได้. 

[๙๗๒] บุรุษผู้หวังความเจริญแก่ตน พึงกระทำอัญชลีในหม้อนั้า และพึงกระทำ 
ประทักษิณนกแอ่นลม อย่างไรเขาจักไม่พึงนอบน้อม พระราชาผู้เป็น 
นักปราชญ์สูงสุด พระราชทานสมบัติอันน่าใคร่ทุกอย่างเล่า เพราะ 
พระราชาทรงพระราชทานที่นอน ผ้านุ่งผ้าห่ม ยวดยาน ที่อยู่อาศัย 
ม้านเรือน ยังโภคสมบัติให้ตกมั่วถึง เหมือนมหาเมฆยังนั้าฝนให้ตก 
เป็นประโยชน์แก , หมู , สัตว์มั่วไป ฉะนั้น ดูกรเจ้าทั้งหลาย นี้ชื่อว่าราชวัสดี 
เป็นอนุศาสน์สำหรับราชเสวก นรชนประพฤติตาม ย่อมยังพระราชาให้ 
โปรดปราน และย่อมได้การบูชาในเจ้านายทั้งหลาย. 

(นี้) ชื่อราชวัสดี 

[๙๗๓] วิธูรบัณฑิตผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณา ครั้นพรํ่าสอนหมู , ญาติอย่างนี้แล้ว 
หมู , ญาติมิตรห้อมล้อมเข้าไปเฝ็าพระราชา ถวายบังคมพระยุคลบาทด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 233 

เศียรเกล้า และทำประทักษิณท้าวเธอ แล้วประคองอัญชลีกราบบังคม 
ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปราบศัตรู มาณพนี้ปรารถนาจะทำตามความ 
ประสงค์ จึงจะนำข้าพระองค์ไป ข้าพระองค์จะกราบทูลประโยชน์ 
แห่งญาติทั้งหลาย ขอเชิญพระองค์ทรงสดับประโยชน์นั้น ขอพระองค์ 
ได้ทรงพระกรุณาเอาพระทัยใส่ดูแลบุตรภรรยาของข้าพระองค์ ทั้งทรัพย์ 
อย่างอื่นๆ ที่มีอยู , ในเรือน โดยที่หมู่ญาติของข้าพระองค์จะไม , เสื่อมใน 
ภายหลัง ในเมื่อข้าพระองค์ถวายบังคมลาไปแล้ว ความพลาดพลั้งของ 
ข้าพระองค์นี้เหมือนบุคคลพลาดล้มบนแผ่นดิน ย่อมกลับตั้งอยู่บน 
แผ่นดินนั้นเอง ฉะนั้น ข้าพระองค์ย่อมเห็นโทษนี้. 

[๙๗๔] ท่านไม , อาจจะไปนั่นแลเป็นความพอใจของเรา เราจะสั่งให้ฆ่าตัดออกเป็น 
ท่อนๆ แล้วหมกไว้ให้มิดชิดในเมืองนี้ท่านอยู่ในที่นี้แหละการทำดัง 
นี้เราชอบใจ ดูกรบัณฑิตผู้มีปัญญาอันสูงสุด กว้างขวางดุจแผ่นดิน 
ท่านอย่าไปเลย. 

[๙๗๕] ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท อย่าทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ในอธรรมเลย 
ขอจงทรงประกอบพระองค์ไว้ในอรรถและในธรรมเถิด กรรมอันเป็น 
อกุศลไม , ประเสริฐ บัณฑิตติเตียนว่า ผู้ทำกรรมอันเป็นอกุศลพึงเข้าถึง 
นรกในภายหลัง นี่ไม่ใช่ธรรมเลย ไม , เข้าถึงกิจที่ควรทำ ข้าแต่พระจอม 
ประชาชน ธรรมดานายผู้เป็นใหญ่ของทาส จะทูบตีก็ได้ จะเผาก็ได้ 
จะฆ่าเสียก็ได้ ข้าพระองค์ไม่มีความโกรธเลย และข้าพระองค์ขอกราบ 
ทูลลาไป. 

[๙๗๖] พระมหาสัตว์นั้นมีเนตรทั้งสองนองด้วยนี้าตา กำจัดความกระวนกระวาย 
ในหทัยแล้ว สวมกอดบุตรผู้ใหญ่ แล้วเข้าไปยังเรือนใหญ่. 

[๙๗๗] บุตรพันหนึ่ง ธิดาพันหนึ่ง ภรรยาพันหนึ่ง และทาสเจ็ดร้อย ในนิเวศน์ 
ของวิธูรบัณฑิต ต่างประคองแขนทั้งสองร้องไห้ครํ่าครวญ กลิ้งเกลือก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 234 

กลับทับกันไป เหมือนป่าไม้รังถูกลมพัดล้มระณระนาดทับกันไป ฉะนั้น 
พระสนมกำนัล พระราชกุมาร พวกพ่อค้า ชาวนา และพราหมณ์ทั้ง 
หลาย ต่างก็มาประคองแขนร้องไห้ครํ่าครวญอยู่ในนิเวศน์ของวิธูรบัณฑิต 
พวกกองช้าง กองม้า กองรถ กองเดินเท้า ... ชาวชนบทและชาวนิคม 
ต่างมาประชุมประคองแขนร้องไห้ครํ่าครวญอยู่ในนิเวศน์ของวิธูรบัณฑิต 
ภรรยาพันหนึ่งและทาสีเจ็ดร้อย ต่างพากันประคองแขนร้องไห้ครํ่าครวญ 
ว่า เพราะเหตุไร ท่านจึงจักละดิฉันทั้งหลายไป พระสนมกำนัล 
พระราชกุมาร พ่อค้า ชาวนาและพราหมณ์ทั้งหลาย -.. พวกกองช้าง 
กองม้า กองรถ กองเดินเท้า -.. ชาวชนบท และชาวนิคม ต่างมา 
ประชุมประคองแขนร้องไห้ครํ่าครวญว่า เพราะเหตุไร ท่านจึงจักละ 
ข้าพเจ้าทั้งหลายไป. 

[๙๗๘] พระมหาสัตว์ กระทำกิจทั้งหลายในเรือนสั่งสอนคนของตน คือ มิตร 
สหายคนใช้ บุตร ธิดาภรรยาและพวกพ้อง จัดการงาน บอก 
มอบทรัพย์ในเรือน ขุมทรัพย์ และการส่งหนี้เสร็จแล้ว ได้กล่าวกะ 
ปุณณกยักษ์'ว่า ท่านได้พักอยู่ในเรือนของข้าพเจ้า ๓ วันแล้ว กิจที่จะพึง 
ทำในเรือนของข้าพเจ้าทำเสร็จแล้ว อนึ่ง บุตรและภรรยาข้าพเจ้าได้ 
สั่งสอนแล้ว ข้าพเจ้ายอมทำกิจตามอัธยาศัยของท่าน. 

[๙๗๙] ดูกรมหาอำมาตย์ผู้สำเร็จราชกิจทั้งปวง ล้าแลท่านสั่งสอนบุตร ภรรยา 
และคนอาศัยแล้ว เชิญท่านมารีบไปในบัดนี้เพราะในทางข้างหน้ายัง 
ไกลนัก ท่านอย่ากลัวเลย จงจับหางม้าอาชไนย การเห็นชีวโลกของท่าน 
นี้เป็นการเห็นครั้งที่สุด. 

[๙๘๐] ข้าพเจ้าจักสะดุ้งกลัวไปทำไม เพราะข้าพเจ้าไม่มีกรรมชั่วทางกาย ทาง 
วาจาและทางใจ อันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุคติ. 

[๙๘๑] พญาม้านั้น นำวิธูรบัณฑิตเหาะไปในอากาศกลางหาวไม่กระทบที่กิ่งไม้ 
หรือภูเขา วิ่งเข้าไปสู่กาฬคีรีบรรพตโดยฉับพลัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 235 

[๙๘๒] ภรรยาพันหนึ่ง และทาสีเจ็ดร้อยประคองแขนร้องไห้ครํ่าครวญว่า ยักษ์ 
แปลงเพศเป็นพราหมณ์มาพาเอาวิธูรบัณฑิตไป พระสนมกำนัลใน 
พระราชกุมาร พ่อค้า ชาวนาและพราหมณ์...กองช้าง กองม้า 
กองรถ กองเดินเท้า -.. ชาวชนบท และชาวนิคมต่างมาประชุมพร้อมกัน 
ประคองแขนทั้งสองร้องไห้ครํ่าครวญว่า ยักษ์แปลงเพศเป็นพราหมณ์มา 
พาเอาวิธูรบัณฑิตไป ภรรยาพันหนึ่งและทาสีเจ็ดร้อย ต่างประคองแขน 
ร้องไห้ครํ่าครวญว่า วิธูรบัณฑิตนั้นไปแล้ว ณ ที่ไหน พระสนมกำนัลใน 
พระราชกุมาร พ่อล้า ชาวนาและพราหมณ์...กองช้าง กองม้า 
กองรถ กองเดินเท้า...ชาวชนบทและชาวนิคม ต่างมาประชุม 
พร้อมกันประคองแขนร้องไห้ครํ่าครวญว่า วิธูรบัณฑิตไปแล้ว ณ 
ที่ไหน. 

[๙๘๓] ล้าท่านวิธูรบัณฑิต จักไม่มาโดย ๗ วัน ช้าพระพุทธเจ้าจักพากันเช้า 
ไปสู่กองไฟ ช้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่มีความต้องการด้วยชีวิต. 

[๙๘๔] ก็วิธูรบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลม สามารถแสดงประโยชน์ และมิใช่ 
ประโยชน์แจ้งชัด มีป้ญญาเครื่องพิจารณา คงจะเปลื้องตนได้โดยพลัน 
ท่านทั้งหลายอย่ากลัวไปเลย วิธูรบัณฑิตปลดเปลื้องตนแล้ว ก็ชักรีบ 
กลับมา. 

(นี้) ชื่ออันตรเปยยาล 

[๙๘๕] ปุณณกยักษ์นั้น ไปยืนคิดอยู่บนยอดกาฬคีรีบรรพต ความคิดย่อมเป็น 
ความคิดสูงๆ ตํ่าๆ ประโยชน์อะไรๆ ด้วยความเป็นอยู่ของวิธูร 
บัณฑิตนี้หามีแก , เราไม่ เราชักฆ่าริธูรบัณฑิตนี้เสีย แล้วนำเอาแต่ 
ดวงใจไปเถิด. 

[๙๘๖] ปุฌณกยักษ์นั้นมีจิตประทุษร้ายลงจากยอดเขาไปสู่เชิงเขา วางพระมหา 
สัตว์ไว้ในระหว่างภูเขา ชำแรกเข้าไปภายในภูเขานั้น จับพระมหาสัตว์ 
เอาศีรษะลงเบื้องตํ่า ขว้างลงไปที่พื้นดินที่ไม่มีอะไรกีดกั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 236 

[๙๘๗] วิธูรบัณฑิตผู้เป็นอำมาตย์ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัฐ เมื่อถูกห้อยศรีษะ 
ลงในเหวอันชัน เป็นที่น่ากลัว น่าสยดสยอง น่าหวาดเสียวมาก 
ไม่สะดุ้งกลัว ได้กล่าวกะปุณณกยักษ์ว่า ท่านเป็นผู้มีรูปดังผู้ประเสริฐ 
แต่หาเป็นคนประเสริฐไม , คล้ายจะเป็นคนสำรวม แต่ไม่สำรวม กระทำ 
กรรมอันหยาบช้าไร้ประโยชน์ ส่วนกุศลแม้แต่น้อยหนึ่งย่อมไม่มีในจิต 
ของท่าน ท่านจะโยนข้าพเจ้าลงในเหวประโยชน์อะไร ด้วยการตายของ 
ข้าพเจ้า จะพึงมีแก , ท่านหนอ วันนี้ ผิวพรรณของท่านเหมือนของ 
อมนุษย์ ท่านจงบอกข้าพเจ้า ท่านเป็นเทวดาชื่ออะไร. 

[๙๘๘] ข้าพเจ้าเป็นยักษ์ชื่อปุณณกะ และเป็นอำมาตย์ของท้าวกุเวร ล้าท่านคง 
ได้พึงมาแล้ว พญานาคใหญ่นามว่าวรุณ ผู้ครอบครองนาคพิภพมีรูป 
งามสะอาด สมบูรณ์ด้วยผิวพรรณและกำลัง ข้าพเจ้ารักใคร , อยากได้นาง 
นาคกัญญานามวำอิรันทดีธิดาของพญานาคนั้น ดูกรท่านผู้เป็นปราชญ์ 
เพราะเหตุแห่งนางอิรันทดีผู้มีเอวอันงามน่ารักนั้น ข้าพเจ้าจึงตกลงใจจะ 
ฆ่าท่าน. 

[๙๘๙] ดูกรยักษ์ ท่านอย่าได้มีความลุ่มหลงนักเลย สัตว์โลกเป็นอันมากฉิบหาย 
แล้วเพราะความถือผิด เพราะเหตุไร ท่านจึงท่าความรักใคร่ในนางอิรันทดี 
ผู้มีเอวอันงามน่ารัก ท่านจะมีประโยชน์อะไรด้วยความตายของข้าพเจ้า 
เชิญท่านจงบอกเหตุทั้งปวงแก่ข้าพเจ้าด้วย. 

[๙๙๐] ข้าพเจ้าปรารถนาธิดาของพญาวรุณนาคราช ผู้มีอานุภาพมาก ข้าพเจ้า 
ชื่อว่าเป็นผู้รับอาสาญาติของนางอิรันทดีมา ญาติเหล่านั้นได้สำคัญข้าพเจ้า 
ว่า ถูกความรักใคร่ครอบงำโดยส่วนเดียว เหตุนั้น พญาวรุณนาคราช 
ได้ตรัสกะข้าพเจ้าผู้ทูลขอนางอิรันทดีนาคกัญญาว่า เราทั้งหลายพึงให้ธิดา 
ของเรา ผู้มีร่างกายอันสลวย มีเนตรงามอย่างน่าพิศวง ลูบไล้ด้วยจุรณ 
แก่นจันทน์ ถ้าท่านพึงได้ดวงหทัยของวิธูรบัณฑิตนำมาในนาคพิภพนี้โดย 
ธรรม เพราะความดีความชอบนี้ท่านก็จะได้ธิดาของเรา เราทั้งหลายมิ 
ได้ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่านั้น ดูกรท่านอำมาตย์ ข้าพเจ้าไม , ได้เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 237 

คนหลง ท่านจงพึงให้ทราบเรื่องอย่างนี้อนึ่ง ข้าพเจ้ามิได้มีความถือผิด 
อะไรๆ เลย เพราะดวงหทัยของท่าน ที่ข้าพเจ้าได้ไปโดยชอบธรรม 
ท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมลา จะประทานนางอิรันทดีนาคกัญญาแก , 

ข้าพเจ้า เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงพยายามเพื่อจะฆ่าท่าน ข้าพเจ้ามี 
ประโยชน์ด้วยการตายของท่าน จึงจะผลักท่านให้ตกลงในเหวนี้ฆ่า 
เสียแล้วนำเอาดวงหทัยไป. 

[๙๙๑] จงวางข้าพเจ้าลงโดยเร็วเถิด ล้าท่านมีกิจที่จะต้องทำด้วยหทัยของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งปวงนี้แก่ท่านในวันนี้. 

[๙๙๒] ปุฌณกยักษ์นั้น รีบวางริธูรบัณฑิตอำมาตย์ผู้ประเสริฐที่สุดของชาว 
คุรุรัฐลงบนยอดเขา เห็นริธูรบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ทรามนึ่งอยู่ จึงถามว่า 
ท่านอันข้าพเจ้ายกขึ้นจากเหวแล้ว วันนี้ข้าพเจ้ามีกิจที่จะต้องทำด้วยหทัย 
ของท่าน ท่านจงแสดงสาธุนรธรรมทั้งหมดนั้นแก่ข้าพเจ้าในวันนี้. 

[๙๙๓] ข้าพเจ้าอันท่านยกขึ้นจากเหวแล้ว ล้าท่านมีกิจที่จะต้องทำด้วยหทัยของ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะแสดงสาธุนรธรรมทั้งหมดนี้แก่ท่านในวันนี้. 

[๙๙๔] ดูกรมาณพ ท่านจงเดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้ว ๑ จงอย่าเผาฝ่ามือ 
อันชุ่ม ๑ อย่าได้ประทุษร้ายในหมู่มิตร ในกาลไหนๆ ๑ อย่าตกอยู่ใน 
อำนาจของหญิงอสดิ ๑. 

[๙๙๕] บุคคลชื่อว่า เป็นผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินไปแล้วอย่างไร บุคคลชื่อว่า 
เผาฝ่ามืออันชุ่มอย่างไร บุคคลเช่นไรชื่อว่าประทุษร้ายมิตร หญิงเช่นไร 
ชื่อว่าอสติ ข้าพเจ้าถามแล้ว ขอท่านจงบอกเนื้อความนั้น. 

[๙๙๖] ผู้ใดพึงเชื้อเชิญคนที่ไม่คุ้นเคยกัน ไม , เคยพบเห็นกันแม้ด้วยอาสนะ 
บุรุษพึงกระทำประโยชน์แก่บุคคลนั้นโดยแท้ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุรุษ 
นั้นว่า ผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้ว บุคคลพึงอยู่ในเรือนของผู้ใด 
แม้คืนเดียว ได้'ข้าวนี้าด้วย ไม่ควรคิดร้ายแก , ผู้นั้นแม้ด้วยใจ ผู้คิดร้าย 
ต่อบุคคลเช่นนั้น ชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุ่ม และชื่อว่าประทุษร้ายมิตร 
บุคคลนึ่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม , ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 238 

เพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนชั่วช้า หญิงที่สามียกย่องอย่างดี ถึงแก , ให้ 
แผ่นดินนี้อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ ได้โอกาสแล้วพึงดูหมิ่นสามีนั้นได้ 
บุคคลไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของหญิงเหล่านั้น ผู้ชื่อว่าอสดิ บุคคลชื่อ 
ว่าเดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้วอย่างนี้ ชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มอย่างนี้ 
ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงผู้ชื่อว่าอสดิอย่างนี้ชื่อว่าประทุษร้ายมิตร 
อย่างนี้ท่านจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม จงละอธรรมเสีย. 

(นี้) ชื่อสาธุนรธรรมกัณฑ์ 

[๙๙๗] ข้าพเจ้าได้อยู่ในเรือนท่านตลอด ๓ วัน ทั้งเป็นผู้ที่ท่านบำรุงด้วยข้าว 
และนี้า ท่านเป็นผู้พ้นจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอปล่อยท่าน ดูกรท่านผู้มี 
ปัญญาอันสูงสุด เชิญท่านกลับไปเรือนของท่านตามปรารถนาเถิด 
ความต้องการของตระกูลพญานาคจะเสื่อมไปก็ตามที เหตุที่จะให้ได้ 
นางนาคกัญญา ข้าพเจ้าเลิกละ ดูกรท่านผู้มีปัญญา เพราะคำสุภาษิต 
ของตนนั่นแล ท่านจึงพ้นจากข้าพเจ้าผู้จะฆ่าท่านในวันนี้ 

[๙๙๘] ดูกรปุฌณกยักษ์ เชิญท่านนำข้าพเจ้าไปในสำนักของพ่อตาของท่าน 
จงประพฤติประโยชน์ในข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าก็อยากเห็นท้าววรุณผู้เป็น 
อธิบดีของนาคและวิมานของท้าวเธอ ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเห็น. 

[๙๙๙] คนมีปัญญา ไม่ควรจะลูสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่นรชนนั้น 
เลย ดูกรท่านผู้มีปัญญาอันสูงสุด เออก็ เพราะเหตุอะไรหนอ ท่านจึง 
ปรารถนาจะไปยังที่อยู่ของศัตรูเล่า. 

[๑๐๐๐] แม้'ข้าพเจ้าก็รู้'ชัด ซึ่งข้อที่ผู้มีปัญญาไม่ควรเห็นสิ่งที่ไม่เป็นไป เพื่อ 
ประโยชน์เกื้อกูลแก่นรชนนั้นแน่แท้ แต่ข้าพเจ้าไม่มีความชั่วที่กระทำไว้ 
ในที่ๆ ไหนเลย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่รังเกียจความตายอันจะมา 
ถึงตน. 

[๑๐๐๑] ดูกรบัณฑิต เชิญเถิด ท่านกับข้าพเจ้ามาไปลูพิภพของพญานาคราช 
ซึ่งมีอานุภาพหาที่เปรียบมิได้ เป็นที่อยู่อันมีการฟ้อนรำขับร้องตาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 239 

ปรารถนา เหมือนนึฬิญญราชธานีเป็นที่ประทับอยู่ของท้าวเวสสุวรรณ 
ฉะนั้น นาคพิภพนั้น เป็นที่ไปเที่ยวเล่นเป็นหมู , ๆ ของนางนาค 
กัญญา ตลอดวันและคืนเป็นนิตย์ มีดอกไม้ดารดาษอยู่มากมายหลาย 
ชนิด สว่างไสวดังสายฟ้าในอากาศ บริบูรณ์ด้วยข้าวและนั้า เพรียบ 
พร้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้องและการประโคม พร้อมมูลไปด้วยนางนาค 
กัญญาที่ประดับประดาสวยงาม งามสง่าไปด้วยผ้านุ่ง ผ้าห่มและเครื่อง 
ประดับ. 

[๑๐๐๒] ปุณณกยักษ์นั้น เชิญให้วิธูรบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวคุรุรัฐ นั่ง 
เหนืออาสนะข้างหลัง ได้พาวิธูรบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ทรามเข้าไปสู่ภพ 
ของพญานาคราช วิธูรบัณฑิตได้สถิตอยู่ข้างหลังแห่งปุฌณกยักษ์ จน 
ถึงพิภพของพญานาคซึ่งมีอนุภาพหาที่เปรียบมิได้ ก็พญานาคทอด 
พระเนตรเห็นลูกเขยผู้มีความจงรักภักดี ได้ตรัสทักทายปราศรัยก่อนที 
เดียว. 

[๑๐๐๓] ท่านได้ไปยังมนุษยโลก เที่ยวแสวงหาดวงหทัยของบัณฑิตกลับมาถึงใน 
นาคพิภพนี้ด้วยความสำเร็จหรือ หรือว่าท่านได้พาเอาบัณฑิตผู้มีปัญญา 
ไมตาทรามมาด้วย. 

[๑๐๐๔] ท่านผู้นี้แหละ คือวิธูรบัณฑิตที่พระองค์ทรงปรารถนานั้นมาแล้ว พระเจ้า 
ข้า ท่านวิธูรบัณฑิตผู้รักษาธรรม ข้าพระพุทธเจ้าได้มาแล้วโดยธรรม 
เชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทอดพระเนตรวิธูรบัณฑิต ผู้จะแสดง 
ธรรมถวายด้วยเสียงอันไพเราะ เฉพาะพระพักตร์ ณ บัดนี้ การสมาคม 
ด้วยสัปบุรุษทั้งหลาย ย่อมเป็นเหตุนำความสุขมาให้โดยแท้. 

(นี้) ชื่อว่ากาลาคิรีกัณฑ์ 

[๑๐๐๕] ท่านเป็นมนุษย์ มาเห็นพิภพของนาคที่ตนไม , เคยเห็นแล้ว เป็นผู้ลูกภัย 
คือความตายคุกคามแล้ว เป็นผู้ไม่กลัว และไม , อภิวาท อาการเช่นนี้ดู 
เหมือนจะไม่มีแก , ผู้มีปัญญา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 240 

[๑๐๐๖] ข้าแต่พญานาคราช ข้าพระองค์เป็นผู้ไม่กลัวและไม่เป็นผู้อันภัยคือ 
ความตายคุกคาม นักโทษประหารไม่พึงกราบไหว้เพชฌฆาต หรือ 
เพชฌฆาตก็พึงให้นักโทษประหารกราบไหว้ตน อย่างไรหนอ นรชนจะ 
พึงกราบไหว้บุคคลผู้ปรารถนาจะฆ่าตน และผู้ปรารถนาจะฆ่าเขาจะพึงให้ 
บุคคลผู้ที่ตนจะฆ่ากราบไหว้ตนอย่างไรเล่า กรรมนั้นย่อมไม , สำเร็จ 
ประโยชน์เลย พระเจ้าข้า. 

[๑๐๐๗] ดูกรบัณฑิต คำนั้นถูกอย่างที่ท่านพูด ท่านพูดจริง นักโทษประหารไม , 

พึงกราบไหว้เพชฌฆาต หรือเพชฌฆาตก็ไม่พึงให้นักโทษประหารกราบ 
ไหว้ตน อย่างไรหนอ นรชนพึงกราบไหว้บุคคลผู้ปรารถนาจะฆ่าตน 
และผู้ปรารถนาจะฆ่าเขา จะพึงให้บุคคลผู้ที่ตนจะฆ่ากราบไหว้ตนอย่างไร 
เล่า กรรมนั้นย่อมไม , สำเร็จประโยชน์เลย. 

[๑๐๐๘] ข้าแต่พญานาคราช วิมานของฝ่าพระบาทนี้เป็นของไม่เที่ยง แต่เป็น 
เช่นกับของเที่ยง ฤทขึ้ความรุ่งเรือง พระคำลังกาย พระริริยภาพ 
และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ได้มีแล้วแก่ฝ่าพระบาท ข้าพระองค์ขอ 
ทูลถามเนื้อความนั้นกะฝ่าพระบาท วิมานนี้ทรงได้มาอย่างไรหนอ วิมาน 
นี้ฝ่าพระบาททรงได้มาเพราะอาศัยอะไร หรือเป็นของเกิดขึ้นตามฤดูกาล 
ฝ่าพระบาททรงกระทำเอง หรือเทวดาทั้งหลายถวายแก่พระองค์ ข้าแต่ 
พญานาคราช ขอฝ่าพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แก่ข้าพระองค์ ตาม 
ที่ฝ่าพระบาทได้วิมานมาเถิด พระเจ้าข้า. 

[๑๐๐๙] วิมานนี้เราจะได้มาเพราะอาศัยอะไรก็หามิได้ เกิดขึ้นตามฤดูกาลก็หามิได้ 
เรามิได้กระท่าเอง แม้เทวดาทั้งหลายก็มิได้ให้ แต่วิมานนี้เราได้มาด้วย 
บุญกรรมอันไม , ลามกของตนเอง. 

[๑๐๑๐] ข้าแต่พญานาคราช อะไรเป็นวัตรของฝ่าพระบาท และอะไรเป็น 
พรหมจรรย์ของฝ่าพระบาท ฤทธ ความรุ่งเรือง พระคำลังกาย พระ 
ริริยภาพ และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานใหญ่ของฝ่าพระบาท 
นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรอันฝ่าพระบาททรงประพฤติดีแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 241 

[๑๐๑๑] เราและภรรยาเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก เป็นผู้มีศรัทธา เป็นทานบดี ใน 
ครั้งนั้น เรือนของเราเป็นดังบ่อนั้าของสมณพราหมณ์ทั้งหลาย และเรา 
ได้บำรุงสมณพราหมณ์ให้อิ่มหนำสำราญ เราทั้งสองได้ถวายทาน คือ 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ เครื่องประทีป ที่นอนที่พักอาศัย ผ้า 
นุ่งผ้าห่ม ผ้าปูนอน ข้าวและนั้าโดยเคารพ ทานที่ได้ถวายโดยเคารพ 
นั้นเป็นวัตรของเรา และการสมาทานวัตรนั้นเป็นพรหมจรรย์ของเรา 
ดูกรท่านผู้เป็นปราชญ์ฤทนั้ความรุ่งเรือง กำลังกาย ความเพียร 
การเกิดในนาคพิภพ และวิมานใหญ่ของเรานี้เป็นวิบากแห่งวัตรและ 
พรหมจรรย์นั้น อันเราประพฤติดีแล้ว. 

[๑๐๑๒] ล้าวิมานนี้ฝ่าพระบาททรงได้ด้วยอานุภาพแห่งทานอย่างนี้ฝ่าพระบาทก็ 
ชื่อว่าทรงทราบผลแห่งบุญ และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ 
เพราะผลแห่งบุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประมาท 
ประพฤติธรรม ตามที่จะได้ทรงครอบครองวิมานนี้ต่อไปฉะนั้นเถิด พระ 
เจ้าข้า. 

[๑๐๑๓] ดูกรบัณฑิต ในนาคพิภพนี้ไม่มีสมณพราหมณ์ที่เราจะพึงถวายข้าวและ 
นั้าเลย เราถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก , เรา ตามที่เราจะพึง 
ได้ครอบครองวิมานต่อไปเถิด. 

[๑๐๑๔] ข้าแต่พระยานาคราช ก็นาคทั้งหลายที่เป็นพระโอรส พระธิดา พระชายา 
ทั้งพระญาติ พระมิตร และข้าเฝ็าของฝ่าพระบาท ซึ่งเกิดในนาคพิภพนี้ 
มีอยู่ ขอฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประทุษร้ายในนาคมีพระโอรสเป็นต้น 
เหล่านั้น ด้วยพระกายและพระวาจาเป็นนิตย์ ฝ่าพระบาททรงรักษา 
ความไม , ประทุษร้ายด้วยพระกายและพระวาจาอย่างนี้ฝ่าพระบาททรง 
สถิตอยู่ในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุ แล้วจักเสด็จไปสู่เทวโลกอันสูง 
กว่านาคพิภพ. 

[๑๐๑๕] ท่านเป็นอำมาตย์ของพระราชาผู้ประเสริฐสุดพระองค์ใด พระราชาผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 242 

ประเสริฐสุดพระองค์นั้น พรากจากท่านแล้ว ย่อมจะเศร้าโศกแน่แท้ 
ทีเดียว คนที่ถูกความทุกข์ครอบงำก็ดี คนผู้ป่วยหนักก็ดี ได้สมาคม 
กับท่านแล้วพึงได้ความสุข. 

[๑๐๑๖] ข้าแต่พระยานาคราช ฝ่าพระบาทตรัสธรรม ของสัตบุรุษทั้งหลาย ซึ่งเป็น 
บทอันแสดงประโยชน์อย่างลํ้าเลิศ ที่นักปราชญ์ประพฤติดีแล้วโดยแท้ 
ก็คุณวิเศษของบุคคลผู้มีปัญญาเช่นข้าพระองค์ ย่อมปรากฏในเมื่อมี 
ภยันตรายเช่นนี้แหละ พระเจ้าข้า. 

[๑๐๑๗] ขอท่านจงบอกแก่เรา ปุณณกยักษ์นี้ได้ท่านมาเปล่าๆ หรือ ขอท่าน 
จงบอกแก่เรา ปุณณกยักษ์นี้ชนะในการเล่นสะกาจึงได้ท่านมา ปุฌณก 
ยักษ์นี้กล่าวว่า ได้มาโดยธรรม ท่านถึงเงี๋อมมือของปุณณกยักษ์นี้ได้ 
อย่างไร. 

[๑๐๑๘] ปุณณกยักษ์นี้เล่นสะกาชนะพระราชาของข้าพระองค์ผู้เป็นอิสราธิบดีใน 
อินทปัตนครนั้น พระราชาพระองค์นั้นอันปุณณกยักษ์ชนะแล้ว ได้ทรง 
พระราชทานข้าพระองค์แก , ปุณณกยักษ์นี้ข้าพระองค์เป็นผู้อันปุณณกยักษ์ 
นี้ได้มาแล้วโดยธรรม มิใช่ได้มาโดยกรรมอันสาหัสพระเจ้าข้า. 

[๑๐๑๙] ในกาลนั้น พระยานาคผู้ประเสริฐ ทรงสดับคำสุภาษิตของริธูรบัณฑิต 
ผู้เป็นปราชญ์แล้วทรงชื่นชมโสมนัส มีพระทัยเต็มตื้นด้วยปีติ ทรงจูงมือ 
ริธูรบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ทราม เสด็จเข้าไปในที่อยู่ของพระชายา ตรัสว่า 
ดูกรพระน้องริมลา เพราะเหตุใด พระน้องจึงดูผอมเหลืองไป เพราะ 
เหตุใด พระน้องจึงไม่เสวยกระยาหาร ก็คุณงามความดีของริธูรบัณฑิต 
ผู้ที่พระน้องต้องประสงค์ดวงหทัย เป็นผู้บรรเทาความมืดของโลกทั้งปวง 
เช่นนี้นั้นของเราไม , มี ผู้นี้คือวิธูรบัณฑิตมาถึงแล้วจะทำความสว่างไสวให้ 
แก , พระน้อง เชิญพระน้องตั้งหทัยพึงถ้อยคำของท่าน การที่จะได้เห็น 
ท่านอีกเป็นการหาได้ยาก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 243 

[๑๐๒๐] พระนางวิมลา ทอดพระเนตรเห็นวิธูรบัณฑิต ผู้มีปัญญากว้างขวางดัง 
แผ่นดินนั้นแล้ว มีพระทัยยินดีโสมนัส ทรงยกพระองคุลีทั้ง ๑๐ ขึ้น 
อัญชลี และตรัสกะริธูรบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ประเสริฐสุดของชาวคุรุ 
รัฐว่า ท่านเป็นมนุษย์มาเห็นพิภพของนาคที่ตนไม่เคยเห็น เป็นผู้ถูกภัย 
คือความตายคุกคาม เป็นผู้ไม่กลัว และไม , อภิวาท อาการเช่นนี้ดูเหมือน 
จะไม่มีแก่ผู้มีปัญญา. 

[๑๐๒๑] ข้าแต่พระนางเจ้านาคี ข้าพระองค์เป็นผู้ไม่กลัว และไม , เป็นผู้อันภัยคือ 
ความตายคุกคาม นักโทษประหารไม่พึงไหว้เพชฌฆาต หรือเพชฌฆาต 
ก็ไม่พึงให้นักโทษประหารกราบไหว้ตน อย่างไรหนอ นรชนจะพึงกราบ 
ไหว้บุคคล ผู้ที่ปรารถนาจะฆ่าตน และผู้ปรารถนาจะฆ่าเขา จะพึงให้ 
บุคคลผู้ที่ตนจะฆ่ากราบไหว้ตนอย่างไรเล่า กรรมนั้นย่อมไม , สำเร็จ 
ประโยชน์พระเจ้าข้า. 

[๑๐๒๒] ดูกรบัณฑิต คำนั้นถูกอย่างที่ท่านพูด ท่านพูดจริง นักโทษประหารไม่ 
พึงกราบไหว้เพชฌฆาต หรือเพชฌฆาตก็ไม่พึงให้นักโทษประหารกราบ 
ไหว้ตน อย่างไรหนอ นรชนจะพึงกราบไหว้บุคคลผู้ปรารถนาจะฆ่าตน 
และผู้ปรารถนาจะฆ่าเขา จะพึงให้บุคคลผู้ที่ตนจะฆ่ากราบไหว้อย่างไรเล่า 
กรรมนั้นย่อมไม , สำเร็จประโยชน์เลย. 

[๑๐๒๓] ข้าแต่พระนางเจ้านาคกัญญา วิมานของพระองค์นี้เป็นของไม่เที่ยง แต่ 
เป็นเช่นกับของเที่ยง ฤทนี้ความรุ่งเรือง พระกำลังกาย พระริริยภาพ 
และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพได้มีแล้วแก่ฝ่าพระบาท ข้าพระองค์ขอทูล 
ถามเนื้อความนั้นกะฝ่าพระบาท วิมานนี้ฝ่าพระบาทได้มาอย่างไรหนอ 
วิมานนี้ฝ่าพระบาทได้มาเพราะอาศัยอะไร หรือเป็นของเกิดขึ้นตาม 
ฤดูกาล ฝ่าพระบาททรงกระทำเอง หรือเทวดาทั้งหลายถวายฝ่าพระบาท 
ข้าแต่พระนางเจ้านาคกัญญา ขอฝ่าพระบาทตรัสบอกเนื้อความนี้แก่ 
ข้าพระองค์ ตามที่ฝ่าพระบาทได้วิมานมาเถิด พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 244 

[๑๐๒๔] วิมานนี้ฉันจะได้มาเพราะอะไรก็หามิได้ เกิดขึ้นตามฤดูกาลก็หามิได้ 
ฉันมิได้กระทำเอง แม้เทวดาทั้งหลายก็หามิได้ให้ แต่วิมานนี้ฉันได้มา 
ด้วยบุญกรรมอันไม , ลามกของตนเอง. 

[๑๐๒๕] ข้าแต่พระนางเจ้านาคี อะไรเป็นวัตรของฝ่าพระบาท และอะไรเป็น 

พรหมจรรย์ของฝ่าพระบาท ฤทธ ความรุ่งเรือง พระกำลังกาย พระ 

ริริยภาพ และการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานอันใหญ่ของฝ่าพระบาท 

นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร อันฝ่าพระบาททรงประพฤติดีแล้ว พระเจ้าข้า. 

[๑๐๒๖] ฉันและพระสวามีของฉัน เป็นผู้มีศรัทธา เป็นทานบดีในครั้งนั้น 

เรือนของฉันเป็นดังบ่อนั้าของสมณพราหมณ์ทั้งหลาย และฉันได้บำรุง 

สมฌพราหมณ์ให้อิ่มหนำสำราญ ฉันและพระสวามี เมื่อยังอยู่ในมนุษย 

โลกนั้น ได้ถวายทาน คือ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ เครื่อง 

ประทีป ที่นอน ที่พักอาศัย ผ้านุ่งผ้าห่ม ลัาปูนอน ข้าวและนั้า 

โดยเคารพ ทานที่ฉันได้ถวายโดยเคารพนั้น เป็นวัตรของฉัน และการ 

สมาทานวัตรนั้นเป็นพรหมจรรย์ของฉัน ดูกรท่านผู้เป็นปราชญ์ ฤทธ 

ความรุ่งเรือง กำลังกาย ความเพียร การเกิดในนาคพิภพ และวิมาน 
^ 10 , ”1 ' 

ใหญ่ของเรานี เป็นวิบากแห่งวัตรและพรหมจรรย์บัน อันเราประพฤติ 

ดีแล้ว. 

[๑๐๒๗] ล้าวิมานนี้ฝ่าพระบาท ทรงได้ด้วยอานุภาพแห่งทานอย่างนี้ฝ่าพระบาท 
ก็ชื่อว่าทรงทราบผลแห่งบุญ และทรงทราบการเสด็จอุบัติในนาคพิภพ 
เพราะผลแห่งบุญ เพราะเหตุนั้นแล ขอพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประมาท 
ประพฤติธรรมตามที่จะได้ทรงครอบครองวิมานนี้ต่อไปฉะนั้นเถิด พระ 
เจ้าข้า. 

[๑๐๒๘] ดูกรบัณฑิต ในนาคพิภพนี้ไม่มีสมณพราหมณ์ที่เราจะพึงถวายข้าวและ 
นั้าเลย ฉันถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก , ฉัน ตามที่ฉันจะพึง 
ได้ครอบครองวิมานต่อไปเถิด. 

[๑๐๒๙] ข้าแต่พระนางเจ้านาคี ก็นาคทั้งหลายที่เป็นพระโอรส พระธิดา พระ 
สวามี ทั้งพระญาติพระมิตร และข้าเฝ็าของฝ่าพระบาทซึ่งเกิดในนาคพิภพ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 245 

นี้ มีอยู่ ขอฝ่าพระบาททรงเป็นผู้ไม่ประทุษร้ายในนาคมีพระโอรสเป็น 
ต้นเหล่านั้น ด้วยพระกายและพระวาจาเป็นนิตย์ ฝ่าพระบาทจงทรง 
รักษาความไม่ประทุษร้ายด้วยพระกายและพระวาจาอย่างนี้ ฝ่าพระบาท 
ทรงสถิตอยู่ในวิมานนี้ตลอดพระชนมายุแล้ว จักเสด็จไปสู่เทวโลกอัน 
สูงกว่านาคพิภพนี้ พระเจ้าข้า. 

[๑๐๓๐] ท่านเป็นอำมาตย์ของพระราชาผู้ประเสริฐสุดพระองค์ใด พระราชาผู้ประ 
เสริฐสุดพระองค์นั้น พรากจากท่านแล้ว ย่อมจะทรงเศร้าโศกแน่แท้ 
ทีเดียว คนผู้ถูกความทุกข์ครอบงำก็ดี คนผู้'ป่วยหนักก็ดี ได้สมาคม 
กับท่านแล้ว พึงได้ความสุข. 

[๑๐๓๑] ข้าแต่พระนางเจ้านาคี ฝ่าพระบาทตรัสธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ซึ่ง 
เป็นบทอันแสดงประโยชน์ลํ้าเลิศ ที่นักปราชญ์ประพฤติดีแล้วโดยแท้ 
ก็คุณวิเศษของบุคคลผู้มีปัญญาเช่นข้าพระองค์ ย่อมปรากฏในเมื่อมีภัย 
อันตรายเช่นนี้แหละ พระเจ้าข้า. 

[๑๐๓๒] ขอท่านจงบอกแก่ฉัน ปุณณกยักษ์นี้ได้ท่านมาเปล่าๆ หรือ ขอท่านจง 
บอกแก่ฉัน ปุณณกยักษ์นี้ชนะในการเล่นสะกาจึงได้ท่านมา ปุณณกยักษ์ 
นี้กล่าวว่าได้มาโดยธรรม ท่านถึงเงื้อมมือของปุณณกยักษ์นี้ได้อย่างไร. 

[๑๐๓๓] ปุณณกยักษ์นี้เล่นสะกาชนะพระราชาของข้าพระองค์ผู้เป็นอิสราธิบดีใน 
อินทปัตนครนั้น พระราชาพระองค์นั้นอันปุณณกยักษ์ชนะแล้ว ได้ทรง 
พระราชทานข้าพระองค์แก่ปุณณกยักษ์นี้ข้าพระองค์ เป็นผู้อันปุฌณก 
ยักษ์นี้ได้มาแล้วโดยธรรม มิใช่ได้มาด้วยกรรมอันสาหัส พระเจ้าข้า. 

[๑๐๓๔] ท้าววรุณนาคราช ตรัสถามปัญหากะริธูรบัณฑิต ฉันใด แม้พระนาง 
ริมลานาคกัญญาก็ตรัสถามปัญหากะริธูรบัณฑิต ฉันนั้นริธูรบัณฑิต 
ผู้เป็นปราชญ์ อันท้าววรุณนาคราชตรัสถามแล้ว ได้พยากรณ์ปัญหาให้ 
ท้าววรุณนาคราชทรงยินดี ฉันใด ริธูรบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ แม้พระ 
นางริมลานาคกัญญาตรัสถามแล้ว ก็พยากรณ์ให้พระนางริมลานาคกัญญา 
ทรงยินดี ฉันนั้น ริธูรบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ ทราบว่าพระยานาคราชผู้ 
ประเสริช และพระนางนาคกัฌฌาทั้งสองพระองค์นั้น ทรงมีพระทัย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 246 

ชื่นชมโสมนัส ไม่ครั่นคร้าม ไม่กลัว ไม , ขนพองสยองเกล้า ได้กราบ 
ทูลท้าววรุณนาคราชว่า ข้าแต่พระยานาคราช ฝ่าพระบาทอย่าทรงพระวิตก 
ว่า ทรงกระทำกรรมของคนผู้ประทุษร้ายมิตร และอย่าทรงพระดำริว่าจัก 
ฆ่าบัณฑิตนี้ขอฝ่าพระบาททรงกระทำกิจด้วยเนื้อหทัยของข้าพระองค์ 
ตามที่ฝ่าพระบาททรงพระประสงค์เถิด ล้าฝ่าพระบาทไม่ทรงสามารถจะฆ่า 
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะทำถวายตามพระอัธยาศัยของฝ่าพระบาทเอง 
พระเจ้าข้า. 

[๑๐๓๕] ปัญญานั่นเอง เป็นหทัยของบัณฑิตทั้งหลาย เราทั้งสองนั้นยินดีด้วย 
ปัญญาของท่านยิ่งนัก ปุณณกยักษ์จงไปส่งท่านให้ถึงแคว้นคุรุรัฐในวันนี้ 
ทีเดียว. 

[๑๐๓๖] ปุณณกยักษ์นั้น ได้นางอิรันทดีนาคกัญญาแล้ว มีใจชื่นชมโสมนัส 
ปีติปราโมทย์ ได้กล่าวกะริธูรบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวคุรุรัฐว่า 
ข้าแต่ท่านริธูรบัณฑิต ท่านได้ทำให้ข้าพเจ้ามีความพร้อมเพรียงกันกับ 
ภรรยา ข้าพเจ้าจะทำกิจตอบแทนท่าน ข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีดวงนี้แก่ 
ท่าน และจะนำท่านไปส่งให้ถึงแคว้นคุรุรัฐในวันนี้ทีเดียว. 

[๑๐๓๗] ดูกรกัจจานะ ท่านจงมีความไมตรีสนิทสนมกับภรรยาที่น่ารัก อันไม , มี 
ใครทำให้แตกแยกตลอดไป ท่านจงเป็นผู้มีจิตเบิกบาน มีปีติโสมนัส 
ท่านได้ให้แก้วมณีแก , ข้าพเจ้า ขอจงนำข้าพเจ้าไปยังอินทปัตนครด้วยเถิด. 

[๑๐๓๘] ปุณณกยักษ์นั้น เชิญริธูรบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวคุรุรัฐผู้มีปัญญา 
ไม , ทราม ให้ขึ้นนั่งบนอาสนะข้างหน้าของตน ขึ้นม้าอาชาไนยเหาะไป 
ในอากาศกลางหาว ปุฌณกยักษ์นั้นได้นำริธูรบัณฑิตผู้ประเสริฐสุด 
ของชาวคุรุรัฐไปถึงอินทปัตนครเร็วยิ่งกว่าใจของมนุษย์พึงไป. 

[๑๐๓๙] อินทปัตนครปรากฏอยู่โน่น และป่ามะม่วงอันน่ารื่นรมย์ก็เห็นอยู่เป็น 
หย่อมๆ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงกับภรรยา และท่านก็ได้ถึงที่ 
อยู่ของตนแล้ว. 

[๑๐๔๐] ปุณณกยักษ์ผู้มี'วรรณะ วางวิธูรบัณฑิตผู้'ประเสริฐสุด 1 ของชาวคุรุรัฐ ลงใน 
ท่ามกลางธรรมสภา แล้วขึ้นม้าอาชาไนยเหาะไปในอากาศกลางหาว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 247 

พระราชาทอดพระเนตรเห็นวิธูรบัณฑิตนั้น ทรงพระปรีดาปราโมทย์เป็น 
อย่างยิ่ง เสด็จลุกขึ้น สวมกอดวิธูรบัณฑิตด้วยพระพาหาทั้งสอง ไม่ 
ทรงหวั่นไหว ทรงเชื้อเชิญให้นั่งเหนืออาสนะท่ามกลางธรรมสภา ตรง 
พระพักตร์ของพระองค์. 

[๑๐๔๑] ท่านเป็นผู้แนะนำเราทั้งหลาย เหมือนนายสารถีนำเอารถที่หายแล้วกลับ 
มาได้ ฉะนั้น ชาวคุรุรัฐทั้งหลายย่อมยินดี เพราะได้เห็นท่าน ฉันถาม 
แล้ว ขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่ฉัน ท่านหลุดพ้นจากมาณพมาได้ 
อย่างไร. 

[๑๐๔๒] ข้าแต่พระองค์จอมประชาชน ผู้ทรงแกล้วกล้า ประเสริฐกว่านรชน 
บุรุษที่ฝ่าพระบาทตรัสเรียกมาณพนั้น ไม่ใช่มนุษย์ เป็นยักษ์ 1 ชื่อปุฌณกะ 
พระเจ้าข้า ฝ่าพระบาททรงเคยได้ยินชื่อมาแล้ว ก็ปุณณกยักษ์นั้น เป็น 
อำมาตย์ของท้าวคุเวรุราชพระยานาคทรงนามว่า วรุณผู้ครองนาคพิภพ มี 
พระกายใหญ่โตสะอาด ทรงสมบูรณ์ด้วยวรรณะและกำลัง ปุฌณกยักษ์ 
รักใคร่นางนาคกัญญานามว , าอิรันทดี พระธิดาของพระยานาคราชนั้น จึง 
ตกลงใจจะฆ่าข้าพระองค์ เพราะเหตุแห่งนางอิรันทดีผู้มีเอวบางร่างน้อย 
น่ารักใคร่ แต่ปุณณกยักษ์เป็นผู้พร้อมเพรียงกับภรรยา ส่วนข้าพระองค์ 
เป็นผู้อันพระยานาคทรงอนุญาตให้มา และปุณณกยักษ์ให้แก้วมณีมาด้วย. 

[๑๐๔๓] มีต้นไม้ต้นหนึ่ง เกิดริมประตูวังของเรา ลำต้นประกอบด้วยปัญญา กิ่ง 
แล้วด้วยศีล ต้นไม้นั้นตั้งอยู่ในอรรถและธรรม มีผลเต็มไปด้วยเบญจ 
โครส ดารดาษไปด้วยช้าง ม้าและโค เมื่อมหาชนท่าการบูชาต้นไม้นั้น 
เล่นเพลินอยู่ด้วยการฟ้อนรำ ขับร้องและดนตรี มีบุรุษมาให้เสนาที่ยืน 
แวดล้อมต้นไม้นั้นให้หนีไปแล้วถอนต้นไม้ไป ต้นไม้นั้นกลับมาตั้งอยู่ที่ 
ประตูวังของเราตามเดิม วิธูรบัณฑิตเช่นกับต้นไม้ใหญ่นี กลับมาสู่ที่อยู่ 
ของตนแล้ว ท่านทั้งหลายจงกระท่าการเคารพนบนอบแก่ต้นไม้ คือ 
วิธูรบัณฑิตนี้เถิด ขอเชิญอำมาตย์ผู้มีความปลื้มใจ ด้วยยศที่ได้เพราะ 
อาศัยเราทุกๆ ท่านเทียว จงแสดงจิตของตนให้ปรากฏในวันนี้ท่าน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 248 

ทั้งหลายจงกระทำบรรณาการให้มาก จงทำการเคารพนบนอบแก , ต้นไม้ 
คือ วิธูรบัณฑิตนี้สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ถูกผูกไว้และที่ถูกขังไว้ ซึ่ง 
มีอยู่ในแว่นแคว้นของเรา จงปล่อยไปให้หมด วิธูรบัณฑิตนี้หลุดพ้น 
จากเครื่องผูก ฉันใด สัตว์เหล่านั้นก็จงหลุดพ้นจากเครื่องผูก ฉันนั้น 
พวกชาวไร , ชาวนา จงหยุดพักเล่นมหรสพตลอดเดือนหนึ่งนี้ขอเชิญ 
พราหมณ์ทั้งหลายมาบริโภคข้าวอันเจือด้วยเนื้อ พวกนักเลงสุราจงเว้น 
การเที่ยวดื่มสุรา เอาหม้อใส่ให้เต็มปรี่ ไปนึ่งดื่มที่ร้านของตนๆ พวก 
หญิงแพศยาที่อาศัยอยู่ตามถนนใหญ่ จงเล้าโลมชายที่มีความต้องการ 
เป็นนิตย์ อนึ่ง ราชบุตรทั้งหลายจงจัดการรักษาในแว่นแคว้นให้เข้มแข็ง 
โดยมิได้เบียดเบียนกันและกันได้ ท่านทั้งหลายจงกระทำการเคารพ 
นบนอบแก , ต้นไม้ คือ วิธูรบัณฑิตนี้. 

[๑๐๔๔] พระสนมกำนัลใน พวกราชกุมาร พวกพ่อค้าชาวนา และพราหมณ์ 
ทั้งหลาย ได้นำข้าวและนี้าเป็นอันมากมาให้แก่วิธูรบัณฑิต พวกกองช้าง 
กองม้า กองรถ และกองเดินเท้าได้นำข้าวและนี้าเป็นอันมากมาให้ 
แก , วิธูรบัณฑิต ชาวชนบท และชาวนิคม พร้อมเพรียงกัน ได้นำเอา 
ข้าวและนี้าเป็นอันมากมาให้แก , วิธูรบัณฑิต คนเป็นอันมาก เมื่อ 
วิธูรบัณฑิตมาถึงแล้ว ได้เห็นวิธูรบัณฑิตมาแล้ว ต่างก็มี'จิตโสมนัส 
พากันโบกผ้าขาว โห่ร้องขึ้นเสียงอึงมี่ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วิธูรชาดกที่ ๙ 

พระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมี 

[๑๐๔๕] ดูกรผุสดีผู้มีรัศมีแห่งผิวพรรณอันประเสริฐ ผู้มีอวัยวะส่วนเบื้องหน้า 
งาม เธอจงเลือกเอาพร ๑๐ ประการในปฐพีซึ่งเป็นที่รักแห่งหฤทัยของ 
เธอ. 

[๑๐๔๖] ข้าแต่ท้าวเทวราช ข้าพระบาทขอนอบน้อมแด่พระองค์ ข้าพระบาทได้ทำ 
บาปกรรมอะไรไว้หรือ ฝาพระบาทจึงให้ข้าพระบาทจุติจากทิพยสถานที่น่า 
รื่นรมย์ ดุจลมอัดต้นไม้ใหญ่ให้หักไป ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 249 

[๑๐๔๗] บาปกรรมเธอมิได้ทำไว้เลย และเธอไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม , แต่บุญ 
ของเธอสิ้นแล้วเหตุนั้น เราจึงกล่าวกะเธออย่างนี้ความตายใกล้เธอ 
เธอจักต้องพลัดพรากจากไปจงเลือกรับเอาพร ๑๐ ประการนี้แต่เราผู้จะให้. 

[๑๐๔๘] ข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวง ล้าฝ่าพระบาทจะประทานพร 
แก , ข้าพระบาทไซร้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอให้ข้าพระบาทพึงเกิดใน 
พระราชนิเวศน์ของพระเจ้าสีวิราช ข้าแต่ท้าวบุรินททะ ขอให้ข้าพระบาท 
(๑) พึงเป็นผู้มีจักษุดำเหมือนตาลูกมฤคี (มีอายุ ๑ ขวบปี) ซึ่งมีดวงตา 
ดำ (๒) พึงมีขนคิ้วดำ (๓) พึงเกิดในราชนิเวศน์นั้นมีนามว่าผุสดี 
(๔) พึงได้พระราชโอรสผู้ให้สิ่งอันประเสริฐ ผู้ประกอบเกื้อกูลในยาจก 
มิได้ตระหนี่ผู้อันพระราชาทุกประเทศบูชา มีเกียรติยศ (๕)เมื่อ 
ข้าพระบาททรงครรภ์ขออย่าให้อุทรนูนขึ้น พึงมีอุทรไม , นูน เสมอดัง 
คันศรที่นายช่างเหลาเกลี้ยงเกลา (๖) ถันทั้งคู่ของข้าพระบาทอย่าย้อยยาน 
ข้าแต่ท้าววาสวะ (๗) ผมหงอกก็อย่าได้มี (๘) ธุลีก็อย่าได้ติดในกาย 
(๙) ข้าพระบาทพึงปล่อยนักโทษที่ถึงประหารได้ (๑๐) ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ขอข้าพระบาทพึงได้เป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระราชาใน 
แว่นแคว้นสึวี ในพระราชนิเวศน์อันกึกก้องด้วยเสียงร้องของนกยูง 
และนกกระเรียน พรั่งพร้อมด้วยหมู , วรนารี เกลื่อนกล่นไปด้วยคนเตี้ย 
และคนค่อม อันพ่อครัวชาวมคธเลี้ยงดูกึกก้องไปด้วยเสียงกลอน และ 
เสียงบานประตูอันวิจิตร มีคนเชิญให้ดื่มสุราและกินคับแกล้ม. 

[๑๐๔๙] ดูกรนางผู้งามทั่วสรรพางค์กาย พร ๑๐ ประการ เหล่าใดที่เราให้แก , เธอ 
เธอชักได้พร ๑๐ ประการเหล่านั้น ในแว่นแคว้นของพระเจ้าสีริราช. 

[๑๐๕๐] ครั้นท้าววาสวะมฆวาสุชัมบดีเทวราชตรัสอย่างนี้แล้ว ก็โปรดประทานพร 
แก , พระนางผุสดีเทพอัปสร. 

(นี้) ชื่อว , าทสพรคาถา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 250 

[๑๐๕๑] พระนางผุสดีเทพอัปสรจุติจากดาวดึงสเทวโลกนั้น มาบังเกิดในสกุล 
กษัตริย์ ได้ทรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าสญชัยในพระนครเชตุดร พระนาง 
ผุสดีทรงครรภ์ถ้วนทสมาส เมื่อทรงทำประทักษิณพระนคร ประสูติเรา 
ที่ท่ามกลางถนนของพวกพ่อค้า ชื่อของเรามิได้เนื่องแต่พระมารดา และ 
มิได้เกิดแต่พระบิดา เราเกิดที่ถนนแห่งพ่อล้า เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อ 
ว่า เวสสันดร เมื่อใด เรายังเป็นทารก มีอายุ ๔ ขวบแต่เกิดมา 
เมื่อนั้น เรานั่งอยู่ในปราสาทคิดจะบริจาคทานว่า เราจะพึงให้หทัย 
ดวงตา เนื้อ เลือด และร่างกาย เมื่อใครมาขอเรา เราก็ยินดีให้ 
เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทานอันเป็นความจริง หฤทัยก็ไม , หวั่นไหวมุ่งมั่น 
อยู่ในกาลนั้น ปฐพีมีสิเนรุบรรพตและหมู , ไม้เป็นเครื่องประดับ ได้หวั่น 
ไหว. 

[๑๐๕๒] พราหมณ์ทั้งหลาย ผู้มี 1 ขนรักแร้'ดกและมีเล็บยาว พ่นเขลอะ มีธุลีบน 
ศีรษะ เหยียดแขนข้างขวาจะขออะไรฉันหรือ. 

[๑๐๕๓] ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ทั้งหลายทูลขอรัตนะเครื่องให้แว่นแคว้น 
ของชาวสีพีเจริญ ขอได้โปรดพระราชทานช้างตัวประเสริฐ ซึ่งมีงาดุจ 
งอนไถอันมีกำลังสามารถเถิด พระเจ้าข้า. 

[๑๐๕๔] เราจะให้ช้างพลายซับมันตัวประเสริฐ ซึ่งเป็นช้างราชพาหนะอันสูงสุด 
ที่พราหมณ์ทั้งหลายขอเรา เรามิได้หวั่นไหว. 

[๑๐๕๕] พระราชาผู้ผดุงรัฐสีพี , ให้เจริญรุ่งเรือง มีพระหฤทัยน้อมไปในการบริจาค 
เสด็จลงจากคอช้างพระราชทานแก , พราหมณ์ทั้งหลาย. 

[๑๐๕๖] เมื่อบรมกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสริฐ (แก่พราหมณ์ทั้ง ๘) แล้ว 
ในกาลนั้น ความน่าสพึงกลัวขนพองสยองเกล้าได้เกิดมี เมทนีดลก็ 
หวั่นไหว เมื่อบรมกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสริฐ ในกาลนั้น 
ได้เกิดมีความน่าสพึงกลัวขนพองสยองเกล้า ชาวพระนครกำเริบ ในเมื่อ 
พระเวสสันดรผู้ยังแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญพระราชทานช้างตัวประ 
เสริฐ ชาวบุรีก็เกลื่อนกล่น เสียงอันกึกถ้องก็แผ่ไปมากมาย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 251 

[๑๐๕๗] ครั้งนั้น เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้ว เสียงอื้ออึง 
น่ากลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนครนั้น ในกาลนั้นชาวนครก็กำเริบ 
ครั้งนั้น ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญรุ่งเรืองพระราชทาน 
ช้างตัวประเสริฐแล้ว เสียงอื้ออึงน่ากลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนครนั้น. 

[๑๐๕๘] พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พวกพ่อค้าชาวนา พวกพราหมณ์ 
กองช้าง กองม้า กองรถ กองราบ ชาวนิคม ชาวสีพีทั้งสิ้นมาประชุม 
พร้อมกัน พวกเหล่านั้นเห็นพวกพราหมณ์นำพระยาช้างไป ก็กราบทูล 
แด'พระเจ้า กรุง สัญชัยว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ แว่นแคว้นของ 
พระองค์ถูกกำจัดแล้ว เหตุไรพระเวสสันดรของพระองค์ จึงพระราชทาน 
ช้างตัวประเสริฐของชาวเราทั้งหลาย อันชาวแว่นแคว้นสักการะบูชา 
ไฉนพระเวสสันดรราชโอรสจึงพระราชทานพระยากุญชรของชาวเราทั้ง 
หลายอันมีงางอนงามแกล้วกล้า สามารถรู้จักเขตแห่งยุทธวิธีทุกอย่าง 
เป็นช้างเผือกขาวผ่อง ประเสริฐสุด ปกคลุมด้วยผ้ากัมพลเหลือง 
กำลังซับมัน สามารถยํ่ายี ศัตรูได้!เกดี แล้ว พร้อมทั้งวาลริชนึมีสึขาว 
เช่นดังเขาไกรลาศ ไฉนพระเวสสันดรราชโอรสจึงพระราชทานพระยา 
ช้างราชพาหนะซึ่งเป็นยานชั้นเลิศ เป็นทรัพย์อย่างประเสริฐ พร้อมทั้ง 
ฉัตรขาว เครื่องลาด หมอช้าง และคนเลี้ยงช้างแก่พวกพราหมณ์ 

[๑๐๕๙] พระเวสสันดรราชโอรสนั้นควรจะพระราชทาน ข้าว นั้า ผ้านุ่งผ้าห่ม 
และที่นั่งที่นอน สิ่งของเช่นนี้แลสมควรจะพระราชทาน สมควรแก่ 
พวกพราหมณ์ ข้าแต่พระเจ้าสัญชัย ไฉนพระเวสสันดรราชโอรส ผู้ 
เป็นพระราชาโดยสืบพระวงศ์ของพระองค์ ผู้ผดุงสึพีรัฐ จึงทรงพระ 
ราชทานพระยาคชสารไป ล้าพระองค์จักไม่ทรงทำตามถ้อยคำของชนชาว 
สึพี ชนชาวสึพีก็เห็นจักทำพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสไว้ในเอื้อม 
มือ. 

[๑๐๖๐] ถึงชนบทจะไม , มี และแม้แว่นแคว้นจะพินาศไปก็ตามเถิด เราก็ไม , พึง 
ขับไล่พระราชบุตรผู้ไม่มีโทษจากแว่นแคว้นของตนตามคำของชาวสีพี 
เพราะพระราชบุตรเกิดจากอกของเรา ถึงชนบทจะไม่มี และแม้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 252 

แว่นแคว้นจะพินาศไปก็ตามเถิด เราก็ไม , พึงขับไล่พระราชบุตรผู้ไม่มีโทษ 
จากแว่นแคว้นของตน ตามคำของชาวสีพี เพราะพระราชบุตรเกิดแต่ 
ตัวเรา อนึ่ง เราไม่พึงประทุษร้ายในพระราชบุตรนั้น เพราะเธอมีศีล 
และวัตรอันประเสริฐ แม้คำติเตียนจะพึงมีแก , เรา และเราจะพึงประสบ 
บาปเป็นอันมาก เราจะให้ฆ่าพระเวสสันดรบุตรของเราด้วยศาตราอย่างไร 

11 3 ) 

เด. 

[๑๐๖๑] พระองค์อย่าได้รับสั่งให้ฆ่าพระเวสสันดรนั้นด้วยท่อนไม้หรือศาตราเลย 
ทั้งพระเวสสันดรนั้นก็ไม่ควรแก , เครื่องพันธนาการ แต่จงทรงขับไล่ 
พระเวสสันดรนั้นเสียจากแว่นแคว้น จงไปอยู่ที่เขาวงกตเถิด. 

[๑๐๖๒] ถ้าความพอใจของชาวสีพีเช่นนี้ เราก็ไม , ขัด ขอเธอจงได้อยู่และ 
บริโภคกามทั้งหลาย ตลอดคืนนี้ต่อเมื่อสิ้นราตรีแล้ว พระอาทิตย์ขึ้น 
แล้ว ชาวสีพีจงพร้อมเพรียงกันขับไล่เธอเสียจากแว่นแคว้นเถิด. 

[๑๐๖๓] ดูกรนายนักการ ท่านจงลุกขึ้น จงรีบไปทูลพระเวสสันดรว่า ขอเดชะ 
ชาวสีพี ชาวนิคม พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พ่อค้า ชาวนา 
พราหมฌาจารย์พากันโกรธเคืองมาประชุมกันอยู่แล้ว กองช้าง กองม้า 
กองรถ กองเดินเท้า ทั้งชาวนิคมและชาวสีพีทั้งสิ้นมาประชุมกันแล้ว 
เมื่อสิ้นราตรีนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ชาวสีพีจะพรักพร้อมกันขับไล่ 
พระองค์จากแว่นแคว้น. 

[๑๐๖๔] นายนักการนั้น เมื่อได้รับพระราชดำรัสสั่ง จึงสวมสอดเครื่องประดับมือ 
บุ่งห่มเรียบร้อย ประพรมด้วยจุรณจันทน์ ล้างศีรษะ , ในนั้า สวมกุณฑล 
แล้วมณีแล้ว รีบเข้าไปยังบุรีอันน่ารื่นรมย์ เป็นที่ประทับอยู่ของพระ 
เวสสันดร ได้เห็นพระเวสสันดรทรงพระสำราญอยู่ในพระราชวังของ 
พระองค์อันเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู , อำมาตย์ ปานประหนึ่งท้าววาสวะแห่ง 
ไตรทศ. 

[๑๐๖๕] นายนักการนั้น ครั้นรีบไปในพระราชนิเวสน์นั้นแล้ว ได้กราบทูลพระ 
เวสสันดรว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ ข้าพระบาทจะกราบทูลความ 
ทุกข์แด่พระองค์ ขออย่าได้ทรงกริ้วข้าพระบาทเลย นายนักการนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 253 

ถวายบังคมแล้วพลางครํ่าครวญกราบทูลพระราชาว่า ข้าแต่พระมหาราช 
พระองค์ทรงชุบเลี้ยงข้าพระบาท ทรงนำมาซึ่งรสที่น่าใครทุกอย่าง ข้าพระ 
บาทจะกราบทูลความทุกข์แด่พระองค์ เมื่อข้าพระบาทกราบทูลข่าวสาร 
เรื่องทุกข์ร้อนนั้นแล้ว ขอพระยุคลบาทจงยังข้าพระบาทให้เบาใจ 
ขอเดชะ ชาวสีพี ชาวนิคม คนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พ่อค้า 
ชาวนา พราหมณาจารย์พากันโกรธเคืองมาประชุมกันอยู่แล้ว กองช้าง 
กองม้า กองรถ กองเดินเท้า ทั้งชาวนิคมและชาวสีพีทั้งสิ้น มาประ 
ชุมกันอยู่แล้ว เมื่อสิ้นราตรีนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ชาวสีพี จะพรัก 
พร้อมกันขับไล่พระองค์จากแว่นแคว้นพระเจ้าข้า. 

[๑๐๖๖] ดูกรนายนักการ เพราะเหตุไรชาวสีพีจึงโกรธเรา ขอท่านจงบอกความ 
ชั่วแก่เรา ผู้ไม่เห็นความเดือดร้อนให้แจ้งชัดด้วย เหตุไรเขาจึงขับไล่เรา. 

[๑๐๖๗] พวกคนที่มีชื่อเสียง พระราชบุตร พ่อล้า ชาวนา พราหมฌาจารย์ 
พวกกองช้าง กองม้า กองรถ กองเดินเท้าพากันติเตียนเพราะพระ 
ราชทานพระยาช้างพระที่นั้งต้น เหตุนั้นเขาจึงขับไล่พระองค์ พระเจ้าข้า. 

[๑๐๖๘] เราจะให้หทัย ให้จักษุ เงิน ทอง แก้วมุกดา แล้วไพฑูรย์ หรือ 
แล้วมณี เป็นทรัพย์ภายนอกของเรา จะเป็นอะไรไป เมื่อยาจกมาถึง 
เราเห็นแล้ว ก็จงให้แขนขวาแขนซ้าย ไม , หวั่นไหวเลย ใจของเรา 
ยินดีในทาน ชาวสีพีทั้งปวงจงขับไล่ จงฆ่าเราเสีย หรือจะตัดเราให้ 
เป็นเจ็ดท่อนก็ตามเถิด เราจักไม่งดการให้ทานเลย. 

[๑๐๖๙] ชาวสีพีและชาวนิคมประชุมกันกล่าวอย่างนี้ว่า พระเวสสันดรผู้มีวัตรงาม 
จงเสด็จไปสู่อารัญชรคีรีทางส่งแม่นั้า โกนดิมาราตามทางที่พระราชาผู้ถูก 
ขับไล่เสด็จไปนั้นเถิด. 

[๑๐๗๐] เราจักไปตามทางที่พระราชาผู้มีโทษเสด็จไป ขอให้ท่านทั้งหลายจงงดแก , 

เราคืนและวันหนึ่งพอให้เราได้ให้ทานก่อนเถิด. 

[๑๐๗๑] พระราชาตรัสตักเดือนพระมัทรีผู้มีความงาม ทั่วสรรพางค์ว่าทรัพย์อย่าง 
ใดอย่างหนึ่งที่พี่ให้แก่พระน้องนาง และสิ่งของที่ควรสงวนอันเป็นของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 254 

พระห้องนาง คือ เงิน ทอง แก้วมุกดา หรือแก้วไพฑูรย์ มีอยู่เป็น 
อันมาก และทรัพย์ฝ่ายพระบิดา ของพระน้องนาง ควรเก็บไว้ทั้งหมด. 

[๑๐๗๒] พระนางมัทรีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสรรพางค์ได้ทูลถาม พระเวสสันดร 
นั้นว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ หม่อมฉันจะเก็บไว้ที่ไหน หม่อมฉัน 
ทูลถามแล้ว ขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นเถิด. 

[๑๐๗๓] ดูกรพระน้องมัทรี พึงให้ทานในท่านผู้มีศีลตามสมควร เพราะที่พึ่งของ 
สัตว์ทั้งปวงยิ่งไปกว่าทานไม่มี. 

[๑๐๗๔] ลูกรพระน้องมัทรี เธอพึงเอาใจใส่ในลูกทั้งสอง ในพระชนนีและ 
พระชนกของพี่ อนึ่ง ผู้ใดพึงตกลงปลงใจว่าจะเป็นพระสวามีพระ 
น้องนางเธอพึงบำรุงผู้นั้นโดยเคารพ ถ้าไม , มีใครมาตกลงปลงใจเป็น 
พระสวามีพระน้องนาง เพราะพระน้องนางกับพี่จะต้องพลัดพรากจากกัน 
พระน้องนางจงแสวงหาพระสวามีอื่นเถิด อย่าลำบากเพราะจากพี่เลย. 

[๑๐๗๕] เพราะว่าพี่จักต้องไปสู่ป่าที่น่ากลัว อันเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้าย 
เมื่อพี่คนเดียวอยู่ในป่าใหญ่ ชีวิตก็น่าสงสัย. 

[๑๐๗๖] พระนางมัทรีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสรรพางค์ ได้กราบทูลพระเวสสันดร 
ว่า ไฉนหนอพระองค์จึงตรัสเรื่องที่ไม่เคยมี ไฉนจึงตรัสเรื่องลามก 
ข้าแต่พระมหาราช ข้อที่พระองค์จะพึงเสด็จแต่พระองค์เดียวนั้น ไม่ใช่ 
ธรรมเนียม ข้าแต่พระมหากษัตริย์แม้หม่อมฉันก็จะตามเสด็จไป ตาม 
ทางที่พระองค์เสด็จ ความตายกับพระองค์หรือเป็นอยู่เว้นจากพระองค์ 
ความตายกับพระองค์นั่นแลประเสริฐกว่า เป็นอยู่เว้นจากพระองค์จะ 
ประเสริฐอะไร ก่อไฟให้ลุกโพลง มีเปลวเป็นอันเดียวกันตั้งอยู่แล้ว 
ความตายในไฟที่ลุกโพลง มีเปลวเป็นอันเดียวกันนั้นประเสริฐกว่า 
เป็นอยู่เว้นจากพระองค์จะประเสริฐอะไร นางช้างติดตามพระยาช้างผู้ 
อยู่ในป่า เที่ยวไป ณ ภูเขาและที่หล่ม ที่เสมอและไม่เสมอ ฉันใด 
หม่อมฉันจะพาลูกทั้งสองติดตามพระองค์ไปเบื้องหลัง ฉันนั้น หม่อม 
ฉันชันเป็นผู้อันพระองค์เลี้ยงง่าย จักไม่เป็นผู้อันพระองค์เลี้ยงยาก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 255 

[๑๐๗๗] เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผู้มีเสียงอันไพเราะ 
พูดจาน่ารัก นั่งอยู่ที่ทุ่มไม้ในป่า จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อ 
พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็น พระกุมารทั้ง ๒ นี้ผู้มีเสียงอันไพเราะ 
พูดจาน่ารัก เล่นอยู่ที่ทุ่มไม้ในป่า ชักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อ 
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผู้มีเสียงอันไพเราะพูดจา 
น่ารัก ณ อาศรมรัมณียสถาน ชักไม , ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อพระ 
องค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ผู้มีเสียงอันไพเราะ พูดจา 
น่ารัก เล่นอยู่ ณ อาศรมอันเป็นที่รื่นรมย์ ชักไม , ทรงระลึกถึงราชสมบัติ 
เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้ ทรงมาลาประดับ 
พระองค์ ณ อาศรมรัมณียสถาน ก็ชักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อ 
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ นี้เล่นอยู่ ณ อาศรมอัน 
เป็นที่รื่นรมย์ ก็ชักไม , ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองค์ได้ทอด 
พระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ พระองค์ ทรงมาลา ฟ้อนรำอยู่ ณ 
อาศรมรัมณียสถาน เมื่อนั้นชักไม , ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระ 
องค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้ง ๒ พระองค์ ทรงมาลา ฟ้อนรำเล่น 
อยู่ ณ อาศรมอันเป็นที่รื่นรมย์ เมื่อนั้น ชักไม , ทรงระลึกถึงราชสมบัติ 
เมื่อใด พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นกุญชรชาติมาตังคะ มีวัยล่วง 
๖๐ ปี เที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียว เมื่อนั้นชักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อ 
ใด พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นกุญชรชาติมาตังคะ มีวัยล่วง ๖๐ ปี 
เที่ยวไปในป่าเวลาเย็น ในเวลาเช้า เมื่อนั้น ชักไม่ทรงระลึกถึงราช 
สมบัติเมื่อใด กุญชรชาติมาตังคะมีวัยล่วง๖๐ปีเดินนำหน้าโขลง 
หมู , ช้างพังไป ส่งเสียงร้องก้องโกญจนาท พระองค์ได้ทรงสดับเสียงร้อง 
ของช้างที่บันลือก้องอยู่นั้น เมื่อนั้น ชักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ 
เมื่อใด พระองค์ได้ทรงสดับเสียงร้องของช้างที่บันลือก้องอยู่นั้น เมื่อนั้น 
ชักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็น 
ลำเนาป่าสองข้างทาง และสิ่งที่ให้ความน่าใคร่ ในป่าอันเกลื่อนกล่นไป 
ด้วยเนื้อร้าย เมื่อนั้น ชักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 256 

ได้ทอดพระเนตรเห็นเนื้ออันเดินมาเป็นหมู , ๆ หมู , ละ ๕ ตัว และได้ 
ทอดพระเนตรเห็นพวกกินนรที่กำลังฟ้อนอยู่ เมื่อนั้น จักไม่ทรงระลึกถึง 
ราชสมบัติ เมื่อใด พระองค์ 1 ได้'ทรงสดับเสียงกึกก้องแห่งแม่นื้า อันมี 
นื้าไหลหลั่ง และเสียงเพลงขับของพวกกินนร เมื่อนั้นจักไม่ทรงระลึก 
ถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองค์ได้ทรงสดับเสียงร้องของนกเค้าที่เที่ยว 
อยู่ตามซอกเขา เมื่อนั้น ชักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองค์ 
จักได้ทรงสดับเสียงแห่งสัตว์ร้ายในป่า คือ ราชสีห์เสือโคร่ง แรด 
และวัวลาน เมื่อนั้น จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด พระองค์ 
ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูง อันแวดล้อมไปด้วยนางนกยูง รำแพนหาง 
จับอยู่เป็นกลุ่มบนยอดภูเขา เมื่อนั้น จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ 
เมื่อใด พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูง มีขนปีกงามวิจิตรห้อมล้อม 
ด้วยนางนกยูงทั้งหลายรำแพนหางอยู่ เมื่อนั้น จักไม , ทรงระลึกถึงราช 
สมบัติ เมื่อใด พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงมีคอเขียว มีหงอน 
แวดล้อมด้วยนางนกยูงฟ้อนอยู่ เมื่อนั้น ชักไม , ทรงระลึกถึงราชสมบัติ 
เมื่อใด พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้อันมีดอกบาน มีกลิ่นหอม 
ฟ้งไปในฤดูเหมันต์ เมื่อนั้น ชักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใด 
พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแผ่นดินอันเขียวชะลุ่ม ดารดาษไปด้วย 
แมลงค่อมทองในเดือนฤดูเหมันต์ เมื่อนั้น จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ 
เมื่อใด พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้อันมีดอกบานสะพรั่ง คือ 
อัญชันเขียวที่กำลังผลิยอดอ่อน ต้นโลท และบัวบกมีดอกบานสะพรั่ง 
มีกลิ่นหอมฟ้งไปในฤดูเหมันต์ เมื่อนั้น ชักไม , ทรงระลึกถึงราชสมบัติ 
เมื่อใด พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นหมู , ไม้มีดอกบานสะพรั่ง และ 
ปทุมชาติอันมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันต์ เมื่อนั้น จักไม่ทรง 
ระลึกถึงราชสมบัติ. 

จบกัณฑ์หิมพานฅ์ 

[๑๐๗๘] สมเด็จพระนางผุสดีราชบุตรีผู้เรืองยศ ได้ทรงสดับคำที่ พระราชโอรส 
และพระสณิสาพรํ่าสนทนากัน ทรงครํ่าครวฌละห้อยไห้ว่า เรากินยาพิษ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 257 

เสียดีกว่า เราโดดเหวเสียดีกว่า เอาเชือกผูกคอตายเสียดีกว่า เหตุไฉน 
ชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษผิด เหตุไฉน 
ชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษผิด ผู้เป็นปราชญ์ 
เปรื่อง เป็นทานบดี ควรแก่การขอ ไม่ตระหนี่ เหตุไฉน ชาวนครสึพี 
จึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษผิด อันท้าวพระยาบูชา 
ผู้มีเกียรติยศ เหตุไฉน ชาวนครสึพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสสันดรลูกรัก 
ผู้ไม่มีโทษผิด ผู้เลี้ยงดูมารดาบิดา ประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในราช 
สกุล เหตุไฉน ชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสสันดรลูกรักผู้ไม่มี 
โทษผิด ผู้เกื้อกูลแก , พระเจ้าแผ่นดิน แก่เทพเจ้า แก่พระประยูรญาติ 
และมิตรสหาย ผู้เกื้อกูลทั่วรัฐสีมามณฑล. 

[๑๐๗๙] ชาวนครสีพีจะให้ขับพระราชโอรสผู้ไม่มีโทษผิดเสีย รัฐสีมามณฑลของ 
พระองค์ก็จะเป็นเหมือนรังผึ้งร้าง เหมือนผลมะม่วงหล่นลงบนดิน 
ฉะนั้น พระองค์อันพวกอำมาตย์ละทิ้งแล้ว จักต้องลำบากอยู่พระองค์ 
เดียว เหมือนหงส์มีขนปีกหลุดลำบากอยู่ในหนองอันไม่มีนั้า ฉะนั้น 
ข้าแต่มหาราช เพราะฉะนั้น เกล้ากระหม่อมฉันขอกราบทูลพระองค์ว่า 
ประโยชน์อย่าได้ล่วงพระองค์ไปเสียเลย ขอพระองค์อย่าทรงขับไล่ 
พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิด เพราะถ้อยคำ 1 ของชาวนครสึพีเลย. 

[๑๐๘๐] เราทำความยำเกรงต่อพระราชประเพณี จึงขับไล่พระราชโอรสผู้เป็นธง 
ของชาวสีพี เราจำต้องขับไล่ลูกของตน ถึงแม้จะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิต 
ของเรา. 

[๑๐๘๑] แต่ปางก่อนยอดธงเคยแห , ตามเสด็จพระเวสสันดร ดังดอกกรรณิการ์บาน 
วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต่พระองค์เดียว แต่ปางก่อนยอดธงเคยแห , 

ตามเสด็จพระเวสสันดรดังป่ากรรณิการ์ วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จ 
แต่พระองค์เดียว แต่ปางก่อนกองทหารรักษาพระองค์เคยตามเสด็จพระ 
เวสสันดรเหมือนดอกกรรณิการ์บาน วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 258 

พระองค์เดียว แต่ปางก่อนกองทหารรักษาพระองค์เคยตามเสด็จพระ 
เวสสันดร เหมือนป่ากรรณิการ์ วันนี้พระเวสสันดรจะต้องเสด็จแต่ 
พระองค์เดียว แต่ปางก่อนกองทหารรักษาพระองค์ใช้ผ้ากัมพลเหลือง 
เมืองคันธาระ มีสีเหลืองเรืองรองเหมือนหิ่งห้อย เคยตามเสด็จพระ 
เวสสันดร วันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต่พระองค์เดียว แต่ปางก่อน 
พระเวสสันดรเคยเสด็จด้วยช้างพระที่นั่ง วอและรถทรง วันนี้จะเสด็จ 
ดำเนินด้วยพระบาทอย่างไร แต่ปางก่อนพระเวสสันดรเคยลูบไล้องค์ 
ด้วยจุรณแก่นจันทน์ ปลุกปลื้มด้วยการฟ้อนรำขับร้อง วันนี้จักทรงแบก 
หนังเสืออันหยาบ ขวานและหาบเครื่องบริขารไปได้อย่างไร พระ 
เวสสันดรเมื่อเข้าไปอยู่ในป่าใหญ่ไฉนจะไม , ต้องขนเอาผ้าย้อมนี้าฝาดและ 
หนังเสือไปด้วย พระเวสสันดร เมื่อเข้าไปอยู่ป่าใหญ่ ไฉนจะไม่ต้อง 
ใช้ผ้าคากรอง พวกคนที่เป็นเจ้านายบวช จะทรงผ้าคากรองได้อย่างไร 
หนอ เจ้ามัทรีชักนุ่งห่มผ้าคากรองได้อย่างไร แต่ปางก่อนเจ้ามัทรีเคยทรง 
แต่ผ้ากาสิกพัสตร ผ้าโขมพัสตรและผ้าโกทุมพรพัสตร เมื่อต้องทรงผ้า 
คากรองจักกระทำอย่างไร เจ้ามัทรีผู้มีรูปร่างสวยงาม แต่ปางก่อน 
เคยเสด็จด้วยคานหาม วอและรถทรง วันนี้จะเสด็จเดินทางด้วย 
พระบาทได้อย่างไร เจ้ามัทรีผู้มีรูปร่างสวยงาม มีฝ่าพระหัตถ์อันอ่อนนุ่ม 
ไม่เคยทำงานหนักเคยตั้งอยู่ในความสุข วันนี้จะเสด็จเดินทางด้วย 
พระบาทได้อย่างไร เจ้ามัทรีผู้มีรูปร่างสวยงาม มีฝ่าพระบาทอันอ่อนนุ่ม 
ไม่เคยเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่า ตั้งอยู่ในความสุข ทรงสวม 
รองเท้าทองเสด็จดำเนิน วันนี้จะเสด็จเดินทางด้วยพระบาทได้อย่างไร 
เจ้าม'ทรีผู้มีรูปร่างอันสวยงาม ทรงสิริ แต่ก่อนเคยเสด็จดำเนินข้างหน้า 
นางข้าหลวงจำนวนพัน วันนี้จะเสด็จเดินป่าพระองค์เดียวได้อย่างไร 
เจ้ามัทรีผู้มีรูปร่างอันสวยงาม ขวัญอ่อน พอได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็ 
สะดุ้ง วันนี้ชักเสด็จเดินป่าได้อย่างไร เจ้าม'ทรีผู้มีรูปร่างอันสวยงาม 
ขวัญอ่อน ได้สดับเสียงนกฮูกคำรามร้อง ก็กลัวตัวสั่น เหมือนนางวารุณี 
วันนี้จะเสด็จเดินป่าได้อย่างไร เมื่อเกล้ากระหม่อมฉันมาสู่นิเวศน์อัน 
ว่างเปล่านี้ ชักเศร้าคำสรดระทมทกข์สิ้นกาลนาน ดังแม่นกถกพรากลก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 259 

เห็นแต่รังอันว่างเปล่าฉะนั้น เมื่อเกล้ากระหม่อมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งสอง 
ก็จักซูบผอมเหมือนแม่นกถูกพรากลูกเห็นแต่รังอันว่างเปล่า ฉะนั้น 
เมื่อเกล้ากระหม่อมฉันไม , เห็นลูกรักทั้งสอง ก็ชักวิ่งพล่านไปตามที่นั้นๆ 
ดังแม่นกถูกพรากลูกเห็นแต่รังอันว่างเปล่า ฉะนั้น เมื่อเกล้ากระ 
หม่อมฉันมาสู่นิเวศน์อันว่างเปล่านี้ ชักเศร้ากำสรดระทมทุกข์สิ้นกาล 
นาน ดังนางนกออกถูกพรากลูกเห็นแต่รังอันว่างเปล่า ฉะนั้น เมื่อ 
เกล้ากระหม่อมฉันไม , เห็นลูกรักทั้งสองก็ชักซูบผอม ดังนางนกออกถูก 
พรากลูกเห็นแต่รังอันว่างเปล่า ฉะนั้น เมื่อเกล้ากระหม่อมฉันไม่เห็น 
ลูกรักทั้งสอง ก็ชักวิ่งพล่านไปตามที่นั้นๆ ดังนางนกออกถูกพรากลูก 
เห็นแต่รังอันว่างเปล่า ฉะนั้น เมื่อเกล้ากระหม่อมฉันมาสู่นิเวศน์อัน 
ว่างเปล่านี้ ก็ชักเศร้ากำสรดระทมทุกข์สิ้นกาลนานเป็นแน่แท้ เหมือน 
นางนกจากพรากซบเซาอยู่ในหนองอันไม , มีนี้า ฉะนั้น เมื่อเกล้ากระ 
หม่อมฉันไม , เห็นลูกรักทั้งสอง ก็ชักซูบผอมเป็นแน่แท้ เหมือนนางนก 
จากพรากในหนองอันไม่มีนั้า ฉะนั้น เมื่อเกล้ากระหม่อมฉันไม , เห็น 
ลูกรักทั้งสอง ก็ชักวิ่งพล่านไปตามที่นั้นๆ เป็นแน่แท้ เหมือนนางนก 
จากพรากในหนองอันไม่มีนั้า ฉะนั้น ก็เมื่อเกล้ากระหม่อมฉันพรํ่าเพ้อ 
ทูลอ้อนวอนอยู่อย่างนี้ล้าพระองค์ยังจะทรงให้ขับไล่พระเวสสันดรเสีย 
จากแว่นแคว้น เกล้ากระหม่อมฉันเห็นชักต้องสละชีวิตเป็นแน่. 

[๑๐๘๒] นางสนมกำนัลในของพระเจ้าสึริราชทุกล้วนหน้า ได้ยินคำรำพันของ 
พระนางผุสดีแล้ว ก็พากันมาประชุมประคองแขนทั้งสองขึ้นรํ่าไห้ พระ 
โอรส พระธิดา และพระชายา ในนิเวศน์ของพระเวสสันดร นอน 
กอดกันสอื้นไห้ ดังหมู , ไท้รังอันถูกพายุพัดล้มระเนนระนาดแหลกราน 
ฉะนั้น พวกชาววัง พวกเด็กๆ พ่อค้าและพวกพราหมณ์ ในนิเวศน์ 
ของพระเวสสันดรต่างก็ประคองแขนทั้งสองครํ่าครวญ พวกกองช้าง 
กองท้า กองรถและกองเดินเท้า ในนิเวศน์ของพระเวสสันดร ต่างก็ 
ประคองแขนทั้งสองครํ่าครวญ ครั้นเมื่อสิ้นราตรีนั้น พระอาทิตย์ขึ้น 
แล้ว พระเวสสันดรเสด็จมาสู่โรงทาน เพื่อทรงทานโดยรับสั่งว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 260 

ท่านทั้งหลายจงให้ผ้าแก่ผู้ต้องการ จงให้เหล้าแก่พวกนักเลงเหล้า จงให้ 
โภชนะแก่ผู้ต้องการโภชนะโดยทั่วถึง และอย่าเบียดเบียนพวกวณิพกผู้ 
มาในที่นี้อย่างไร จงเลี้ยงดูพวกวณิพกให้อิ่มหนำด้วยข้าวและนํ้า พวก 
เขาได้รับบูชาแล้วก็จงไป ครั้งนั้น เสียงดังกึกก้องโกลาหลน่าหวาดเสียว 
เป็นไปในพระนครนั้นว่า ชาวพระนครสึพีจะขับไล่พระเวสสันดร 
เพราะทรงบริจาคทาน ขอให้พระองค์ได้ทรงบริจาคทานอีกเถิด. 

[๑๐๘๓] เมื่อพระมหาราชาผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญจะเสด็จออก วณิพกเหล่านั้นเป็น 
ดังคนเมา คนเหน็ดเหนื่อย ลงนั่งปรับทุกข์กันว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย 
ชาวนครสีพีพากันขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีผิดเสียจากแว่นแคว้น ก็ 
เปรียบเหมือนช่วยกันตัดต้นไม้ที่ให้ผลต่างๆ เสีย ฉะนั้น ท่านผู้ 
เจริญทั้งหลาย ชาวนครสึพีพากันขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดเสีย 
จากแว่นแคว้น ก็เปรียบเหมือนช่วยกันตัดต้นไม้อันทรงผลต่างๆ ฉะนั้น 
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ชาวนครสีพีพากันขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีความ 
ผิดเสียจากแว่นแคว้น ก็เปรียบเหมือนช่วยกันตัดต้นไม้อันให้สิ่งที่ต้อง 
การทุกอย่าง ฉะนั้น ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ชาวนครสึพีพากันขับไล่ 
พระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดเสียจากแว่นแคว้น ก็เปรียบเหมือนช่วย 
กันตัดต้นไม้อันนำรสที่ต้องการทุกอย่างมาให้ ฉะนั้น เมื่อพระมหาราชา 
ผู้ผดุงสึพีรัฐจะเสด็จออกทั้งคนแก่ เด็ก และคนปานกลางต่างพากัน 
ประคองแขนทั้งสองร้องไห้ครํ่าครวญ เมื่อพระมหาราชาผู้ผดุงสึพีรัฐจะ 
เสด็จออก พวกโหรหลวง พวกขันที มหาดเล็กและเด็กชายต่างก็ 
ประคองแขนทั้งสองร้องไห้ครํ่าครวญ เมื่อพระมหาราชาผู้ผดุงสึพีรัฐจะ 
เสด็จออก แม้หญิงทั้งหลายที่มีอยู่ในพระนครนั้น ต่างก็ร้องไห้ครํ่าครวญ 
สมณพราหมณ์และวณิพก ต่างก็ประคองแขนร้องไห้ครํ่าครวญว่า ท่าน 
ผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่า เป็นการไม , ยุติธรรมเลย เพราะเหตุพระ 
เวสสันดรทรงบำเพ็ญทานอยู่ในพระราชวังของพระองค์ จำต้องเสด็จออก 
จากแว่นแคว้นของพระองค์ เพราะถ้อยคำของชาวสีพี พระเวสสันดร 
ทรงประทานช้างเจ็ดร้อยเชือก ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง อันมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 261 

สายรัด มีทั้งกูบและสัปคับทอง มีนายควาญถือหอกซัดและขอขึ้นคอ 
ประจำ แล้วเสด็จออกจากแว่นแคว้นของพระองค์ พระเวสสันดร 
พระราชทานม้าเจ็ดร้อยตัว อันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง เป็น 
ม้าสินธพชาติอาชาไนย เป็นม้า เแ ห้าเร็ว มี นายสารถีถือทวนและธนูขึ้น 
ขี่ประจำ แล้วเสด็จออกจากแว่นแคว้นของพระองค์ พระเวสสันดร 
พระราชทานรถเจ็ดร้อยลัน อันผูกสอดเครื่องรบปักธงไชยครบครัน หุ้ม 
ด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโคร่ง ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง 
มีนายสารถีสวมเกราะถือธนูขึ้นขับขี่ แล้วเสด็จออกจากแว่นแคว้นของ 
พระองค์ พระเวสสันดรพระราชทานสตรีเจ็ดร้อยคน นั่งประจำอยู่ใน 
รถลันละคน สอดสวมสร้อยสังวาลตบแต่งด้วยเครื่องทอง มีเครื่อง 
ประดับ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม และเครื่องอาภรณ์ล้วนแต่สีเหลือง มีดวงตา 
กว้าง ใบหน้ายิ้มแย้ม ตะโพกงาม เอวบางร่างน้อย แล้วเสด็จออกจาก 
แว่นแคว้นของพระองค์ พระเวสสันดรพระราชทานแม่โคนมเจ็ดร้อยตัว 
พร้อมด้วยภาชนะเงินสำหรับรองนํ้านมทุกๆ ตัว แล้วเสด็จออกจาก 
แว่นแคว้นของพระองค์ พระเวสสันดรพระราชทานทาสีเจ็ดร้อยและ 
ทาสเจ็ดร้อย แล้วเสด็จออกจากแว่นแคว้นของพระองค์ พระเวสสันดร 
พระราชทานช้าง ม้า รถ และนารี อันประดับประดาอย่างสวยงาม 
แล้วเสด็จออกจากแว่นแคว้นของพระองค์ ในกาลนั้น ได้มีสิ่งที่ 
น่ากลัวขนพองสยองเกล้า เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานมหาทานแล้ว 
แผ่นดินก็หวั่นไหว ครั้งนั้นได้มีสิ่งที่น่ากลัว ขนพองสยองเกล้า 
พระเวสสันดรทรงประคองอัญชลี เสด็จออกจากแว่นแคว้นของพระองค์. 

[๑๐๘๔] ครั้งนั้น เสียงดังกึกก้องโกลาหลนำหวาดเสียวเป็นไปในพระนครนั้นว่า 
ชาวนครสีพีขับไล่พระเวสสันดร เพราะบริจาคทาน ขอให้พระองค์ทรง 
บริจาคทานอีกเถิด. 

[๑๐๘๕] เมื่อพระมหาราชาผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญจะเสด็จออก วณิพกเหล่านั้นเป็น 
ดังคนเมา คนเหน็ดเหนื่อย นั่งลงปรับทุกข์กัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 262 

[๑๐๘๖] พระเวสสันดร กราบทูลพระเจ้าสัญชัยผู้ประเสริฐธรรมิกราชว่า ขอเดชะ 
ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเนรเทศข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์จะ 
ไปยังภูเขาวงกต ข้าแต่พระมหาราช สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีมาแล้ว 
ที่จะมีมา และที่มีอยู่ ยังไม่อิ่มด้วยกามเลย ก็ต้องไปสู่สำนักของ 
พญายม ข้าพระองค์บำเพ็ญทานอยู่ในปราสาทของตน ยังชื่อว่าเบียด 
เบียนชาวนครของตน จะต้องออกจากแว่นแคว้นของตน เพราะถ้อย 
คำของชาวสีพี ข้าพระองค์จักต้องได้เสวยความลำบากนั้นๆ ในป่าอัน 
เกลื่อนกล่นด้วยพาลมฤค เป็นที่อยู่อาศัยของแรด และเสือเหลือง 
ข้าพระองค์จะทำบุญทั้งหลาย เชิญพระองค์ประทับจมอยู่ในเปือกตมเถิด 
พระเจ้าข้า. 

[๑๐๘๗] ข้าแต่พระแม่เจ้า ขอได้ทรงโปรดอนุญาตข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบวช 
ข้าพระองค์บำเพ็ญทานอยู่ในปราสาทของตน ยังชื่อว่าเบียดเบียนชาว 
นครของตน จะต้องออกจากแว่นแคว้นของตน เพราะถ้อยคำของชาว 
สึพี ชักต้องไต้เสวยความลำบากนั้นๆ ในป่าอันเกลื่อนกล่นด้วยพาลมฤค 
เป็นที่อาศัยของแรดและเสือเหลือง ข้าพระองค์จะกระทำบุญทั้งหลาย 
จะไปสู่เขาวงกต. 

[๑๐๘๘] ลูกเอ๋ย แม่อนุญาตให้ลูก การบวชของลูกจงสำเร็จ ส่วนแม่มัทรีผู้มี 
ความงาม ตะโพกผึ่งผาย เอวบางร่างน้อย จงอยู่กับลูกๆ เถิด จักทำ 
อะไรในป่าได้. 

[๑๐๘๙] ข้าพระองค์ไม่พยายามจะนำแม้ซึ่งนางทาสีไปสู่ป่า โดยเขาไม่ปรารถนา 
ถ้าเขาปรารถนาจะตามไป (ก็ตามใจ) ถ้าเขาไม , ปรารถนา ก็จงอยู่. 

[๑๐๙๐] ลำดับนั้น พระมหาราชาเสด็จดำเนินไปทรงวิงวอนพระสุฌิสาว่า ดูกร 
แม่มัทรี ผู้มีร่างกายอันชะโลมจันทน์ เจ้าอย่างได้ทรงธุลีละอองเลย 
แม่มัทรีเคยทรงผ้ากาสึ อย่าได้ทรงผ้าคากรองเลย การอยู่ในป่าเป็นความ 
ลำบาก ดูกรแม่มัทรี ผู้มีลักขณาอันงาม เจ้าอย่าไปเลยนะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 263 

[๑๐๙๑] พระนางมัทรีราชบุตรีผู้งามทั่วพระวรกาย ได้กราบทูลพระสัสสุระนั้นว่า 
ความสุขอันใดจะพึงมีแก่เกล้ากระหม่อมฉัน โดยว่างเว้นพระเวสสันดร 
เกล้ากระหม่อมฉันไม , พึงปรารถนาความสุขอันนั้น. 

[๑๐๙๒] พระมหาราชาผู้ผดุงสีพีรัฐ ได้ตรัสกะพระนางมัทรีนั้นว่า เชิญพึงก่อน 
แม่มัทรี สัตว์อันจะรบกวนยากที่จะอดทนได้ มีอยู่ในป่าเป็นอันมาก 
คือ เหลือบ ตั๊กแตน ยุง และผึ้งมันจะพึงเบียดเบียนเธอในป่านั้น 
ความทุกข์อย่างยิ่งนั้นจะพึงมีแก่เธอ เธอจะต้องได้พบสัตว์ที่น่ากลัวอื่นๆ 
ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่นั้า เช่นงูเหลือมเป็นสัตว์ไม่มีพิษ แต่มันมีกำลังมาก 
มันรัดมนุษย์ หรือแม้เนื้อที่มาใกล้ๆ ด้วยลำตัว เอามาไว้ในขนดหางของ 
มัน เนื้อร้ายอย่างอื่นๆ เช่นหมีมีขนดำ คนที่มันพบเห็นแล้ว หนีขึ้น 
ต้นไม้ก็ไม , พ้น ควายเปลี่ยวขวิดแแออยู่ เขาทั้งคู่ปลายคมกริบ เที่ยวอยู่ 
ในถิ่นนื้ใกล้ส่งแม่นั้าโสตุมพะ ดูกรแม่มัทรี เธอเปรียบเหมือนแม่โค 
รักลูก เห็นฝูงเนื้อและโคถึกอันท่องเที่ยวอยู่ในป่า จักท่าอย่างไร ดูกร 
แม่มัทรี เธอได้เห็นทะโมนไพรอันน่ากลัวที่ประจวบเข้าในหนทางที่ 
เดินได้ยาก ความพรั่นพรึงชักต้องมีแก่เธอ เพราะไม , รู้จักเขต เมื่อ 
เธออยู่ในพระนคร ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอน ย่อมสะดุ้งตกใจ เธอไป 
ถึงเขาวงกตชักท่าอย่างไร เมื่อฝูงนกพากันจับเจ่าในเวลาเที่ยง ป่าใหญ่ 
เหมือนส่งเสียงกระหึ่ม เธอปรารถนาจะไปในป่าใหญ่นั้นท่าไม. 

[๑๐๙๓] พระนางมัทรีราชบุตรี ผู้มีความสวยงามทั่วพระวรกาย ได้กราบทูลพระ 
เจ้าสัญชัยนั้นว่า พระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกสิ่งที่น่ากลัว อันมีอยู่ใน 
ป่า แก่เกล้ากระหม่อมฉัน เกล้ากระหม่อมฉันชักยอมทนต่อลัสิ่งน่ากลัว 
ทั้งปวงนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เกล้ากระหม่อมฉันจักไปแน่ 
นอน เกล้ากระหม่อมฉันจักแหวกต้นเป้ง คา หญ้าคมบาง แฝก 
หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระต่าย ไปด้วยอก เกล้ากระหม่อมฉันชักไม่เป็น 
ผู้อันพระเวสสันดรนำไปได้ยาก อันว่ากุมารีย่อมได้สามีด้วยวัตรจริยา 
เป็นอันมาก คือ ด้วยการอดอาหาร ตรากตรำท้อง ด้วยการผูกคาดไม้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 264 

คางโค ด้วยการบำเรอไฟ และด้วยการดำนํ้า ความเป็นหม้าย เป็น 
ความเผ็ดร้อนในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เกล้ากระหม่อมฉัน 
จักไปแน่นอน ชายใดจับมือหญิงหม้ายผู้ไม่ปรารถนาฉุดคร่าไป ชายนั้น 
เป็นผู้ไม่ควรบริโภคของที่เป็นเดนของหญิงหม้ายนั้นโดยแท้ ความเป็น 
หม้ายเป็นความเผ็ดร้อนในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เกล้า 
กระหม่อมฉันจักไปแน่นอน ชายอื่นให้ทุกข์มากมายมิใช่น้อย ด้วยการ 
จับผมเตะถีบจนล้มลงที่พื้นดิน แล้วไม , หลีกหนี ความเป็นหม้ายเป็นความ 
เผ็ดร้อนในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เกล้ากระหม่อมฉันจักไป 
แน่นอน พวกเจ้าชู้ผู้ต้องการหญิงหม้ายที่มีผิวพรรณผุดผ่อง ให้ของเล็ก 
น้อยแล้ว สำคัญตัวว่าเป็นผู้มีโชคดี ย่อมฉุดคร่าหญิงหม้ายผู้ไม่ปรารถนา 
ไป ดังฝูงกากลุ้มรุมนกเล้าแมว ฉะนั้น ความเป็นหม้ายเป็นความเผ็ดร้อน 
ในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เกล้ากระหม่อมฉันจักไปแน่นอน 
อันว่าหญิงหม้ายแม้จะอยู่ในตระกูลญาติ อันเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเครื่อง 
ทอง จะไม , ได้รับคำติเตียน ล่วงเกินจากพี่น้องและเพื่อนฝูงก็หาไม่ 
ความเป็นหม้ายเป็นความเผ็ดร้อนในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ 
เกล้ากระหม่อมฉันจักไปแน่นอน แม่น' ไ ไม่มีนาก็เปล่าดาย แว่นแคว้น 
ไม่มีพระราชาก็เปล่าดาย แม้หญิงเป็นหม้ายก็เปล่าดาย ถึงแม้หญิงนั้น 
จะมีพี่น้องตั้งสิบคน ความเป็นหม้ายเป็นความเผ็ดร้อนในโลก ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เกล้ากระหม่อมฉันจักไปแน่นอน อันว่าธงเป็น 
เครื่องหมายแห่งรถ ควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟ พระราชาเป็นสง่า 
ของแคว้น ภัสดาเป็นสง่าของหญิง ความเป็นหม้ายเป็นความเผ็ดร้อน 
ในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เกล้ากระหม่อมฉันชักไปแน่นอน 
หญิงจนผู้ทรงเกียรติย่อมร่วมสุขทุกข์ของสามีที่จน หญิงมั่งคั่งผู้ทรงเกียรติ 
ย่อมร่วมสุขทุกข์ของสามีที่มั่งคั่ง เทพเจ้าย่อมสรรเสริญหญิงนั้นแล 
เพราะเจ้าหล่อนทำกิจที่ทำได้ยาก เกล้ากระหม่อมฉันชักบวชติดตามพระ 
สวามีไปทุกเมื่อ แม้เมื่อแผ่นดินยังไม , ทำลาย ความเป็นหม้ายเป็นความ 
เผ็ดร้อนของหญิง เกล้ากระหม่อมฉันว่างเว้นพระเวสสันดรเสียแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 265 

ไม่พึงปรารถนาแม้แผ่นดินอันมีสาครเป็นขอบเขต ทรงไว้ซึ่งเครื่องปลื้มใจ 
เป็นอันมาก บริบูรณ์ด้วยรัตนะต่างๆ เมื่อสามีตกทุกข์แล้ว หญิงเหล่าใด 
ย่อมหวังสุขเพื่อตน หญิงเหล่านั้นเลวทรามหนอ หัวใจของหญิงเหล่านั้น 
เป็นอย่างไรหนอ เมื่อพระมหาราชาผู้ผดุงสีพีรัฐเสด็จออกแล้ว เกล้า 
กระหม่อมฉันจักขอติดตามพระองค์ไป เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ 
น่าปรารถนาทั้งปวงแก , เกล้ากระหม่อมฉัน. 

[๑๐๙๔] พระมหาราชาได้ตรัสกะพระนางมัทรีผู้มีความงามทั่วพระวรกายว่า ดูกร 
แม่มัทรีผู้มีศุ ภลักษณ์ พ , อชาลีและแม่กัณหาชินาลูกรักทั้งสองของเธอนี้ 
ยังเป็นเด็ก เจ้าจงละไปไว้เถิด พ่อจะรับเลี้ยงดูเด็กทั้งสองนั้นไว้เอง. 

[๑๐๙๕] พระนางมัทรีราชบุตรี ผู้มีความงามทั่วพระวรกาย ได้กราบทูลพระเจ้า 
สญชัยนั้นว่า เทวะพ่อชาลีและแม่กัณหาชินาทั้งสอง เป็นลูกสุดที่รัก 
ของเกล้ากระหม่อมฉัน ลูกทั้งสองนั้น จักยังหัวใจของเกล้ากระหม่อม 
ฉันผู้มีชีวิตอันเศร้าโศกให้รื่นรมย์ในป่านั้น. 

[๑๐๙๖] พระมหาราชาผู้ผดุงสีพีรัฐให้เจริญ ได้ตรัสกะพระนางมัทรีนั้นว่า เด็ก 
ทั้งสองเคยเสวยข้าวสาลีอันปรุงด้วยเนื้อสะอาด เมื่อต้องเสวยผลไม้ 
จักทำอย่างไร เด็กทั้งสองเคยเสวยในถาดทองหนักร้อยปละ อันเป็น 
ของประจำราชสกุล เมื่อต้องเสวยในใบไม้ ชักทำอย่างไร เด็กทั้งสอง 
เคยทรงภูษาแคว้นกาสี ภูษาโขมรัฐและภูษาโกทุมพรรัฐ เมื่อต้องทรงผ้า 
คากรอง จักทำอย่างไร เด็กทั้งสองเคยไปด้วยคานหาม วอและรถ 
เมื่อต้องเดินด้วยเท้าเปล่า จักทำอย่างไร เด็กทั้งสองเคยบรรทมในเรือน 
ยอดมีบานหน้าต่างปิดสนิท ไม , มีลม เมื่อต้องบรรทมที่โคนไม้ ชักทำ 
อย่างไร เด็กทั้งสองเคยบรรทมบนพรหมอันปูลาดไว้อย่างวิจิตรบนบัลลังก์ 
เมื่อต้องบรรทมเครื่องลาดหญ้า ชักทำอย่างไร เด็กทั้งสองเคยลูบไล้ด้วย 
กฤษณา และจันทน์หอม เมื่อต้องทรงละอองธุลี ชักทำอย่างไร เด็ก 
ทั้งสองเคยตั้งอยู่ในความสุข มีผู้พัดวีให้ด้วยแล้จามรีและหางนกยูง 
ต้องลูกเหลือบและยุงกัด จักทำอย่างไร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 266 

[๑๐๙๗] พระนางม'ทรีราชบุตรี ผู้มีความงามทั่วพระวรกาย ได้กราบทูลพระเจ้า 
สญชัยนั้นว่า เทวะพระองค์อย่าได้ทรงปริเวทนา และอย่าได้ทรงเสีย 
พระทัยเลย เกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองจักเป็นอย่างไร เด็กทั้งสองก็จัก 
เป็นอย่างนั้น พระนางมัทรีผู้มีความงามทั่วพระวรกาย ครั้นกราบทูลคำนี้ 
แล้วเสด็จหลีกไป พระนางผู้ทรงศุภลักษณ์ ทรงพาพระโอรสและพระ 
ธิดาเสด็จไปตามทางที่พระเจ้าสึพีเคยเสด็จ. 

[๑๐๙๘] ลำดับนั้น พระเวสสันดรขัตติราช ครั้นพระราชทานทานแล้ว ทรง 
ถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดา และทรงกระทำประทักษิณแล้ว 
เสด็จขึ้นทรงรถพระที่ทั่งอันเทียมด้วยม้าสินธพ ๔ ตัว ทรงพาพระโอรส 
พระธิดาและพระชายาเสด็จไปสู่ภูเขาวงกต. 

[๑๐๙๙] ลำดับนั้น พระเวสสันดรราช เสด็จเข้าไปที่หมู , ชนเป็นอันมาก ตรัส 
บอกลาว่า เราขอไปละนะ ขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีโรคเถิด. 

[๑๑๐๐] เมื่อพระเวสสันดรเสด็จออกจากพระนคร ทรงเหลียวมาทอดพระเนตร 
แม้ครั้งนั้น แผ่นดินอันมีขุนเขาสิเนรุและราวป่าเป็นเครื่องประดับก็ 
หวั่นไหว. 

[๑๑๐๑] เชิญดูเถิดมัทรี ที่ประทับของพระเจ้าสึพีราชปรากฏเป็นรูปอันน่ารื่นรมย์ 
ส่วนมณเฑียรของเราเป็นดังเรือนเปรต. 

[๑๑๐๒] พราหมณ์ทั้งหลายได้ตามพระเวสสันดรนั้นไป เขาได้ขอม้ากะพระองค์ 
พระองค์อันพราหมณ์ทั้งหลายทูลขอแล้ว ทรงมอบม้า ๔ ตัว ให้แก , 

พราหมณ์ ๔ คน. 

[๑๑๐๓] เชิญเถิดมัทรี ละทั่งทองร่างงดงาม ใครๆ ไม , เห็น เป็นดังม้าที่ชำนาญนำ 
เราไป. 

[๑๑๐๔] ต่อมาพราหมณ์ คนที่ห้าในที่นั้นได้มาขอราชรถกะพระองค์ พระองค์ทรง 
มอบรถให้แก , เขา และพระทัยของพระองค์มิได้ย่อท้อเลย. 

[๑๑๐๕] ลำดับนั้น พระเวสสันดรราชให้คนของพระองค์ลงแล้ว ทรงปลอบให้ 
ปลงพระทัยมอบรถม้าให้แก , พราหมณ์ผู้แสวงหาทรัพย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 267 

[๑๑๐๖] ดูกรมัทรี เธอจงอุ้มตัณหานี้ผู้เป็นน้องจะเบากว่า พี่จักอุ้มชาลี เพราะ 
ชาลีเป็นพี่คงจะหนัก. 

[๑๑๐๗] พระราชาทรงอุ้มพระโอรส ส่วนพระราชบุตรีทรงอุ้มพระธิดา ทรงยินดี 
ร่วมกันดำเนิน ตรัสปราศรัยด้วยนํ้าคำอันน่ารักกะกันและกัน. 

(นี้) ชื่อทานกัณฑ์ 

[๑๑๐๘] ถ้ามนุษย์บางพวกเดินมาตามทางหรือเดินสวนทางมา เราจะถามมรรคา 
กะพวกเขาว่า ภูเขาวงกตอยู่ที่ไหน พวกเขาเห็นเราในระหว่างมรรคานั้น 
จะพากันครํ่าครวญด้วยความกรุณา ระทมทุกข์ ตอบเราว่า เขาวงกตยัง 
อยู่อีกไกล. 

[๑๑๐๙] ครั้งนั้น พระกุมารทั้งสองทอดพระเนตรเห็นต้นไม้อันมีผลในป่าใหญ่ 
ทรงพระกรรแสงเหตุประสงค์ผลไม้เหล่านั้น หมู , ไม้สูงใหญ่ดังจะเห็น 
พระกุมารทั้งสองทรงพระกรรแสง จึงน้อมกิ่งลงมาเองจนใกล้จะถึงพระ 
กุมารทั้งสอง พระนางมัทรีผู้งดงามทั่วพระวรกาย ทอดพระเนตรเห็น 
เหตุอัศจรรย์ไม่เคยมี น่าขนพองสยองเกล้านั้จึงซ้องสาธุการว่า น่า 
อัศจรรย์ ขนลุกขนพองไม่เคยมีในโลกหนอ ด้วยเดชแห่งพระเวสสันดร 
ต้นไม้น้อมกิ่งลงมาเองได้. 

[๑๑๑๐] เทพเจ้าทั้งหลายมาช่วยย่นมรรคาให้กษัตริย์ทั้ง ๔ เสด็จถึงเจตรัฐ โดยวันที่ 
เสด็จออกนั่นเอง เพื่ออนุเคราะห์พระกุมารทั้งสอง. 

[๑๑๑๑] กษัตริย์ทั้ง ๔ พระองค์นั้น ทรงดำเนินสิ้นมรรคายืดยาว เสด็จถึงเจตรัฐ 
อันเป็นชนบทเจริญนั่งคั่ง มีมังสะและข้าวดีๆ เป็นอันมาก. 

[๑๑๑๒] สตรีชาวนครเจตรัฐ เห็นพระนางมัทรีผู้มีศุภลักษณ์เสด็จมา ก็พากันห้อม 
ล้อมกล่าวกันว่า พระแม่เจ้านี้เป็นสุขุมาลชาติหนอ มาเสด็จดำเนิน 
พระบาทเปล่า เคยทรงคานหามสีวิกามาศ และราชรถแห , ห้อม วันนี้ 
พระนางเจ้ามัทรีต้องเสด็จดำเนินในป่าด้วยพระบาท. 

[๑๑๑๓] พระยาเจตราชทั้งหลายได้ทัศนาเห็นพระเวสสันดร ต่างก็ทรงกรรแสง 
เข้าไปเฝ็า กราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระองค์ทรงพระ 
สำราฌไม่มีโรคาพาธแลหรือ พระองค์ไม่มีความทกข์แลหรือ พระราชบิดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 268 

ของพระองค์หาพระโรคาพาธมิได้แลหรือ ชาวนครสีพีก็ไม่มีทุกข์หรือ 
ข้าแต่พระมหาราชา พลนิกายของพระองค์อยู่ ณ ที่ไหน กระบวนรถ 
ของพระองค์อยู่ ณ ที่ไหน พระองค์ไม่มีมาทรง ไม่มีรถทรง เสด็จ 
ดำเนินมาสิ้นทางไกล พวกอมิตรมายํ่ายีหรือจึงเสด็จมาถึงทิศนี้. 

[๑๑๑๔] สหายทั้งหลายเอ๋ย ข้าพเจ้ามีความสุข ไม่มีโรคาพาธ ข้าพเจ้าไม่มีความ 
ทุกข์ อนึ่ง พระราชบิดาของเราก็ทรงปราศจากพระโรคาพาธ และ 
ชาวสีพีก็สุขสำราญดี เพราะข้าพเจ้าได้ให้พระยาเศวตกุญชรคชาธารอัน 
ประเสริฐสุด มีงางอนงามดังงอนไถ มีกำลังแกล้วกล้าสามารถ รู้เขต 
ชัยภูมิแห่งสงครามทั้งปวง อันลาดด้วยผ้ากัมพลเหลือง เป็นช้างซับมัน 
อาจยํ่ายีศัตรูได้ มีงางาม พร้อมทั้งพัดวาลวิชนึ เป็นช้างเผือกขาวผ่อง 
ดังเขาไกรลาส พร้อมทั้งเศวตฉัตรและเครื่องปูลาด ทั้งหมอช้างและ 
ควาญช้าง เป็นยานอันเลิศ เป็นราชพาหนะ เราได้ให้แก่พราหมณ์ 
เพราะเหตุนั้น ชาวนครสีพีพากันโกรธเคืองข้าพเจ้า ทั้งพระราชบิดาก็ 
ทรงกริ้วขับไล่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไปเขาวงกต สหายทั้งหลาย ขอท่าน 
ทั้งหลาย จงให้ข้าพเจ้าทราบโอกาสอันเป็นที่อยู่ในป่าเถิด. 

[๑๑๑๕] ข้าแต่พระมหาราช พระองค์เสด็จมาดีแล้ว พระองค์มิได้เสด็จมาร้ายเลย 
พระองค์ผู้เป็นอิสราชิบดีเสด็จมาถึงแล้ว ขอจงตรัสบอกพระประสงค์สิ่ง 
ซึ่งมีอยู่ในพระนครนี้ข้าแต่พระมหาราช ขอเชิญเสวยสุธาโภชนาหาร 
ข้าวสาลี ผักดอง เหง้ามัน นี้าผึ้ง และเนื้อ พระองค์เสด็จมาถึง 
เป็นแขกที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสมควรจะต้อนรับ. 

[๑๑๑๖] สิ่งใดอันท่านทั้งหลายให้แล้ว สิ่งนั้นทั้งหมดเป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้ว 
บรรณาการเป็นอันท่านทั้งหลายกระทำแล้วทุกอย่าง พระราชาทรงพิโรธ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไปยังเขาวงกต ดูกรสหายทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลาย 
จงให้ข้าพเจ้าทราบโอกาสอันเป็นที่อยู่ในป่านั้นเถิด. 

[๑๑๑๗] ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เชิญเสด็จประทับ ณ เจตรัฐนี้ก่อนเถิด 
จนกว่าชาวเจตรัฐชักไปเฝ็าพระเจ้าสีพีราช เพื่อทูลขอให้พระองค์ทรง 
ทราบว่า พระมหาราชาผ้ผดงสีพีราช 1 ไม่มี'โทษ ชาวเจตรัชทั้งหลายได้ที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 269 

พึ่งแล้ว มีความปรีดาจะพากันแห , ห้อมแวดล้อมพระองค์ไป ข้าแต่บรม 
กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิด. 

[๑๑๑๘] การไปเฝ็าพระเจ้าสีพีราช เพื่อทูลขอให้พระองค์ทรงทราบว่า เราไม่มีโทษ 
ท่านทั้งหลายอย่าชอบใจเลย ในเรื่องนั้นแม้พระราชาก็ไม , ทรงเป็นอิสระ 
เพราะล้าชาวนครสีพีทั้งพลนิกาย และชาวนิคมโกรธเคืองแล้ว ก็ 
ปรารถนาจะกำจัดพระราชาเสีย เพราะเหตุแห่งข้าพเจ้า 

[๑๑๑๙] ข้าแต่พระองค์ผู้ผดุงรัฐ ล้าพฤติการณ์นั้นเป็นไปในรัฐนี้ชาวเจตรัฐขอ 
ถวายตัวเป็นบริวาร เชิญเสด็จครองราชสมบัติ'ในเจตรัฐนี้ทีเดียว รัฐนี้ 
ก็มั่งคั่งสมบูรณ์ ชนบทก็เพียบพูนกว้างใหญ่ ข้าแต่สมมติเทพ ขอ 
พระองค์ทรงปลงพระทัยปกครองราชสมบัติเถิด พระเจ้าข้า. 

[๑๑๒๐] ข้าพเจ้าไม่มีความพอใจ ไม่ตกลงใจ เพื่อจะปกครองราชสมบัติ ท่าน 
เจตบุตรทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงฟ้งข้าพเจ้า ผู้ถูกขับไล่จากแว่นแคว้น 
ชาวพระนครสึพี ทั้งพลนิกาย และชาวนิคม คงไม่ยินดีว่า ชาวเจตรัฐ 
ราชาภิเษกข้าพเจ้า ผู้ถูกขับไปจากแว่นแคว้น แม้ความไม , เบิกบานใจ 
พึงมีแก่ท่านทั้งหลาย เพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าเป็นแน่ อนึ่ง ความบาด 
หมางและความทะเลาะกับชาวสีพี ข้าพเจ้าไม , ชอบใจ ใช่แต่เท่านั้น 
ความบาดหมางพึงรุนแรงขึ้น สงครามอันร้ายกาจก็อาจมีได้ คนเป็นอัน 
มากพึงฆ , าฟ้นกันเอง เพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าผู้เดียว สิ่งใดอันท่าน 
ทั้งหลายให้แล้ว สิ่งนั้นทั้งหมดเป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้ว บรรณาการเป็น 
อันท่านทั้งหลายกระทำแล้วทุกอย่าง พระราชาทรงพิโรธข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
จะไปยังเขาวงกต ขอท่านทั้งหลายจงให้ข้าพเจ้าทราบโอกาสเป็นที่อยู่ใน 
ป่านั้นเถิด. 

[๑๑๒๑] เชิญเถิด ราชฤาษีทั้งหลายผู้ทรงบูชาไฟ มีพระทัยตั้งมั่นประทับอยู่ ณ 
ประเทศใด ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายชักกราบทูลประเทศนั้นให้ทรงทราบ 
เหมือนอย่างผู้ฉลาดในหนทาง ฉะนั้น ข้าแต่พระมหาราชา โน่นภูเขา 
ศิลาชื่อว่าคันธมาทน์ อันเป็นสถานที่ที่พระองค์พร้อมด้วยพระโอรส 
พระธิดาและพระชายาสมควรจักประทับอยู่ พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 270 

[๑๑๒๒] พระยาเจตราชทั้งหลายก็ทรงกรรแสง พระเนตรนองด้วยอัสสุชล กราบ 
ทูลพระเวสสันดรให้ทรงสดับว่า ข้าแต่พระมหาราชา จากนี้ไป ขอ 
เชิญพระองค์ทรงบ่ายพระพักตรไปทางทิศอุดร เสด็จสัญจรตรงไปยัง 
สถานที่ที่มีภูเขานั้น ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ ลำดับนั้นพระองค์ 
จักทรงเห็นภูเขาเวปุลบรรพต อันดาดาษไปด้วยหมู , ไม้นานาพรรณ มีเงา 
ร่มเย็น เป็นที่รื่นรมย์ใจ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ พระองค์เสด็จ 
ล่วงเลยเวปุลบรรพตนั้นแล้ว ถัดนั้นไป จักได้ทรงเห็นแม่นั้าอันมีนาม 
ว่าเกตุมดีเป็นแม่นั้าลึก ไหลมาจากซอกเขา เกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงปลา 
หลากหลาย มีท่านั้าราบเรียบดี มีนั้ามาก พระองค์จะได้สรงสนาน 
แลเสวยในแม่นั้านั้น ปลุกปลอบพระราชโอรส และพระราชธิดา ให้ 
สำราญพระพัย ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ ถัดนั้นไป พระองค์จะ 
ได้ทรงเห็นต้นไทรอันมีผลหวานฉํ่า อยู่บนยอดเขาอันเป็นที่รื่นรมย์ มี 
เงาร่มเย็น เป็นที่เบิกบานใจ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ ถัดนั้นไป 
พระองค์จะได้ทรงเห็นภูเขาศิลาชื่อว่านาลิกบรรพต อันเกลื่อนกล่นไป 
ด้วยฝูงนกนานาชนิด เป็นที่ชุมนุมแห่งหมู , กินนร ทางทิศอีสาณแห่ง 
นาลิกบรรพตนั้น มีสระนั้าชื่อว่ามุจลินท์ดาดาษไปด้วยบุณฑริกบัวขาว 
และดอกไม้มีกลิ่นหอมหวน เชิญพระองค์ผู้เป็นดังพระยาราชสีห์มีความ 
จำนงเหยื่อ เสด็จเข้าไปยังไพรสณฑ์วนสถาน อันเป็นภูมิภาคเขียวชอุ่ม 
ดังเมฆอยู่เป็นนิตย์ สะพรั่งไปด้วยไม้มีดอกและไม้มีผลทั้งสองอย่างใน 
ไพรสณฑ์นั้น มีฝูงวิหคมากมายต่างๆ สี มีเสียงเสนาะกลมกล่อม 
ต่างส่งเสียงประสานถันอยู่บนต้นไม้อันเผล็ดดอกตามฤดูกาล พระองค์ 
เสด็จถึงซอกเขาอันเป็นทางเดินลำบาก เป็นแดนเกิดแห่งแม่นั้านั้งหลาย 
จะได้ทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณี อันดาดาษไปด้วยสลอดและคุ่มนั้า 
มีหมู่ปลาหลากหลายเกลื่อนกล่น มีท่าราบเรียบ มีนั้ามากเปียมอยู่เสมอ 
เป็นสระสี่เหลี่ยม มีนั้าจืดดีปราศจากกลิ่นเหม็น พระองค์ควรทรงสร้าง 
บรรณศาลาทางทิศอีสาฌ แห่งสระโปกขรณีนั้น ครั้นทรงสร้างบรรณ- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 271 

ศาลาสำเร็จแล้ว ควรทรงบำเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนม์ชีพ ด้วยการเที่ยว 
แสวงหามูลผลาหาร. 

(นี้) ชื่อวนปเวสนกัณฑ์ 

[๑๑๒๓] พราหมณ์ ชื่อว่าชูชกอยู่ในเมืองกลิงครัฐ ภรรยาของพราหมณ์นั้นเป็นสาว 
มีชื่อว่าอมิตตตาปนา ถูกพวกผู้หญิงในบ้านนั้น ซึ่งพากันไปตักนั้าที่ท่า 
นั้ามารุมกันด่าว่าอย่างอึงมี่ว่า มารดาของเจ้าคงเป็นศัตรูแน่ และบิดาของ 
เจ้าก็คงเป็นศัตรูแน่นอน จึงได้ยกเจ้าซึ่งยังเป็นสาวรุ่นดรุณี ให้แก , 

พราหมณ์ชราเห็นปานนี้ไม่เกื้อกูลเลยหนอ พวกญาติของเจ้าแอบปรึกษา 
กันยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวรุ , นๆ ให้แก , พราหมณ์เฒ่าเห็นปานนี้ เป็นความ 
ชั่วหนอ ที่พวกญาติของเจ้าแอบปรึกษากัน ยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวรุ , นๆ 
ให้แก่พราหมณ์เฒ่าเห็นปานนี้ เป็นความลามกมากหนอ ที่พวกญาติ 
ของเจ้าแอบปรึกษากัน ยกเจ้าผู้ยังเป็นสาวรุ , นๆ ให้แก , พราหมณ์เฒ่าเห็น 
ปานนี้หนอ ไม่น่าพอใจเลยหนอ ที่พวกญาติของเจ้าแอบปรึกษากัน 
ยกเจ้าซึ่งเป็นสาวรุ่นๆ ให้แก , พราหมณ์เฒ่าเห็นปานนี้เจ้าคงไม่พอใจอยู่ 
กับผัวแก , การที่เจ้าอยู่ในเรือนของพราหมณ์เฒ่า เจ้าตายเสียดีกว่าอยู่ 
ดูกรแม่คนงามคนสวย มารดาและบิดาของเจ้าคงหาชายอื่นให้เป็นผัว 
ไม , ได้แน่ จึงยกเจ้าซึ่งยังเป็นสาวรุ , นๆ ให้แก่พราหมณ์เฒ่าเห็นปานนี้ 
เจ้าคงจักบูชายัญไว้ไม , ดีในดิถีที่ ๙ คงจักไม , ได้ทำการบูชาไฟไว้ เจ้าคง 
จักด่าสมณพราหมณ์ผู้มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้า ผู้มีศีล เป็นพหูสูต 
ในโลกเป็นแน่ เจ้าจึงได้มาอยู่ในเรือนของพราหมณ์แก , แต่ยังสาวรุ , นๆ 
อย่างนี้ การที่ถูกงูกัดก็ไม่เป็นทุกข์ การที่ถูกแทงด้วยหอกก็ไม่เป็นทุกข์ 
การที่ได้เห็นผัวแก่นั้นแลพึงเป็นทุกข์ด้วย เป็นความร้ายกาจด้วย การ 
เล่นหัวย่อมไม , มีกับผัวแก , การรื่นรมย์ย่อมไม่มีกับผัวแก , การเจรจา 
ปราศรัยย่อมไม่มีกับผัวแก่ แบ้การกระซิกกระซี้ก็ไม่งาม แต่เมื่อใด 
ผัวหนุ่มเมียสาวเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับ เมื่อนั้น ความเศร้าทุกอย่างที่ 
เสียดแทงหทัยอยู่ย่อมพินาศไปสิ้น เจ้ายังเป็นสาวรูปสวย พวกชายหนุ่ม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 272 

ปรารถนายิ่งนัก เจ้าจงไปอยู่เสียที่ตระกูลญาติเถิด พราหมณ์แก , จักให้ 
เจ้ารื่นรมย์ได้อย่างไร. 

[๑๑๒๔] ดูกรท่านพราหมณ์ ฉันจักไม , ไปตักนั้าที่แม่นั้นพื่อท่านอีกต่อไป เพราะ 
พวกหญิงชาวบ้านมันรุมด่าฉัน เหตุที่ท่านเป็นคนแก่. 

[๑๑๒๕] เธออย่าได้ท่าการงานเพื่อฉันเลย อย่าได้ตักนั้ามาเพื่อฉันเลย ฉันจัก 
ตักนั้นอง เธออย่าโกรธเลย. 

[๑๑๒๖] ฉันไม , ได้เกิดในสกุลที่ใช้สามีให้ตักนั้า ท่านพราหมณ์ขอจง เอ ย่างนี้ว่า 
ฉันจักไม , อยู่ ในเรือนของท่าน ถ้าท่านจักไม่นำทาสหรือทาสีมาให้ฉัน 
ท่านพราหมณ์จงทราบอย่างนี้ว่า ฉันจักไม , อยู่ ในสำนักของท่าน. 

[๑๑๒๗] ดูกรพราหมณี ศิลปกรรมหรือทรัพย์และข้าวเปลือกของฉันไม่มี ฉัน 
จักนำทาสหรือทาสีมาให้เธอแต่ที่ไหน ฉันจักบำรุงเธอ เธออย่าโกรธเลย. 

[๑๑๒๘] มานี่เถิด ฉันจักบอกให้แก่ท่านตามคำที่ฉันได้ฟ้งมา พระเวสสันดรราช 
ฤาษีประทับอยู่ ณ เขาวงกต ท่านพราหมณ์จงไปทูลขอทาสและทาสีกะ 
พระองค์เถิด เมื่อท่านทูลขอแล้ว พระองค์จักพระราชทานทาสและทาสี 
แก , ท่าน. 

[๑๑๒๙] ฉันเป็นคนชราทุพลภาพ ทั้งหนทางก็ไกลเดินไปได้ยาก เธออย่ารำพัน 
ไปเลย อย่าเสียใจเลย ฉันจักบำรุงเธอ เธออย่าโกรธเลย. 

[๑๑๓๐] คนขลาดยังไม่ทันถึงสนามรบ ไม , ทันได้รบก็ยอมแพ้ ฉันใด ท่าน 
พราหมณ์ยังไม , ท้นได้ไปก็ยอมแพ้ ฉันนั้น ถ้าท่านพราหมณ์จักไม่นำทาส 
หรือทาสีมาให้ฉัน ขอท่านจงทราบไว้อย่างนี้ว่า ฉันจักไม , อยู่ในเรือนของ 
ท่าน ฉันจักกระทำอาการไม่พอใจให้แก่ท่าน ข้อนั้นจักเป็นความทุกข์ 
ของท่าน ในคราวมหรสพซึ่งมีในต้น ฤดูนักขัตฤกษ์ ท่านจักได้เห็นฉัน 
ผู้แต่งตัวสวยงาม รื่นรมย์อยู่กับชายอื่นๆ ข้อนั้นชักเป็นทุกข์ของท่าน 
ดูกรท่านพราหมณ์ เมื่อท่านซึ่งเป็นคนแก่รำพันอยู่ เพราะไม , เห็นฉัน 
ร่างกายที่งอก็จักงอยิ่งขึ้น ผมที่หงอกก็จักหงอกมากขึ้น. 

[๑๑๓๑] ลำดับนั้น พราหมณ์ตกใจกลัว ตกอยู่ในอำนาจของนางพราหมณี ถูก 
กามราคะบีบคั้น ได้กล่าวกะนางพราหมณีว่า ดูกรนางพราหมณี เธอจง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 273 

ทำเสบียงเดินทางให้ฉัน ทั้งขนมงา ขนมเทียน สตูก้อน สตูผง 
และข้าวผอก เธอจงขัดให้ดีๆ ฉันจักนำพระพี่น้องสองกุมารมาให้เป็น 
ทาส พระกุมารทั้งสองนั้นเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน จักบำเรอเธอทั้งกลางคืน 
กลางวัน. 

[๑๑๓๒] พราหมณ์ชูชกผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพรหม สวมรองเท้าแล้วพรํ่าสั่งเสียต่อ 
ไป กระทำประทักษิณภรรยา สมาทานวัตร มีหน้านองด้วยนั้าตา 
หลีกไปสู่นครอันเจริญรุ่งเรืองของชาวสีพี เที่ยวแสวงหาทาสทาสี. 

[๑๑๓๓] พราหมณ์ชูชกไปในนครนั้นแล้ว ได้ถามประชาชนที่มาประชุมกันอยู่ 
ในที่นั้นๆ ว่า พระเวสสันดรราชประทับอยู่ ณ ที่ไหน เราทั้งหลาย 
จะไปเฝ็าพระองค์ผู้บรมกษัตริย์ ณ ที่ไหน ชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ 
ณ ที่นั้นได้ตอบพราหมณ์นั้นว่า ดูกรท่านพราหมณ์ พระเวสสันดรบรม 
กษัตริย์ ถูกพวกท่านเบียดเบียน เพราะทรงให้ทานมากไป ต้องทรงพา 
พระราชโอรสพระราชธิดา และพระอัครมเหสีไปประทับอยู่ ณ เขาวงกต. 

[๑๑๓๔] พราหมณ์นั้นผู้มีความติดใจในกาม ถูกนางพราหมณีตักเตือน ได้เสวย 
ทุกข์เป็นอันมากในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้าย เป็นที่เสพอาศัยแห่ง 
แรดและเสือเหลือง แก ลือ ไม้เท้าสีเหมือนผลมะตูม อีกทั้งเครื่องบูชาไฟ 
และเต้านั้า เข้าไปสู่ป่าใหญ่ โดยทางที่ได้ทราบข่าวซึ่งพระหน่อกษัตริย์ 
ผู้ประทานตามประสงค์ เมื่อพราหมณ์นั้นเข้าไปสู่ป่าใหญ่ถูกสุนัขล้อมไล่ 
ตาแกร้องเสียงขรม เดินหลงทางห่างออกไปไกล ลำดับนั้น พราหมณ์ 
ผู้โลภในโภคะ ไม , มีความสำรวม (ถูกสุนัขล้อมไล่) หลงทางที่จะไปสู่ 
เขาวงกต (และนั่งอยู่บนต้นไม้) ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า. 

[๑๑๓๕] ใครเล่าหนอจะพึงบอกพระราชบุตรพระนามว่า เวสสันดรผู้ประเสริฐ 
ทรงชำนะความตระหนี่อันใครให้แพ้ไม , ได้ ทรงให้ความปลอดภัยในเวลา 
มีภัยแก่เราได้ พระองค์เป็นที่พึ่งของพวกยาจก ดังธรณีเป็นที่พึ่งของสัตว์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 274 

ทั้งหลายฉะนั้น ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราชผู้เปรียบเหมือน 
แม่ธรณีแก่เราได้ พระองค์เป็นที่ไปเฝ็าของพวกยาจก ดังสาครเป็นที่ 
ไหลไปรวมแห่งแม่นํ้าทั้งหลายฉะนั้น ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดร 
มหาราช ผู้เปรียบเหมือนสาครแก่เราได้ พระองค์เป็นดังสระนั้า มีท่า 
อันงามราบเรียบ ลงดื่มได้ง่าย มีนํ้าเย็นเป็นที่รื่นรมย์ใจ ดาดาษไปด้วย 
บุณฑริกบัวขาบ สะพรั่งด้วยเกสรบัว ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดร 
มหาราชผู้เปรียบเหมือนสระนั้าแก่เราได้ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดร 
มหาราช ผู้เปรียบเหมือนต้นโพธึ๋ใบที่เกิดอยู่ใกล้ทาง มีเงาร่มเย็นน่า 
รื่นรมย์ใจ เป็นที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาใน 
เวลาร้อน แก่เราได้ ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราช ผู้เปรียบ 
เหมือนต้นไทรที่เกิดอยู่ใกล้ทาง มีเงาร่มเย็นน่ารื่นรมย์ใจ เป็นที่พัก 
อาศัยของคนเดินทาง ผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยในเวลาร้อน แก , เราได้ 
ใครจะพึงบอกพระเวสสันดรมหาราช ผู้เปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่เกิดอยู่ 
ใกล้ทาง มีเงาร่มเย็นน่ารื่นรมย์ใจ เป็นที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผู้เมื่อย 
ล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อน แก , เราได้ ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดร 
มหาราช ผู้เปรียบเหมือนต้นรังที่เกิดอยู่ใกล้ทาง มีเงาร่มเย็นน่ารื่นรมย์ 
ใจ เป็นที่พักอาศัยของคนเดินทาง ผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อน 
แก , เราได้ ใครจะพึงบอกซึ่งพระเวสสันดรมหาราช ผู้เปรียบเหมือนต้นไม้ 
ใหญ่ที่เกิดอยู่ใกล้ทาง มีเงาร่มเย็นน่ารื่นรมย์ใจ เป็นที่พักอาศัยของคน 
เดินทาง ผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อน แก่เราได้ ก็เมื่อเราเข้า 
ไปในป่าใหญ่ เพ้อรำพันอยู่อย่างนี้ ผู้ใดจะพึงบอกว่า เรารู้ ผู้นั้นยัง 
ความยินดีให้เกิดแก , เรา เมื่อเราเข้าไปในป่าใหญ่เพ้อรำพันอยู่อย่างนี้ 
ผู้ใดพึงบอกที่ประทับของพระเวสสันดรว่า เรารู้จัก ผู้นั้นประสบบุญ 
เป็นอันมาก ด้วยวาจาคำเดียวนั้น. 

[๑๑๓๖] นายเจตบุตรเป็นพรานเที่ยวอยู่ในป่า ได้ตอบแก่ชูชกนั้นว่า ดูกรพราหมณ์ 
พระหน่อกษัตริย์ ถกพวกท่านรบกวน เพราะทรงป่าเพ็ฌทานอย่างยิ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 275 

จึงถูกเนรเทศจากแคว้นของพระองค์มาประทับอยู่ ณ เขาวงกต ดูกร 
พราหมณ์ พระหน่อกษัตริย์ถูกพวกท่านรบกวน เพราะทรงบำเพ็ญทาน 
อย่างยิ่ง ต้องทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมาประทับอยู่ ณ เขา 
วงกต ท่านผู้มีปัญญาทราม ท่าแต่กิจที่ไม , ควรท่า ยังออกจากแว่นแคว้น 
ตามมาถึงป่าใหญ่ เที่ยวแสวงหาพระราชบุตรดุจนกยางเที่ยวหาปลาอยู่ใน 
นํ้าฉะนั้น แน่ะพราหมณ์เราจักไม่ให้ชีวิตแก , เจ้าในที่นี้ลูกศรที่เราจะยิง 
นี้แหละ จักดื่มเลือดเจ้า ดูกรพราหมณ์ เราชักตัดหัวของเจ้า เชือด 
เอาหัวใจพร้อมทั้งไห้พุง แล้วจักบูชาปันถสกุณยัญพร้อมด้วยเนื้อของเจ้า 
ดูกรพราหมณ์ เราจักเชือดหัวใจของเจ้า ยกขึ้นเป็นเครื่องเซ่นสรวง 
พร้อมด้วยเนื้อ มันข้น และมันในสมองของเจ้า ดูกรพราหมณ์ ข้อนั้น 
จักเป็นยัญที่เราบูชาดีแล้ว เซ่นสรวงดีแล้ว ด้วยเนื้อของเจ้า เจ้าชักนำ 
พระมเหสีและพระโอรสพระธิดาของพระราชบุตรไปไม , ได้. 

[๑๑๓๗] ดูกรเจตบุตร จงปังเราก่อน พราหมณ์ผู้เป็นทูต เป็นคนหาโทษมิได้ 
เพราะเหตุนั้นแล คนทั้งหลายย่อมไม , ฆ่าทูต นี้เป็นธรรมเนียมสืบเนื่อง 
มาแต่โบราณ ชาวสีพีทุกคนยินยอมแล้ว พระบิดาก็ทรงปรารถนาจะพบ 
พระราชบุตรและพระมารดาของพระราชบุตรนั้น ทรงทุพพลภาพ พระเนตร 
ทั้งสองของพระมารดานั้นจักขุ่นมัวในไม , ช้า เราเป็นทูตที่ชาวสีพีเหล่านั้น 
ส่งมา ดูกรเจตบุตร จงฟ้งเราก่อน เราจักนำพระราชบุตรเสด็จกลับ 
ล้าเจ้ารู้ จงบอกหนทางแก , เรา. 

[๑๑๓๘] ลูกรพราหมณ์ ท่านเป็นทูตที่รักของพระเวสสันดรผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจะให้เต้านั้าผึ้ง และขาเนื้อย่างเป็นบรรณาการแก่ท่าน และ 
ชักบอกประเทศที่พระเวสสันดรหน่อกษัตริย์ผู้ให้สำเร็จความประสงค์ประ 
ทับอยู่แก่ท่าน. 

(นี้) ชื่อชูชกบรรพ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 276 

[๑๑๓๙] ดูกรมหาพราหมณ์ นั่นภูเขาคันธมาทน์อันล้วนแล้วด้วยหิน พระ 
เวสสันดรเจ้า พร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงเพศนัก 
บวชอันประเสริฐ ทรงขอสำหรับสอยผลไม้ เครื่องบูชาไฟและชฎา 
ทรงนุ่งห่มหนังเสือ บรรทมเหนือแผ่นดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู่ 
ณ อาศรมใด เมื่อท่านบ่ายหน้าเดินทางไปทางทิศอุดร จะได้เห็นอาศรม 
นั้น นั่นหมู , ไม้เขียวชะอุ , ม ทรงผลต่างๆ ย่อมปรากฏ ดังภูเขาธัญชน 
บรรพตเขียวชะอุ , ม มียอดสูงตระหง่าน คือ ไม้ตะแบก หูกวาง 
ไม้ตะเคียน ไม้รัง ไม้ตะครัอ ไม้ยางทราย ย่อมหวั่นไหวไปตามลม 
ดังมาณพดื่มสุราคราวเดียวก็ซวนเซไปมาอยู่ฉะนั้น ท่านได้ฟ้งเสียงฝูง 
นกอันจับอยู่บนกิ่งไม้ปานดังเสียงเพลงขับทิพย์ คือ นกโพรดก นก 
ดุเหว่า นกกระจง พลางส่งเสียงร้องบินจากต้นไม้โน้นมาสู่ต้นไม้นี้ 
ทั้งหมู , ไม้ที่ต้องลมพัดสะบัดกิ่งและใบเสียดสีกันคล้ายกับจะเรียกคนผู้ 
กำลังเดินไปให้หยุด และเหมือนดังชักชวนคนผู้จะผ่านไปให้ยินดีชื่นชม 
พักผ่อน พระเวสสันดรเจ้า พร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี 
ทรงเพศเป็นพราหมณ์ ทรงขอสำหรับสอยผลไม้ เครื่องบูชาไฟและชฎา 
ทรงนุ่งห่มหนังเสือ บรรทมเหนือแผ่นดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู่ ณ 
อาศรมใด เมื่อท่านบ่ายหน้าเดินไปทางทิศอุดรจะได้เห็นอาศรมนั้น. 

[๑๑๔๐] ในบริเวณอาศรมนั้น มีหมู , ไม้มะม่วง มะขวิด ขนุน ไม้รัง ไม้หว้า สมอ 
พิเภก สมอไทย มะขามป้อม ไม้โพธ ไม้พุทรา มะพลับทอง ต้นไทร 
และมะสัง มะซางหวาน และมะเดื่อ มีผลสุกแดงเรื่อๆ อยู่ในที่ตํ่าๆ 
คล้ายงาช้าง กล้วยหอม ผลจันทน์ มีรสหวานเหมือนนั้าผึ้ง รวงผึ้งไม่ 
มีตัว มีในที่นั้น คนเอื้อมมือปลิดมาบริโภคได้เอง ในบริเวณอาศรมนั้น 
มีต้นมะม่วง บางต้นออกช่อแย้มบาน บางต้นมีดอกและใบร่วงหล่น 
ผลิผลดาษดื่น บางอย่างยังลิบ บางอย่างสุกแล้ว ผลมะม่วงลิบและสุก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 277 

ทั้งสองอย่างนั้น มีสีดังหลังกบ อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนั้น บุรุษยืน 
อยู่ในภายใต้ก็เก็บมะม่วงสุกกินได้ ผลมะม่วงดิบและสุกทั้งหลายมีสี 
สวย กลิ่นหอมและรสอร่อยที่สุด เหตุการณ์เหล่านี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ 
แก , ข้าพเจ้าเหลือเกิน ถึงกับข้าพเจ้าออกอุทานว่า อือๆ ที่ประทับอยู่ 
ของพระเวสสันดรนั้น เป็นดังที่ประทับอยู่ของทวยเทพ ย่อมงดงาม 
ปานด้วยบันทวัน ต้นตาล ต้นมะพร้าว และอินทผลัม ที่มีอยู่ในป่า 
ใหญ่มีดอกเรียงรายกันอยู่ เหมือนพวงมาลัยเขาร้อยไว้ หมู , ไม้เหล่านั้น 
ย่อมปรากฏดังยอดธงชัย ในบริเวณอาศรมนั้น มีหมู , ไม้ต่างๆ พันธุ คือ 
ไม้มูกมัน โกฐ สะค้าน แคฝอย ไม้บุนนาค บุนนาคเขา และไม้ 
ทรึก มีดอกบานสะพรั่งสีต่างๆ กัน เหมือนหมู , ดาวเรื่อเรืองอยู่บน 
นภากาศฉะนั้น อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนั้น มีไม้ราชพฤกษ์ ไม้มะเกลือ 
กฤษณา รักดำ ต้นไทรใหญ่ ไม้รังไก่ ไม้ประดู่ มีดอกบานสะพรั่ง 
ในบริเวณอาศรมนั้นมีไม้มูกหลวง ไม้สน ไม้กะทุ่ม ไม้ช่อ ไม้ตะแบก 
นางรัง ล้วนมีดอกเป็นพุ่มพวงดังลอมฝาง บานในที่ไม , ไกลต่ออาศรมนั้น 
มีสระโบกขรณี ณ ภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ใจ ดาดาษไปด้วยดอกปทุมชาติ 
และอุบล ดังสระโบกขรณีในสวนนันทวันของทวยเทพฉะนัน อนึ่ง ณ 
ที่ใกล้สระโบกขรณีนั้น มีฝูงนกดุเหว่าเมารสดอกไม้ ส่งเสียงไพเราะ 
จับใจ ทำป่านั้นให้ดังอึกทึกกึกก้อง ในเมื่อคราวหมู , ไม้ผลิดอกแย้มบาน 
ตามฤดูกาลรสหวานดังนั้าผึ้งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้มาล้างอยู่บนใบบัว 
ย่อมชื่อว่านั้าผึ้งใบบัว (ขัณฑสกร) อนึ่ง ลมทางทิศทักษิณและทางทิศ 
ประจิมย่อมพัดมาที่อาศรมนั้น อาศรมเป็นสถานที่เกลื่อนกล่นไปด้วย 
ละอองเกสรปทุมชาติ ในสระโบกขรณีนั้น มีกระจับขนาดใหญ่ๆ ทั้ง 
ข้าวสาลีอ่อน บ้างแก่ม้างล้มดาษอยู่บนภาคพื้น และในสระโบกขรณีนั้น 
นั้าใสสะอาดมองเห็นฝูงปลา เต่าและปูเป็นอันมาก สัญจรไปมาเป็นหมู่ๆ 
รสหวานปานนั้าผึ้งย่อมไหลออกจากเหง้าบัว รสมันปานนมสดและเนยใส 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 278 

ย่อมไหลออกจากสายบัว ป่านั้นมีกลิ่นหอมต่างๆ ที่ลมรำเพยพัดมา 
ย่อมหอมฟุงตระหลบไป ป่านั้นเหมือนดังจะชวนเชิญคนที่มาถึงแล้วให้ 
เบิกบาน ด้วย ดอกไม้และกิ่ง ไม้ ที่มีก ลิ่น หอม แมลงคู , ทั้งหลายต่างก็บิน 
ว่อนวู่บันลือเสียงอยู่โดยรอบ ด้วยกลิ่นดอกไม้ อนึ่ง ที่ใกล้อาศรมนั้น 
ฝูงวิหคเป็นอันมากมีสึต่างๆ กัน บันเทิงอยู่กับคู่ของตนๆ รํ่าร้องขาน 
ขันแก่กันและกัน มีฝูงนกอีกสี่หมู่ทำรังอยู่ใกล้สระโบกขรณี คือ หมู่ 
ที่ ๑ ชื่อว่านันทิกา ย่อมร้องทูลเชิญพระเวสสันดรเจ้า ให้ชื่นชมยินดี 
อยู่ในป่านี้หมู่ที่ ๒ ชื่อว่า ชีวปุตตา ย่อมรํ่ารัองถวายพระพรให้ 
พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระราชธิดาและพระอัครมเหสี จงมีพระชนม์ 
ยืนนานด้วยความสุขสำราญ หมู่ที่ ๓ ชื่อว่าชีวปุตตาปิยาจโน ย่อมรํ่ารัอง 
ถวายพระพรให้พระเวสสันดรพร้อมทั้งพระราชโอรสพระราชธิดาและ 
พระอัครมเหสี ผู้เป็นที่รักของพระองค์จงทรงพระสำราญ มีพระชนมายุ 
ยืนนาน ไม่มีข้าศึกศัตรู หมู่ที่ ๔ ชื่อว่า ปิยาปุตตาปิยานันทา ย่อมรํ่ารัอง 
ถวายพระพรให้พระราชโอรสพระราชธิดาและพระอัครมเหสี จงเป็นที่รัก 
ของพระองค์ ขอพระองค์จงเป็นที่รักของพระราชโอรสพระราชธิดาและ 
พระอัครมเหสี ทรงชื่นชมโสมนัสต่อกันและกัน ดอกไม้ทั้งหลายย่อมตั้ง 
เรียงรายกันอยู่ เหมือนพวงมาลัยที่เขาร้อยไว้ หมู , ไม้เหล่านั้นย่อม 
ปรากฏดังยอดธงชัยมีดอกสีต่างๆ กัน ดังนายช่างผู้ฉลาดเก็บมาร้อยกรอง 
ไว้ พระเวสสันดรเจ้า พร้อมด้วยพระราชโอรสพระธิดาและพระมเหสี 
ทรงเพศเป็นพราหมณ์ ทรงขอสำหรับสอยผลไม้ เครื่องบูชาไฟและชะฎา 
ทรงนุ่งห่มหนังสือ บรรทมเหนือแผ่นดิน ทรงบูชาไฟประทับอยู่ ณ 
อาศรมใด เมื่อท่านบ่ายหน้าไปทางทิศอุดร จะได้เห็นอาศรมนั้น. 

[๑๑๔๑] เออ ก็'ข้าวสตูผงอันระคนด้วยนั้าผึ้ง และข้าวสตูก้อนมีรสหวานอร่อยของ 
ลุงนี้อันนางอมิตตดาจัดแจง , ให้แล้ว ลุงจะแบ่งให้แก่เจ้า. 

[๑๑๔๒] ข้าแต่ท่านพราหมณ์ จงเอาไว้เป็นสะฒียงทางของท่านเถิด ข้าพเจ้าไม่ 
ปรารถนาสะเมียงทาง ขอเชิญท่านจงรับนั้าผึ้งกับขาเนื้อย่างจากสำนักของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 279 

ข้าพเจ้านี้เอาไปเป็นสะเมียงทางอีกด้วย และขอท่านจงไปตามสบายเถิด 
หนทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียว ตรงลิ่วไปถึงอาศรมของอจุตฤาษี แม้ 
อจุตฤาษีอยู่ , ในอาศรมนั้นฟืนเขลอะ มีผมเกลือกกลั้วด้วยธุลี ทรงเพศ 
เป็นพราหมณ์ มีขอสำหรับสอยผลไม้ เครื่องบูชาไฟและชะฎา นุ่งห่ม 
หนังเสือ นอนเหนือแผ่นดิน บูชาไฟ ลุงไปถึงแล้ว เชิญถามท่านเถิด 
ท่านจักบอกหนทางให้แก , ลุง 

[๑๑๔๓] ชูชกผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพราหมณ์ได้ฟ้งคำของเจตบุตรดังนี้แล้ว มีจิต 
ยินดีเป็นอย่างยิ่ง กระทำประทักษิณเจตบุตรแล้ว ได้เดินทางตรงไป 
ณ สถานที่อันอจุตฤาษีสถิตอยู่. 

จบ จุลวนวรรณนา 

[๑๑๔๔] ชูชกพราหมณ์ภารทวาชโคตรนั้น เมื่อเดินไปตามทางที่เจตบุตรพรานป่า 
แนะให้ ก็ได้พบอจุตฤาษี ครั้นแล้วได้เจรจาปราศรัยดับอจุตฤาษี ไต , ถาม 
ถึงทุกข์สุขว่า พระคุณเจ้าไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนหรือ เป็นสุขสบาย 
ดีหรือ เยียวยาอัตภาพด้วยการแสวงหาผลไม้สะดวกหรือ มูลมันผลไม้ 
มีมากหรือ เหลือบ ยุง และสัตว์เลื้อยคลานทีจะมีน้อยกระมัง ในป่า 
อันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนือร้าย ไม่มีกลำกลายเข้ามารบกวนแหละหรือ. 

[๑๑๔๕] ดูกรพราหมณ์ เราไม่มีโรคาพาธเบียดเบียน เราเป็นสุขสบายดี เขียวยา 
อัตภาพด้วยการแสวงหาผลไม้สะดวกดี มูลมันผลไม้ก็มีมาก อนึ่ง 
เหลือบ ยุง และสัตว์เลื้อยคลานก็น้อย ในป่าอันเกลื่อนกลาดไปด้วย 
เนื้อร้าย ไม่มีกลั้ากลายมารบกวนเราเลย เมื่อเรามาอยู่ในอาศรมสิ้น 
จำนวนปีเป็นอันมาก เราไม , รู้สึกถึงความอาพาธอันไม่เป็นที่รื่นรมย์ใจ 
เกิดขึ้นเลย ดูกรมหาพราหมณ์ ท่านมาดีแล้ว อนึ่ง ท่านมิได้มาร้าย 
ดูกรท่านผู้เจริญ เชิญท่านเข้าไปภายใน เชิญล้างเท้าทั้งสองของท่าน 
ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะซาง ผลหมากเม่า มีรสหวานคล้ายนี้าผึ้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 280 

เชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลที่ดีๆ แมน , ' ไ ฉันก็เย็นสนิทเรานำมาจาก 
ซอกเขา ดูกรมหาพราหมณ์ ถ้าท่านจำนงหวัง ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด. 

[๑๑๔๖] สิ่งใดอันพระคุณเจ้าให้แล้ว สิ่งนั้นทั้งหมดข้าพเจ้ารับไว้แล้ว บรรณาการ 
อันพระคุณเจ้ากระท่าแล้วทุกอย่าง ข้าพเจ้ามาแล้ว เพื่อจะเยี่ยมเยียน 
พระเวสสันดรราชฤาษี ราชโอรสของพระเจ้ากรุงสัญชัย ซึ่งพลัดพราก 
จากชาวสีพีมาช้านาน ล้าพระคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับ โปรดแจ้งแก่ 
ข้าพเจ้าด้วยเถิด. 

[๑๑๔๗] ท่านมานี่เพื่อเป็นศรีสวัสด เพื่อมาเยี่ยมเขียนพระเวสสันดรเจ้าก็หาไม่ 
เราเข้าใจว่าท่านปรารถนา (จะมาขอ) พระอัครมเหสีผู้เคารพนบนอบ 
พระราชสวามีไปเป็นภรรยา หรือมิฉะนั้นท่านก็ปรารถนา (จะมาขอ) 

พระตัณหาชินาราชกุมารีและพระชาลีราชกุมารไปเป็นทาสทาสี หรือไม , ก็ 
มาเพื่อจะนำเอาพระมารดาและพระราชกุมารกุมารีทั้งสามพระองค์ไปจาก 
ป่า ดูกรพราหมณ์ โภคสมบัติทรัพย์และข้าวเปลือกของพระองค์มิได้มี. 

[๑๑๔๘] ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านยังไม่สมควรจะโกรธเคือง เพราะข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อ 
ขอทาน การพบเห็นอริยชนเป็นความดี การอยู่ร่วมกับอริยชนเป็นสุขทุก 
เมื่อ พระเวสสันดรสีพีราชเสด็จพลัดพรากจากชาวสีพีมา ข้าพเจ้ายังมิได้ 
เห็นเลย ข้าพเจ้ามาเพื่อจะเยี่ยมเขียนพระองค์ ถ้าพระคุณเจ้าทราบสถาน 
ที่ประทับ โปรดแจ้งแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด. 

[๑๑๔๙] ดูกรมหาพราหมณ์ นั่นภูเขาคันธมาทน์อันล้วนแล้วด้วยหิน พระเวสสัน 
ดรเจ้า พร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี ทรงเพศนักบวช 
อันประเสริฐ ทรงขอสำหรับสอยผลไม้ เครื่องบูชาไฟและชะฎา ทรง 
นุ่งห่มหนังเสือ บรรทมเหนือแผ่นดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู่ ณ 
อาศรมใด เมื่อท่านบ่ายหน้าเดินไปทางทิศอุดร จะได้เห็นอาศรมนั้น 
นั่นหมู , ไม้เขียวชะอุ , ม ทรงผลต่างๆ ปรากฏดังภูเขาธัญชนบรรพตเขียว 
ชะอ , ม มียอดสงตระหง่าน คือ ไม้ตะแบก หกวาง ไม้ตะเคียน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 281 

ไม้รัง ไม้ตระคร้อ ไม้ยางทรายย่อมหวั่นไหวไปตามลม ดังมาณพดื่ม 
สุราคราวเดียวก็ซวนเซไปมาอยู่ ฉะนั้น ท่านจะได้ฟ้งเสียงฝูงนกอันขับ 
อยู่บนกิ่งไม้ปานดังเสียงเพลงทิพย์ คือ นกโพรดก นกดุเหว่า 
นกกระจง ส่งเสียงร้องบินจากต้นไม้โน้นมาสู่ต้นไม้นี้ ทั้งหมู , ไม้ที่ต้อง 
ลมพัดสะบัดกิ่งและใบเสียดสีกัน คล้ายกับจะเรียกคนผู้กำลังเดินทางไป 
ให้หยุด และเหมือนดังชักชวนผู้จะผ่านให้ยินดีชื่นชมพักผ่อน พระเวส 
สันดรเจ้า พร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี ทรงเพศเป็น 
นักบวชอันประเสริฐ ทรงขอสำหรับสอยผลไม้ เครื่องบูชาไฟและใส่ชะฎา 
ทรงนุ่งห่มหนังเสือ บรรทมเหนือแผ่นดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู่ ณ 
อาศรมใด เมื่อท่านบ่ายหน้าเดินทางไปทางทิศอุดรจะได้เห็นอาศรมนั้น 
ที่ภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ใจ มีดอกคุ่มตกอยู่เรี่ยราด พื้นแผ่นดินเขียวชะอุ , ม 
ไปด้วยหญ้าแพรก ณ ที่นั้นไม , มีธุลีฟุงขึ้นเลย หญ้านั้นมีสึเขียวคล้ายขน 
คอนกยูงเปรียบด้วยสัมผัสแห่งสำลี หญ้าทั้งหลายโดยรอบ ยาวไม่เกิน 
๔ องคุลี ต้นมะม่วง ต้นชมพู , ต้นมะขวิดและมะเดื่อ มีผลสุก อยู่ 
ในที่ตํ่าๆ ป่าไม้นั้นเป็นที่ให้เจริญความยินดี เพราะมีหมู , ไม้ผลบริโภค 
ได้เป็นอันมาก นั้าใสสะอาดกลิ่นหอมดี สึดังแก้วไพฑูรย์ เป็นที่อยู่ 
ของฝูงปลา ไหลหลั่งมาในป่านั้น ภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ใจ ในที่ไม , ไกล 
อาศรมนั้น มีสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยปทุมชาติและอุบล เหมือน 
ดังที่มีอยู่ในนันทวันของทวยเทพ ดูกรพราหมณ์ในสระนั้นมีอุบลชาติ 
สามชนิด คือ เขียว ขาวและแดง งามวิจิตรมากมาย. 

[๑๑๕๐] ในสระนั้นมีปทุมชาติดาษดื่น สีขาวดังผ้าโขมพัสตร์ สระนั้นชื่อว่า 
มุจลินท์ ดารดาษไปด้วยอุบลขาว จงกลณี และผักทอดยอด อนึ่งเล่า 
ปทุมชาติในสระนั้นมีดอกบานสะพรั่งปรากฏหากำหนดประมาณมิได้ ม้าง 
ก็บานในคิมหันตฤลู บ้างก็บานในเหมันตฤลูปรากฏเหมือนตั้งอยู่ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 282 

นั้าลึกปิระมาณเพียงเข่า ปทุมชาติอันงามวิจิตรชูดอกสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอม 
ฟ้งตระหลบไป หมู , ภมรโผผินบินว่อนเสียงวู่ๆ อยู่โดยรอบเพราะกลิ่น 
หอมแห่งบุปผชาติ. 

[๑๑๕๑] ดูกรพราหมณ์ อนึ่งเล่า ที่ใกล้ขอบสระนั้นมีต้นไม้หลากหลายขึ้นออก 
สะพรั่ง คือ ต้นกระทุ่ม ต้นแคฝอย และต้นทองหลาง ผลิดอกออก 
สะพรั่ง ไม้ปรู ไม้ทราก ต้นปาริชาตก์ ดอกบานสะพรั่ง ต้นกากะทิง 
ต้นไม้เหล่านี้มือยู่ที่สองฟาก ปากสระมุจลินท์ ต้นซึก ต้นแคขาว 
บัวบก ล่งกลิ่นหอมฟ้งไป ต้นคณฑีสอ ต้นคณฑีเขมา และต้นประดู่ 
มีอยู่ ณ ที่ใกล้สระนั้น ดอกสะพรั่ง ต้นมะคำไก่ ไม้มะทราง ต้นแก้ว 
ต้นมะรุม การเกต กรรณิการ์ และชะบา ไม้รกฟ้า ไม้อินทนิล 
ไม้สะท้อน และทองกวาวมีดอกแย้มบานผลิดอกออกยอดพร้อมๆ กัน 
รุ่งเรืองงาม ไม้มะรื่น ไม้ตีนเป็ด กล้วย ต้นคำฝอย นมแมว 
คนทา ประดู่ลาย ต้นสลอด มีดอกบานสะพรั่ง ต้นมะไฟ ต้นงี๋ว 
ไม้ช้างน้าว พุดขาว กฤษณา โกฐเขมา โกฐสอ มีดอกบานสะพรั่ง 
ต้นไม้ในบริเวณสระนั้นมีนั้งอ่อนและแก่ ต้นตรงไม่คดงอดอกบานตั้ง 
อยู่สองช้างอาศรมโดยรอบเรือนไฟ. 

[๑๑๕๒] อนึ่ง พรรณไม้เป็นอันมาก เกิดขึ้นใกล้ขอบสระนั้น คือ ตระไคร้ 
ถั่วเขียว ถั่วราชมาส สาหร่าย สันตะวา นั้าในสระนั้นถูกลมรำเพยพัด 
เกิดเป็นละลอกกระทบฝ่ง มีหมู่แมลงบินวู่ว่อนเคล้าเอาเกสรดอกไม้ที่ 
แย้มบาน สีเสียดเทศ เต่าร้าง ผักบุ้งร้วม มีมากในที่ต่างๆ ดูกร 
พราหมณ์ ต้นไม้ทั้งหลายดารดาษไปด้วยกล้วยไม้ กลิ่นแห่งบุปผชาติ 
ดังกล่าวแล้วนั้น หอมตระหลบอยู่ ๗ วัน ไม่พลันหาย บุปผชาติ 
เกิดอยู่เรียงรายสองส่งสระมุจลินท์ ป่านั้นดารดาษไปด้วยต้นราชพฤกษ์ 
ย่อมงดงาม กลีบดอกราชพฤกษ์นั้นหอมตระหลบอยู่กึ่งเดือนไม่เลือน 
หาย คัญชันเขียว อัญชันขาว ทุ่มแดง ดอกบานสะพรั่ง ป่านั้น 
ดารดาษไปด้วยอบเชยและแมงรักเหมือนดังจะให้คนเบิกบานใจ ด้วย 
ดอกไม้และกึ่งไม้อันมีกลิ่นหอม เหล่าภมรโผผินบินว่อนเสียงวู่ๆ อยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 283 

โดยรอบ เพราะกลิ่นหอมแห่งบุปผชาติ ดูกรพราหมณ์ ณ ที่ใกล้สระนั้น 
มีฟิกแฟง แตงนาเต้า ๓ ชนิด ชนิดหนึ่งผลโตเท่าหม้อ อีกสองชนิด 
ผลโตเท่าตะโพน. 

[๑๑๕๓] อนึ่ง ที่ใกล้สระนั้นมีผักกาด กระเทียม หอม เป็นอันมาก ต้นเต่ารั้ง 
ตั้งอยู่สล้างดังต้นตาล อุบลเขียวมีเป็นอันมาก ขึ้นอยู่ริมนั้าพอเอื้อม 
เด็ดไต้มติวันมนตำเลียหญ้านางอบเชย อโศก เทียนป่า 
ดอกเข็ม หางช้าง อังกาบ กากะทิง กะลำพัก ทองเครือ ดอก 
แย้มบานสะพรั่งขึ้นขนาน ต้นชุมแสงขึ้นแซงแซกคัดเค้าและชะเอม 
มะลิซ้อน หงอนไก่ เทพทาโร แคฝอย ฝ็ายทะเล กรรณิการ์ ดอก 
เบ่งบานงาม ปรากฏดังตาข่ายทองเปรียบด้วยเปลวไฟ บุปผชาติที่เกิด 
บนบกและที่เกิดในนั้า ปรากฏมีในสระนั้นทุกอย่าง สระมุจตินท์มีนั้ามาก 
เป็นที่รื่นรมย์ ด้วยประการฉะนี้. 

[๑๑๕๔] อนึ่ง ในสระนั้นมีปลาซึ่งว่ายอยู่ในนั้ามากมาย คือ ปลาตะเพียน 
ปลาช่อน ปลาดุก จระเข้ ปลาฉลาม ณ ที่ใกล้สระนั้น มีชะเอมต้น 
ชะเอมเครือ กำยาน ประยงค์ เนรภูสี แห้วหมู , สัตตบุษ สมุลแว้ง 
พิมเสน สามสิบ และกฤษณา เถากะไดติง มีมากมาย บัวบก 
โกฐขาว กระทุ่มเลือด ต้นหนาด ขมิ้น แก้วหอม หรดาล คำคูน 
สมอพิเภก ไคร้เครือ พิมเสน และรางแดง. 

[๑๑๕๕] อนึ่ง ในป่านั้นมีสัตว์หลายจำพวก คือ ราชสีห์ เสือโคร่ง ยักษิณี 
หน้าฬา ช้างพัง ช้างพลาย เนื้อทราย เนื้อฟาน ละมั่ง นางเห็น 
หมาจิ้งจอก หมาไน ปาง กระรอก จามรี ชะนี ติงลม ค่าง ติง 
ติงจุ , น กวาง กระทิง หมี วัวเถื่อน มีมากมาย แรด หมู พังพอน 
งูเห่า มีอยู่ที่ใกล้สระนั้น เป็นอันมาก กระบือ หมาไน หมาจิ้งจอก 
กิ้งก่า จะกวด เหี้ย เสือดาว เสือเหลือง มีอยู่โดยรอบ กระต่าย 
แร้ง ราชสีห์ และเสือปลา มีอยู่มากหลาย มีสกุณชาติมากมาย คือ 
นกกวัก นกยูง หงส์ขาว ไก่ฟ้า ไก่ป่า ไก , เถื่อน นกหัสดีลิงค์ 
รํ่าร้องหากันและกัน นกยางโทน นกยางกรอก นกโพระดก นกต้อยตีวิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 284 

นกกะเรียน เหยี่ยวดำ เหยี่ยวแดง นกช้อนหอย นกพริก นกคับแค 
นกแขวก นกกด นกกระเต็นใหญ่ นกนางแอ่น นกคุ่ม นกกะทา 
นกกระทุง นกกระจอก นกกระจาบ นกกระเต็นน้อย นกกางเขน 
นกการเวก นกแอ่นลม นกเงือก นกออก สระมุจลินท์ เกลื่อนกล่น 
ไปด้วยฝูงนกนานาชนิด กึกก้องไปด้วยเสียงสัตว์ต่างๆ. 

[๑๑๕๖] อนึ่ง ที่ใกล้สระนั้น มีนกมากมาย มีขนปีกงามวิจิตร มีเสียงไพเราะ 
เสนาะโสต ย่อมปราโมทย์อยู่คับคู , เคียงส่งเสียงกู่ก้องร้องหากันและกัน 
อนึ่ง ที่ใกล้สระนั้น มีฝูงสกุณาทิชาชาติส่งเสียงร้องไพเราะไม่ขาดสาย 
มีตางามประกอบด้วยเบ้าตาขาว มีขนปีกขนหางงามวิจิตร อนึ่ง ที่ใกล้ 
สระนั้นมีฝูงนกยูง ส่งเสียงร้องไพเราะไม่ขาดสาย มีสร้อยคอเขียว 
ส่งเสียงร้องหากันและกัน ไก , เลื่อน ไก , ฟ้า นกเปล้า นกนางนวล 
เหยี่ยวดำ เหยี่ยวนกเขา นกกานั้า นกแขกเต้า นกสาลิกา อนึ่ง 
ที่ใกล้สระนั้น มีนกเป็นอันมาก เป็นพวกๆ คือ เหลือง แดง ขาว 
นกหัสดีลิงค์ พระยาหงส์ทอง นกกานั้า นกแขกเต้า นกดุเหว่า 
นกออก หงส์ขาว นกช้อนหอยนกเค้าแมว ห่านนกยาง 
นกโพระดก นกต้อยตีวิด นกพิราบ หงส์แดง นกจากพราก 
นกเป็ดนั้า นกหัสดีลิงค์ ส่งเสียงร้องน่ารื่นรมย์ใจ เหล่าสกุณาทิชาชาติ 
ดังกล่าวแล้ว ต่างก็ส่งเสียงร้องกู่ก้องหากันทั้งเช้าและเย็นเป็นนิรันดร์ 
อนึ่ง ที่ใกล้สระนั้นมีสกุณาทิชาชาติมากมายสีต่างๆ กัน ย่อมบันเทิง 
อยู่กับคุ่เคียง ล่งเสียงกู , ก้องร้องเข้าหากันและกัน อนึ่ง ที่ใกล้สระนั้น 
มีสกุณาทิชาชาติ มากมายสีต่างๆ กัน ทุกๆ ตัวต่างล่งเสียงอันไพเราะ 
ระงมไพร ที่ , ใกล้สองส่งสระมุจสินท์ อนึ่ง ที่ , ใกล้สระนั้นมีสกุณาทิชาชาติ 
ชื่อว่าการเวกมากมาย ย่อมปราโมทย์อยู่กับคู่เคียง ล่งเสียงกู , ก้องร้องหา 
กันและกัน อนึ่ง ที่ใกล้สระนั้นมีสกุณาทิชาชาติชื่อว่าการเวก ทุกๆ 
ตัวต่างล่งเสียงอันไพเราะระงมไพร อยู่ที่สองส่งสระมุจลินท์ ป่านั้น 
เกลื่อนกลาดไปด้วยเนื้อทรายและเนื้อฟาน เป็นสถานที่เสพอาศัยของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 285 

ช้างพลายและช้างพัง ดาษดื่นไปด้วยเถาวัลย์นานาชนิด และเป็นที่ 
อาศัยของฝูงชมด อนึ่ง ที่ป่านั้น มีธัญญาชาติมากมาย คือ หญ้ากับแก้ 
ลูกเดือย ช้าวสาลี อ้อย มิใช่น้อยเกิดเองในที่ไม , ได้ไถ ทางนี้เป็น 
ทางเดินได้คนเดียว เป็นทางตรงไปจนถึงอาศรม คนผุ้ไปถึงอาศรมของ 
พระเวสสันดรนั้นแล้ว ย่อมไม , มีความหิวกระหายหรือความไม่ยินดี 
พระเวสสันดรเจ้าพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดา และมเหสี ทรงเพศนัก 
บวชอันประเสริฐ ทรงขอสำหรับสอยผลไม้ เครื่องบูชาไฟและชะฎา 
ทรงนุ่งห่มหนังเสือ บรรทมเหนือแผ่นดิน ทรงบูชาไฟ ประทับอยู่ 
ณ อาศรมใด เมื่อท่านบ่ายหน้าไปทางทิศอุดรจะได้เห็นอาศรมนั้น. 

[๑๑๕๗] ชูชกผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพราหมณ์ ครั้นได้สดับถ้อยคำของอจุตฤาษี 
กระท่าประทักษิณ มีจิตชื่นชมโสมนัส อำลามุ่งหน้าไปยังสถานที่ประ 
ทับของพระเวสสันดร. 

จบ มหาวนวรรณนา 

[๑๑๕๘] ดูกรพ , อชาลี เจ้าจงลุกขึ้นยืนเถิด การมาของพวกยาจกในวันนี้ปรากฏ 
เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนๆ พ่อเห็นเหมือนดังพราหมณ์ 
ความชื่นชมยินดีท่าให้พ่อเกษมศานต. 

[๑๑๕๙] ข้าแต่พระชนกนาถ แม้เกล้ากระหม่อมฉันก็เห็นผู้นั้นปรากฏเหมือน 
พราหมณ์ ดูเหมือนเป็นคนเดินทาง จักเป็นแขกของเราทั้งหลาย. 

[๑๑๖๐] พระองค์ไม่มีโรคาพาธหรือหนอ พระองค์ทรงพระสำราญดีหรือ ทรง 
เยียวยาอัตภาพด้วยการแสวงหาผลาหารสะดวกหรือ ทั้งมูลมันผลไม้มี 
มากหรือ เหลือบ ยุง และสัตว์เลื้อยคลาน มีน้อยแลหรือ ในป่า 
อันเกลื่อนกล่นไปด้วยพาลมฤค ไม , มีมาเบียดเบียนแลหรือ. 

[๑๑๖๑] ดูกรพราหมณ์ เราทั้งหลายไม่มีโรคาพาธเบียดเบียน อนึ่ง เราทั้งหลาย 
เป็นสุขสำราญดี เราเขียวยาอัตภาพด้วยการหาผลหารสะดวกดี ทั้งมูล 
มันผลไม้ก็มีมาก ทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อย อนึ่ง ใน 
ป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพาลมฤค ก็ไม่มีมาเบียดเบียนแก , เรา เมื่อพวก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 286 

เรามาอยู่ในป่ามีชีวิตอันตรมเกรียมมาตลอด ๗ เดือน เราเพิ่งเห็นท่าน 
ผู้เป็นพราหมณ์บูชาไฟ ทรงเพศอันประเสริฐ ถือไม้เท้าสีดังผลมะตูม 
และลักจั่นนานี้เป็นคนแรก ดูกรพราหมณ์ ท่านมาดีแล้ว อนึ่ง ท่าน 
มิได้มาร้าย ดูกรท่านผู้เจริญ เชิญท่านเข้ามาภายในเถิด เชิญท่านล้าง 
เท้าของท่านเถิด ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง ผลหมากเม่า 
มีรสหวานปานนั้าผึ่ง เชิญเลือกฉันแต่ผลที่ดีๆ เถิดท่านพราหมณ์ แม้ 
นํ้าฉันนี้ ก็เย็นสนิท เรานำมาแต่ซอกเขา ดูกรพราหมณ์ ก็ท่าน 
จำนงหวัง ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด ดังเราขอถาม ท่านมาถึง ป่าใหญ่ 
เพราะเหตุการณ์อะไรหนอ เราถามแล้ว ขอท่านจงบอกความนั้นแก , เรา 
เถิด. 

[๑๑๖๒] ห้วงนั้า (ในปัญจมหานที) เต็มเปียมตลอดเวลาไม่เหือดแห้ง ฉันใด 
พระองค์มีพระหฤทัยเต็มเปียมไปด้วยศรัทธา ฉันนั้น เกล้ากระหม่อมฉัน 
กราบทูลขอแล้ว ขอพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานสองปิโยรสแก่ 
ข้าพระองค์เถิด. 

[๑๑๖๓] ดูกรพราหมณ์ เรายอมให้ มิได้หวั่นไหว ท่านจงเป็นใหญ่พาเอาลูก 
ทั้งสองของเราไปเถิด พระราชบุตรีมารดาของลูกทั้งสองนี้เสด็จไปป่า 
แต่เช้าเพื่อแสวงหาผลไม้ ชักกลับจากการแสวงหาผลไม้ในเวลาเย็น 
ดูกรพราหมณ์ เชิญท่านพักอยู่ราตรีหนึ่ง แล้วจึงไปในเวลาเช้า ดูกร 
พราหมณ์ ท่านจงพาเอาลูกรักทั้งสอง อันประดับด้วยดอกไม้ต่างๆ 
ตกแต่งด้วยของหอมนานา พร้อมด้วยมูลมันและผลไม้หลายชนิดไปเถิด. 

[๑๑๖๔] ข้าแต่พระองค์ผู้จอมทัพ ข้าพระองค์ไม่ชอบใจการพักอยู่ ข้าพระองค์ 
ยินดีจะไป แม้อันตรายจะพึงมีแก , ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอทูลลาไป 
ทีเดียว เพราะว่าธรรมดาสตรีเหล่านี้ เป็นผู้ไม , สมควรแก่การขอ ย่อม 
ทำอันตรายต่อบุญของทายก และลาภของยาจก ย่อมรู้มารยา ย่อมรับ 
สิ่งทั้งปวงโดยข้างซ้าย เมื่อฝ่าพระบาททรงบำเพ็ญทานด้วยพระราชศรัทธา 
ฝ่าพระบาท อย่าได้ทรงเห็นพระมารดาของ พระปิโยรสทั้งสองเลย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 287 

ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ พระมารดาของพระปิโยรสนั้นพึงกระทำ 
แม้อันตรายได้ ข้าพระองค์ขอทูลลาไปทีเดียว ขอพระองค์จงตรัสเรียก 
พระลูกแก้วทั้งสองนั้นมา อย่าให้พระลูกแก้วทั้งสองได้ทันเห็นพระชนนี 
เลย เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานด้วยพระราชศรัทธา บุญย่อมเจริญด้วย 
อาการอย่างนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระลูกแก้วทั้งสองนั้นมาอย่าให้ 
พระลูกแก้วทั้งสองได้ทันเห็นพระชนนีเลย ข้าแต่พระราชา พระองค์ 
ทรงประทานทรัพย์ คือพระโอรสพระธิดาแก , ยาจกเช่นข้าพระองค์แล้ว 
จักเสด็จไปสวรรค์. 

[๑๑๖๕] ถ้าท่านไม่ปรารถนาจะเห็นภริยาของเราผู้มีวัตรอันงาม ท่านก็จงทูลถวาย 
ชาลีกัณหาชิ'นาทั้งสองนี้ แก่พระเจ้าสัญชัยมหาราชผู้พระอัยยกา น้าวเธอ 
ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ ผู้มีเสียงไพเราะ กล่าววาจาน่ารัก 
จะทรงปลื้มพระหฤทัยปรีดาปราโมทย์ ชักพระราชทานทรัพย์แก่ท่านเป็น 
อันมาก. 

[๑๑๖๖] ข้าแต่พระราชบุตร ขอพระองค์ทรงพึงข้าพระองค์ ข้าพระองค์กลัวต่อ 
การที่จะลูกหาว่าฉกชิงเอาไป สมเด็จพระเจ้าสญชัยมหาราชจะลงพระ 
ราชอาชญาข้าพระองค์ คือ จะพึงทรงขายหรือให้ประหารชีวิต ข้าพระ 
องค์จะขาดทั้งทรัพย์ทั้งทาสและจะพึงลูกนางพราหมณี ผู้เป็นเผ่าพันธุ 
พราหมณ์ติเตียนได้. 

[๑๑๖๗] พระมหาราชทรงสถิตในธรรม ทรงผดุงสึพีรัฐให้เจริญ ได้ทอดพระเนตร 
เห็นสองพระกุมารนี้ผู้มีเสียงไพเราะ กล่าววาจาน่ารัก ได้พระปีติโสมนัส 
แล้ว ชักพระราชทานทรัพย์ แก่ท่านเป็นอันมาก. 

[๑๑๖๘] พระองค์ทรงพรํ่าสอนข้าพระองค์ สิ่งใดๆ ข้าพระองค์ชักท่าสิ่งนั้นๆ ไม , ได้ 
ข้าพระองค์ชักนำสองพระกุมารไปเป็นทาสรับใช้ของนางพราหมณี. 

[๑๑๖๙] ลำดับนั้น พระกุมารทั้งสอง คือ พระชาลี และพระกัณหาชินา ได้ 
สดับคำของชูชก ผู้หยาบช้า ตกพระทัยกลัว จึงพากันเสด็จวิ่งหนีไป 
ในที่นั้นๆ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 288 

[๑๑๗๐] ดูกรพ , อชาลีลูกรัก มานี่เถิด ลูกทั้งสองจงยังบารมีของพ่อให้เต็ม จง 
ช่วยโสรจสรงหทัยของพ่อให้เย็นฉํ่า จงทำตามคำของพ่อ ขอเจ้าทั้งสอง 
จงเป็นดังยานนาวาของพ่อ อันไม , หวั่นไหวในสาครคือภพ พ่อจักข้าม 
ซึ่งส่งคือชาติ จักยังสัตว์โลกพร้อมทั้งทวยเทพให้ข้ามด้วย ดูกรลูกกัณหา 
มานี่เถิด เจ้าเป็นธิดาที่รัก ทานบารมีก็เป็นที่รักของพ่อ จงช่วยโสรจ 
ทรงหทัยของพ่อให้เย็นฉํ่า ขอจงทำตามคำของพ่อ ขอเจ้าทั้งสองจงเป็น 
ยานนาวาของพ่อ อันไม , หวั่นไหวในสาครคือภพ พ่อจักข้ามซึ่งส่ง คือ 
ชาติชักช่วยสัตวโลกพร้อมทั้งทวยเทพใช้ข้ามด้วย. 

[๑๑๗๑] ลำดับนั้น พระเวสสันดรผู้ผดุงสีพีรัฐให้เจริญ ทรงพาพระกุมารทั้งสอง 
คือ พระชาลีและพระ กัณ หาชินา มาพระราชทานให้เป็นปุตตกทานแก่ 
พราหมณ์ลำดับนั้น พระเวสสันดรผู้ผดุงสีพีรัฐให้เจริญ ทรงพาพระ 
กุมารทั้งสอง คือ พระชาลี และพระกัณหาชินา มาพระราชทานให้ 
แก , พราหมณ์ มีพระหฤทัยชื่นบานในปุตตกทานอันอุดม ในครั้งนั้น 
เมื่อพระเวสสันดรราชฤาษี พระราชทานพระกุมารทั้งสอง ก็บังเกิดมี 
ความบันลือลั่นน่าสพึงกลัว ขนพองสยองเกล้า เมทนึดลก็หวั่นไหว 
พระเวสสันดรเจ้าผู้ผดุงสีพีรัฐให้เจริญ ทรงประคองอัญชลี พระราชทาน 
สองพระกุมารผู้เจริญด้วยความสุขให้เป็นทานแก , พราหมณ์ ก็บังเกิดมี 
ความบรรลือลั่น น่าสพึงกลัวขนพองสยองเกล้า. 

[๑๑๗๒] ลำดับนั้น พราหมณ์ผู้หยาบช้านั้น เอาพ่นกัดเถาวัลย์ให้ขาดแล้ว เอา 
มาผูกพระหัตถ์ พระกุมารทั้งสองฉุดกระชากลากมา แต่นั้นพราหมณ์ 
นั้นจับเถาวัลย์ถือไม้เท้าทุบตีพระกุมารทั้งสองนำไป เมื่อพระเวสสันดร 
สีพีราช กำลังทอดพระเนตรอยู่. 

[๑๑๗๓] ลำดับนั้น สองพระกุมารพอหลุดพ้นจากพราหมณ์ก็รีบวิ่งหนีไป พระ 
เนตรทั้งสองนองไปด้วยนั้าอัสสุชล พระชาลี ชะเง้อมองดูพระบิดา 
ทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบิดา พระวรกายลั่นระริกดังใบโพนั้ 
ทรงถวายบังคมพระยุคลบาท พระบิดาแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระ 
ชนกนาถ ก็พระมารดาเสด็จออกไปป่า และพระบิดาทอดพระเนตร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 289 

เห็นแต่กระหม่อมฉัน ข้าแต่พระชนกนาถ ขอพระองค์ทรงทอด 
พระเนตรเกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองอยู่ก่อน จนกว่าเกล้ากระหม่อมฉัน 
ทั้งสองได้เห็นพระมารดา ข้าแต่พระชนกนาถ พระมารดาเสด็จออกไป 
ป่า ขอพระบิดาทอดพระเนตรเห็นกระหม่อมฉันทั้งสองอยู่ก่อน ข้าแต่ 
พระชนกนารถ ขอพระองค์อย่าเพิ่งพระราชทานเกล้ากระหม่อมฉันทั้ง 
สอง จนกว่าพระชนนีของเกล้ากระหม่อมฉันจะเสด็จกลับมา เมื่อนั้น 
พราหมณ์นี้จักขายหรือจักฆ่าก็ตามปรารถนา พราหมณ์ผู้หยาบช้านี้ 
ประกอบด้วยบุรุษโทษ ๑๘ ประการ คือมีเท้าคดทู , ตะแคง ๑ เล็บเน่า ๑ 
ปลีน่องย้อยยาน ๑ ริม!เปากบนยาว ๑ นี้าลายไหลยืด ๑ เขี้ยวงอก 
ออกเหมือนเขี้ยวหมู ๑ จมูกหักฟุบ ๑ ท้องพลุ้ยดังหม้อ ๑ หลังค่อม ๑ 
ตาข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่ ๑ หนวดแดง ๑ ผมบางเหลือง ๑ หนัง 
ย่นเป็นเกลียว ตัวตกกระ ๑ ตาเหลือง ๑ คดสามแห่ง คือ ที่สะเอว 
หลังและคอ ๑ ขากาง ๑ เดินดังกฏะกฏะ ๑ ขนตามตัวยาวและหยาบ ๑ 
นุ่งห่มหนังเสือเป็นอมนุษย์น่ากลัวเหลือเกิน เป็นมนุษย์หรือยักษ์มีเนื้อ 
และเลือดเป็นเครื่องบริโภค ออกจากบ้านมาสู่ป่า มาขอทรัพย์คือบุตร 
กะพระองค์ ลูกทั้งสองกำลังถูกพราหมณ์ปีศาจนำไป ข้าแต่พระชนกนาถ 
กระไรหนอฝ่าพระบาททรงนึ่งเฉยอยู่ได้ พระหฤทัยของพระชนกนาถ 
ปานดังหนึ่งหิน หรือดังว่ายึดมั่นด้วยพืดเหล็ก พระองค์ช่างไม่ทรงรู้สึก 
ถึงลูกทั้งสอง ซึ่งลูกพราหมณ์ผู้แสวงหาทรัพย์หยาบคาย ผูกมัด แก 
เฆี่ยนตีลูกทั้งสอง เหมือนนายโคบาลตีโคฉะนั้น ขอให้น้องกัณหาจง 
อยู่ ณ ที่นื้แหละ เธอไม , รู้จักความทุกข์อะไรๆ เมื่อเธอไม , เห็นพระ 
มารดาก็จะครํ่าครวญหาเหมือนลูกเนื้อที่ยังดื่มนมพลัดจากฝูง ไม่เห็นแม่ 
ก็จะรํ่าไห้ครํ่าครวญ ฉะนั้น. 

[๑๑๗๔] ทุกข์นี้ไม่ใช่ทุกข์ที่แท้จริงของลูก เพราะทุกข์เช่นนี้อันลูกผู้ชายพึงได้รับ 
ส่วนทกข์อันใดที่ลกจักไม่ได้เห็นพระมารดา ทกข์นั้น'ของลกเป็นทกข์ยิ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 290 

กว่าทุกข์ ที่ลูกตาพราหมณ์เฆี่ยนตีทุกข์นี้ไม่ใช่ทุกข์ที่แท้จริงของลูก 
เพราะทุกข์เช่นนี้อันลูกผู้ชายพึงได้รับ ส่วนทุกข์อันใดที่ลูกจักไม , ได้เห็น 
พระบิดา ทุกข์นั้นของลูกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์ที่ลูกตาพราหมณ์เฆี่ยนตี 
พระมารดาจักเป็นกำพร้าเสียแน่แท้ เมื่อไม , ได้ทรงเห็นกัณหาชินากุมารี 
ผู้มีดวงตางาม ก็จักทรงกรรแสงไห้หาตลอดราตรีนาน พระบิดาจักเป็น 
กำพร้าเสียเป็นแน่แท้เมื่อไม , ได้ทรงเห็นกัณหาชินากุมารีผู้มีดวงตางาม ก็ 
จักกรรแสงไห้หาตลอดราตรีนาน พระมารดาจักเป็นกำพร้าเสียแน่แท้ 
เมื่อไม , ได้ทรงเห็นตัณหาชินากุมารี ผู้มีดวงตางาม ก็จักทรงกรรแสงไห้ 
อยู่ในอาศรมช้านาน พระบิดาจักเป็นกำพร้าเสียแน่แท้ เมื่อไม , ได้ทรง 
เห็นตัณหาชินากุมารีผู้มีดวงตางาม ก็จักทรงกรรแสงไห้อยู่ในอาศรม 
ช้านาน พระมารดาชักเป็นกำพร้าเสียแน่แท้ จักทรงกรรแสงไห้อยู่ 
ตลอดราตรีนาน ทรงระลึกถึงเราทั้งสอง ตลอดครึ่งคืนหรือตลอดคืน 
จักทรงซูบซีดเหี่ยวแห้งไป เหมือนแม่นี้าน้อยในฤดูแล้งเหือดแห้งไป 
ฉะนั้น พระบิดาชักเป็นกำพร้าเสียแน่แท้ ทรงกรรแสงไห้อยู่ตลอด 
ราตรีนาน ทรงระลึกถึงเราทั้งสองตลอดครึ่งคืนหรือตลอดคืน ก็จักทรง 
ซูบซีดเหี่ยวแห้งไป เหมือนแม่นำน้อยในฤดูแล้งเหือดแห้งไป ฉะนัน 
รุกขชาติเหล่านี้มีต่างๆ พันธุ คือ ต้นหว้า ต้นยางทราย กิ่งห้อยย้อย 
เราเคยเล่นมาแต่กาลก่อน วันนี้เราทั้งสองจะต้องละรุกขชาติเหล่านั้น 
ซึ่งเราเคยเก็บดอกและผลเล่นมาช้านาน รุกขชาตึที่มีผลต่างๆ ชนิด คือ 
โพธใบ ขนุน ไทร และมะขวิด ที่เราเคยเล่นมาในกาลก่อน วันนี้ 
เราทั้งสองจะต้องละรุกขชาติที่เราเคยเก็บผลกินมาช้านาน นี่สวน นี่ 
สระนี้าเย็นใส เราเคยเที่ยวเล่นเคยลงทรงสนานมาแต่กาลก่อน วันนี้ 
เราทั้งสองจะต้องละสวนและสระนั้นไป บุปผชาติต่างๆ ชนิดบนภู 
เขาโน้น เราเคยเก็บมาทัดทรงในกาลก่อน วันนี้เราจะต้องละบุปผชาติ 
เหล่านั้นไป นี่ตุ๊กตาช้าง ตุ๊กตาท้า ตุ๊กตาวัว พระบิดาทรงปันเพื่อให้ 
เราทั้งสองเล่น เราเคยเล่นมาในกาลก่อน วันนี้เราทั้งสองจะต้องละ 
ตุ๊กตาเหล่านั้นไป. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 291 

[๑๑๗๕] สองพระกุมารอันชูชกกำลังพาไป ได้กราบทูลสั่งพระบิดาดังนี้ว่า ข้าแต่ 
พระชนกนาถ ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาตรัสบอกพระมารดาว่า ลูก 
ทั้งสองไม่มีโรค และขอพระองค์จงทรงพระสำราญ ตุ๊กตาช้าง ตุ๊กตาม้า 
ตุ๊กตาวัว เหล่านี้ของกระหม่อมฉัน ขอพระองค์โปรดประทานแก , พระเจ้า 
แม่ ความโศกเศร้าจะพินาศเพราะตุ๊กตาเหล่านั้น และพระมารดาได้ 
ทอดพระเนตรเห็นตุ๊กตาช้าง ตุ๊กตาม้า และตุ๊กตาวัว ของลูกเหล่านั้น 
จักนี้าหั่นความโศกให้เสื่อมหาย. 

[๑๑๗๖] ลำดับนั้น พระเวสสันดรข้ตติยราช ครั้นทรงบำเพ็ญทานแล้ว เสด็จ 
เข้าบรรณศาลาทรงกรรแสงพิลาปว่า วันนี้ลูกห้อยทั้งสองจะหิวข้าวอยาก 
นี้าอย่างไรหนอ จะต้องเดินทางไกล ร้องไห้สะอึกสะอื้น เวลาเย็น 
บริโภคอาหาร ใครจะให้อาหารแก , ลูกทั้งสองนั้น วันนี้ลูกน้อยทั้งสอง 
จะหิวข้าวอยากนี้าอย่างไรหนอ จะต้องเดินทางไกลร้องไห้สะอึกสะอื้น 
เวลาเย็นเป็นเวลาบริโภคอาหาร ลูกทั้งสองเคยอ้อนกะมัทรีผู้มารดาว่า 
ข้าแต่พระเจ้าแม่ ลูกทังสองหิวแล้ว ขอพระเจ้าแม่จงประทานแก , ลูกทั้ง 
สอง ลูกทั้งสองไม , มีรองเท้า จะเดินทางเท้าเปล่าอย่างไรได้ ลูกทั้งสอง 
จะเมื่อยล้า มีบาทาฟกบวม ใครจะจูงมือลูกทั้งสองเดินทาง อย่างไรหนอ 
พราหมณ์นั้นช่างร้ายกาจไม , ละอาย เฆี่ยนตีลูกทั้งสองผู้ไม่ประทุษร้ายต่อ 
หน้าเรา แม้ตกเป็นทาสีเป็นทาสของเรา หรือคนรับใช้ใครที่มีความ 
ละอายชักเฆี่ยนตีคนที่ตํ่าทรามแม้เช่นนั้นได้ พราหมณ์ช่างด่าช่างตีลูกรัก 
ทั้งสองของเราผู้มองเห็นอยู่ซึ่งเป็นเหมือนดังปลาติดอยู่ที่ปากลอบปากไซ 
ฉะนั้น. 

[๑๑๗๗] เราจักถือธนูด้วยมือขวา หรือชักเหน็บพระขรรค์ไว้ข้างซ้ายไปนำเอาลูก 
ทั้งสองของเรามา เพราะลูกทั้งสองลูกเฆี่ยนตีเป็นทุกข์หนัก การที่ลูก 
น้อยทั้งสองต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์แสนสาหัสไม่ใช่ฐานะ ก็ใครเล่ารู้ 


ธรรมของสัตบุรุษแล้วให้ทาน ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง. 

[๑๑๗๘] ได้ยินว่า นรชนบางพวกในโลกนี้พูดความจริงไว้อย่างนี้ว่า ลูกคนใด 
ไม่มีมารดาของตน ลูกคนนั้นเป็นเหมือนไม่มีบิดา ห้องกัณหามานี่เถิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 292 

เราทั้งสองจักตายด้วยกัน เราทั้งสองจะเป็นอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์ พระ 
บิดาผู้เป็นจอมประชานิกร ประทานเราทั้งสองแก , พราหมณ์ ผู้แสวงหา 
ทรัพย์ เป็นคนร้ายกาจเหลือเกิน แกเฆี่ยนตีเราทั้งสอง เสมือนนาย 
โคบาลประหารโค ฉะนั้น รุกขชาติเหล่านี้มีต่างๆ พันธุ คือ ต้นหว้า 
ต้นยางทราย กิ่งห้อยย้อย เราเคยเล่นมาแต่กาลก่อน วันนี้เราทั้งสอง 
จะต้องละรุกขชาติเหล่านั้น ซึ่งเคยเก็บดอกและผลเล่นมาช้านาน รุกข 
ชาติที่มีผลต่างๆ ชนิด คือ โพธใบ ขนุนไทร และขวิด ที่เราเคยเล่น 
ในกาลก่อน วันนี้เราทั้งสองจะต้องละรุกขชาติที่เราเคยเก็บผลกินมาช้า 
นาน นี่สวน นี่สระนี้าเย็นใส เราเคยเที่ยวเล่นเคยลงสรงสนานมาแต่ 
กาลก่อน วันนี้เราทั้งสองจะต้องละสวนและสระเหล่านั้นไป บุปผชาติ 
ต่างๆ ชนิด บนภูเขาโน้น เราเคยเก็บมาทัดทรงในกาลก่อน วันนี้เรา 
จะต้องละบุปผชาติเหล่านั้นไป นี้ตุ๊กตาช้าง ตุ๊กตาม้า ตุ๊กตาวัว พระ 
บิดาทรงปัน เพื่อให้เราทั้งสองเล่น เราเคยเล่นในกาลก่อน วันนี้เรา 
ทั้งสองจะต้องละตุ๊กตาเหล่านั้นไป. 

[๑๑๗๙] พระกุมารทั้งสอง คือ พระชาลีและ กัณ หาชินา อันชูชกพราหมณ์นำไป 
พอหลุดพ้นจากมือพราหมณ์ ต่างก็รีบวิ่งหนีไปในสถานที่นั้นๆ. 

[๑๑๘๐] ลำดับนั้น พราหมณ์นั้นจับเถาวัลย์ลือไม้เท้า ทุบตีพระกุมารทั้งสองนำไป 
เมื่อพระเวสสันดร สีพีราชกำลังทอดพระเนตรเห็นอยู่. 

[๑๑๘๑] พระกัณหาชินาได้กราบทูลพระบิดาว่า ช้าแต่พระบิดา พราหมณ์นี้ทูบตี 
ลูกด้วยไม้เท้า ดังว่าทูบตีทาสีผู้เกิดในเรือนเบี้ย ข้าแต่พระบิดา ก็ 
พราหมณ์นี้คงไม่ใช่พราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ตั้งอยู่ในธรรม คงเป็นยักษ์แปลง 
เพศเป็นพราหมณ์ นำเอาลูกทั้งสองไปเพื่อจะกินเป็นอาหาร ลูกทั้งสอง 
ลูกพราหมณ์ปีศาจกำลังนำไป ช้าแต่พระบิดา ช่างกระไรเลย พระองค์ 
ทรงนิ่งเฉยอยู่ได้. 

[๑๑๘๒] เท้าของเราทั้งสองนี้เล็กเป็นทุกข์ ทั้งหนทางก็ไกลยากที่จะเดินไปได้ 
เมื่อพระอาทิตย์คล้อยลงตํ่า พราหมณ์เล่าก็เร่งเราทั้งสองให้รีบเดิน 
ข้าพเจ้าทั้งสอง ขอครํ่าครวณกราบไหว้เทพเจ้าทั้งหลายผ้สิงสถิตอย่ ณ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 293 

ภูเขาลำเนาไพร ในสระนํ้า และบ่อนํ้าอันมีท่าราบเรียบด้วยเศียรเกล้า 
ขอเทพเจ้าผู้สถิตอยู่ ณ ป่าหญ้าลดาวัลย์ และต้นไม้ที่เป็นโอสถ บน 
ภูเขา ที่ป่าไม้ จงช่วยกราบทูลพระชนนีว่า ข้าน้อยทั้งสองนี้ไม่มีโรค 
พราหมณ์นี้นำเอาข้าทั้งสองไป อนึ่ง ขอท่านทั้งหลายจงกราบทูลพระเจ้า 
แม่มัทรีชนนีของข้าน้อยทั้งสองว่า ถ้าพระแม่เจ้าปรารถนาจะเสด็จ 
ติดตามมา ก็พึงรีบเสด็จติดตามข้าน้อยทั้งสองมาเร็วพลัน ทางนี้เป็นทาง 
เดินคนเดียวตัดตรงไปยังอาศรม พระมารดาพึงเสด็จไปตามทางนั้นก็จะ 
ทันได้เห็นลูกทั้งสองโดยเร็วพลัน โอ้หนอ พระเจ้าแม่ผู้ทรงเพศตาปสินี 
ทรงนำมูลผลาหารมาจากป่า ได้ทรงเห็นอาศรมอันว่างเปล่า ก็จักทรงมี 
ทุกข์ พระมารดาเที่ยวแสวงหามูลผลาหารจนล่วงเวลา คงได้มาไม่น้อย 
คงไม่ทรงทราบว่า ลูกทั้งสองลูกพราหมณ์ผู้แสวงหาทรัพย์หยาบช้าร้าย 
กาจผูกมัดเฆี่ยนดีดังหนึ่งนายโคบาลทุบตีโค ฉะนั้น เออก็วันนี้ลูกทั้งสอง 
พึงได้เห็นพระมารดาเสด็จกลับมาจากการแสวงหามูลผลาหารในเวลาเย็น 
พระมารดาพึงประทานผลไม้อันเจือด้วยนี้าผึ้งแก , พราหมณ์ ในกาลนั้น 
พราหมณ์นี้หิวกระหาย ไม่พึงเร่งให้เราทั้งสองเดินนัก เท้าทั้งสองของเรา 
ฟกบวมหนอ พราหมณ์ก็เร่งให้เรารีบเดิน พระกุมารทั้งสองทรงรักใคร่ 
ในพระมารดา ทรงกรรแสงพิลาป อยู่ ณ ที่นั้น ด้วยประการดังนี้. 

(นี้) ชื่อทารกบรรพ. 

[๑๑๘๓] เทวดาเหล่านั้นได้พิงสองพระกุมารทรงพิลาปรํ่ารำพันแล้ว จึงได้กล่าวกะ 
เทพบุตรทั้ง ๓ ว่า ท่านทั้ง ๓ จงแปลงเพศเป็นสัตว์ดุร้ายในป่า คือ 
เป็นราชสีห์๑ เสือโคร่ง ๑ เสือเหลือง ๑ อย่าให้พระราชบุตรีเสด็จ 
กลับจากการแสวงหามูลผลาหารในเวลาเย็นได้ ท่านทั้งหลายอย่าให้สัตว์ 
ร้ายในป่าอันเป็นแว่นแคว้นของพวกเรา เบียดเบียนพระราชบุตรีได้ ถ้า 
ราชสีห์เสือโคร่งและเสือเหลือง พึงเบียดเบียนพระนาง ผู้ทรง 
ศุภลักษณ์ พระชาลีกุมารก็ไม , พึงมี พระกัณหาชินากุมารีจะพึงมีแต่ที่ไหน 
พระนางผ้สมบรฟ้ด้วยลักขณาจะพึงเสื่อมเสียโดยส่วนทั้งสอง คือ พระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 294 

ภัศดาและพระลูกรัก เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงกระทำอารักขาให้ดี. 

[๑๑๘๔] เสียมของเราหล่นลงแล้ว และตาเบื้องขวาของเราก็เขม่นอยู่ริกๆ ต้นไม้ 
ทั้งหลายที่เคยมีผล ก็กลายเป็นไม่มีผล ทิศทั้งปวงก็ทำให้เราฟืนเฟือน 
ลุ่มหลง เมื่อเรากลับบ่ายหน้ามาสู่อาศรมในเวลาเย็น เมื่อพระอาทิตย์จะ 
อัศดงคต ๓ สัตว์ร้ายก็ปรากฏยืนขวางทาง พระอาทิตย์ก็คล้อยลงตํ่า 
และอาศรมก็ยังอยู่ไกลหนอ ก็มูลผลาผลอันใดที่เราจักนำไปแต่ป่านี้ 
พระเวสสันดรและลูกน้อยทั้งสองพึงเสวยมูลผลาผลนั้น โภชนะอื่นไม่มี 
พระจอมกษัตริย์นั้นจักประทับอยู่ในบรรณศาลาพระองค์เดียว คงทรง 
ปลอบประโลมให้ลูกน้อยทั้งสองผู้กระหายหิวให้ยินดี คอยทอดพระเนตร 
ดูเราผู้ยังไม่มาถึงเป็นแน่แท้ ลูกห้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้ ใน 
เวลาเย็นอันเป็นเวลาดื่มนม ชักคอยดื่มนี้านม ดังลูกเนื้อที่กำลังดื่มนม 
ฉะนั้น เป็นแน่แท้ ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้ ในเวลาเย็น 
อันเป็นเวลาดื่มนี้า ก็ชักคอยดื่มนี้า ดังลูกเนื้อที่กำลังกระหายนี้า ฉะนั้น 
เป็นแน่แท้ ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้กำพร้ายากไร้ คงจะยืนคอยต้อนรับ 
เรา เหมือนหนึ่งลูกโคอ่อนคอยชะแง้หาแม่ ฉะนั้น เป็นแน่แท้ ลูก 
น้อยทั้งสองของเราผู้ยากไร้ คงจะยืนคอยต้อนรับเราเสมือนหนึ่งหงส์ซึ่ง 
ตกอยู่ในเปือกตม ฉะนั้น เป็นแน่ ลูกน้อยทั้งสองของเราผู้ยากไร้คง 
จะคอยต้อนรับเราอยู่ในที่ใกล้ๆ อาศรม หนทางที่จะไปก็มีอยู่ทางเดียว 
ทั้งเป็นทางเดินไปได้คนเดียว โดยข้างหนึ่งมีสระ อีกข้างหนึ่งมีบึง เรา 
ไม่เห็นทางอื่นซึ่งเป็นทางไปยังอาศรมได้ ข้าแต่พระยามฤคราชผู้มีกำลัง 
มากในป่าใหญ่ ดิฉันขอนอบน้อมต่อท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเป็น 
พี่น้องของดิฉันโดยธรรม ดิฉันขออ้อนวอน ขอท่านทั้งหลายจงให้ 
หนทางแก่ดิฉันเถิด ดิฉันเป็นภรรยาของพระราชบุตรผู้มีสิริ ผู้ถูกขับไล่ 
จากสึพีรัฐ ดิฉันมิได้ดูหมิ่นพระราชสวามีพระองค์นั้นเลย เหมือนดัง 
นางสึดาคอยอนุวัตรตามพระรามราชสวามี ฉะนั้น ขอท่านทั้งหลายจง 
หลีกทางให้ดิฉัน แล้วกลับไปพบลูกน้อยของท่านในเวลาออกหาอาหาร 
ในเวลาเย็น ส่วนดิฉันก็จะพึงได้กลับไปพบเห็นลูกน้อยทั้งสอง คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 295 

พ่อชาลีและแม่ตัณหาชินา อนึ่ง มูลมันผลไม้นี้ก็มีอยู่มาก และที่เป็น 
ภักษาก็มี'ไม่น้อย ดิฉันขอแบ่งให้ท่านทั้งหลายกึ่งหนึ่ง ดิฉันอ้อนวอน 
แล้ว ขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ดิฉันเถิด พระมารดาของเราทั้งหลาย 
เป็นพระราชบุตรี และพระบิดาของเราทั้งหลายก็เป็นพระราชบุตร ท่าน 
ทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นพี่น้องของดิฉันโดยธรรม ดิฉันอ้อนวอนแล้ว ขอ 
ท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ดิฉันเถิด. 

[๑๑๘๕] เทพเจ้าทั้งหลายผู้แปลงกายเป็นพาลมฤค ได้ฟ้งพระวาจาอันไพเราะ นำ 
กรุณาเป็นอันมาก ของพระนางผู้รำพันวิงวอนอยู่ ได้พาตันหลีกจากทาง 
ไป. 

[๑๑๘๖] พระลูกน้อยทั้งสองพระขมุกขมอมไปด้วยฝ่น เคยยืนคอยต้อนรับแม่อยู่ 
ที่ตรงนี้ดังหนึ่งลูกโคอ่อนยืนคอยชะแง้หาแม่ ฉะนั้น พระลูกน้อยทั้ง 
สองขมุกขมอมไปด้วยฝ่น เคยยืนคอยต้อนรับแม่อยู่ตรงนี้เหมือนดัง 
หงส์ติดอยู่ในเปือกตม ฉะนั้น พระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝ่น 
เคยยืนคอยต้อนรับแม่อยู่ใกล้ๆ อาศรมที่ตรงนี้พระลูกห้อยทั้งสองเคย 
ร่าเริงหรรษาวิ่งมาต้อนรับแม่ ราวกับจะท่าให้หทัยของแม่หวั่นไหว 
เหมือนลูกเนื้อเห็นแม่แล้วยกหูชูคอวิ่งเข้าไปหาแม่ร่าเริงหรรษาวิ่งไปมา 
รอบๆ ฉะนั้น วันนี้แม่มัได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสอง คือ พ่อชาลีแม่ 
ตัณหาชินานั้นเหมือนอย่างเคย แม่ละลูกน้อยทั้งสองไว้ออกไปหาผลไม้ 
ดังแม่แพะและแม่เนื้อละลูกน้อยๆ ไปหากิน ดังปักษีละทิ้งลูกน้อยไป 
จากรัง หรือดังนางราชสีห์ผู้ต้องการอาหาร ละลูกน้อยไว้ออกไปหากิน 
ฉะนั้น วันนี้แม่ไม , เห็นพระลูกห้อยทั้งสอง คือ พ่อชาลีและแม่ตัณหา 
ชินาเหมือนอย่างเคย นี้เป็นรอยเท้าวิ่งไปมาของพระลูกน้อยทั้งสอง ดุจ 
รอยเท้าของช้างทั้งหลายที่เชิงเขา นี่กองทรายที่ลูกน้อยทั้งสองขนมากอง 
เล่น เรี่ยรายอยู่ ณ ที่ใกล้ๆ อาศรม วันนี้แม่ไม , เห็นลูกน้อยทั้งสอง 
คือ พ่อชาลีและแม่ตัณหาชินาเหมือนอย่างเคย พระลูกน้อยทั้งสองเคย 
ขมุกขมอมด้วยทรายและฝุนวิ่งเข้ามาล้อมแม่อยู่รอบข้าง วันนี้แม่มิได้ 
เห็นพระลกน้อยทั้งสองนั้น เมื่อก่อนพระลกน้อยทั้งสองเคยต้อนรับแม่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 296 

ผู้กลับมาจากป่าแต่ไกล วันนี้แม่ไม่เห็นลูกน้อยทั้งสอง คือ พ , อชาลีแม่ 
กัณหาชินาเหมือนอย่างเคยวันก่อนๆ พระลูกน้อยทั้งสองคอยแลดูแม่ 
อยู่แต่ไกล เหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อทรายคอยชะแง้หาแม่ ฉะนั้น วันนี้ 
แม่ไม , ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้นเลย เออก็นี่ผลมะตูมสุกสีดังทอง 
เป็นเครื่องเล่นของลูกน้อยทั้งสอง(ไฉน)จึงมาตกกลิ้งอยู่ที่นี่วันนี้แม่ 
มิได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสอง คือ พ , อชาลีแม่ตัณหาชินาเหมือนอย่างเคย 
ก็ถันทั้งสองของแม่นี้เต็มไปด้วยนี้านม และอุระประเทศของแม่ดังหนึ่ง 
ว่าจะแตกทำลาย วันนี้แม่ไม , ได้เห็นพระลูกห้อยทั้งสอง คือพ , อชาลี 
แม่ตัณหาชินาเหมือนอย่างเคย ใครเล่าจะค้นชายพกแม่ ใครเล่าจะ 
เหนี่ยวถันทั้งสองของแม่ วันนี้แม่ไม , ได้เห็นพระลูกห้อยทั้งสอง คือ 
พ่อชาลีแม่ตัณหาชินาเหมือนอย่างเคย เวลาเย็นพระลูกน้อยทั้งสอง 
ขมุกขมอมไปด้วยฝ่น เคยวิ่งเข้ามาเกาะที่ชายพกแม่ วันนี้แม่ไม , ได้เห็น 
พระลูกน้อยทั้งสอง เมื่อก่อนอาศรมนี้ปรากฏแก่เราดังว่ามีมหรสพ วันนี้ 
เมื่อแม่มิได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองนั้น อาศรมเหมือนดังจะหมุนเวียน 
นี่อย่างไรอาศรมจึงปรากฏแก่เราตูเงียบสงัดจริงหนอ แม้ฝูงกาป่าก็มิได้ 
ส่งเสียงร้อง ลูกน้อยทังสองของแม่ จักตายเสียแล้วเป็นแน่แท้ นี่ 
อย่างไรอาศรมจึงปรากฏแก , เราดูเงียบสงัดจริงหนอ แม้ฝูงนกก็มิไต้ส่ง 
เสียงร้อง พระลูกห้อยทั้งสองของแม่ จักตายเสียแล้วเป็นแน่แท้. 

[๑๑๘๗] นี่อย่างไรฝ่าพระบาทจึงทรงนิ่งอยู่ เออก็ , ใจ 1 ของหม่อมฉันเหมือนดังฟิน 
เห็นสุบินในเวลาราตรี แม้ฝูงกาป่าก็มิได้ส่งเสียงร้อง พระลูกน้อยทั้ง 
สองของหม่อมฉันคงจักตายเสียแล้วเป็นแน่แท้ นี่อย่างไรฝ่าบาทจึงทรง 
นิ่งอยู่ แม้ฝูงนกก็มิได้ส่งเสียงร้อง พระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉัน 
คงจักตายเสียแล้วเป็นแน่แท้ ข้าแต่พระลูกเจ้า เหล่าเนื้อร้ายในป่าหรือ 
ในทุ่งกว้าง มาเคี้ยวกินพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันเสียแล้วหรือ 
ไฉน หรือว่าใครมานำเอาพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันไป หรือ 
ฝ่าพระบาททรงล่งพระลูกน้อยทั้งสองซึ่งกำลังช่างพูดจาน่ารักใคร่ไปเป็น 
ทต หรือว่าเข้าไปหลับอย่ในบรรณศาลา หรือพระลกน้อยทั้งสองของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 297 

เรานั้นเที่ยวเล่นคะนองออกไปในภายนอก เน้นพระเกศาพระหัตถ์และ 
พระบาทซึ่งมีลายตาข่ายของพระลูกน้อยทั้งสองนั้น มิได้ปรากฏเลย หรือ 
ว่านกทั้งหลายมาโฉบเฉี่ยวเอาไป หรือว่าใครนำเอาพระลูกน้อยทั้งสอง 
ของหม่อมฉันไป. 

[๑๑๘๘] ความทุกข์ที่หม่อมฉันมิได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสอง คือ ชาลีและตัณหา 
ชินาในวันนี้นั้น เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการถูกขับไล่จากแว่นแคว้น เปรียบ 
เหมือนแผลที่ถูกแทงด้วยลูกศร ฉะนั้น ก็การที่หม่อมฉันมิได้เห็นพระ 
ลูกน้อยทั้งสอง ทั้งฝ่าพระบาทก็มิได้ตรัสกับหม่อมฉันนี้เป็นลูกศร 
เสียบแทงหฤทัยของหม่อมฉันซํ้าสอง หฤทัยของหม่อมฉันหวั่นไหว 
ข้าแต่พระราชบุตร ถ้าคืนวันนี้ฝ่าพระบาทมิได้ตรัสกับหม่อมฉัน พรุ่งนี้ 
เช้าฝ่าพระบาทก็น่าจะได้ทอดพระเนตรหม่อมฉัน ผู้ปราศจากชีวิตตาย 
เสียเป็นแน่. 

[๑๑๘๙] เจ้ามัทรีมีรูปงามอุดม เป็นราชบุตรีผู้มียศ ไปแสวงหามูลผลาหารตั้งแต่ 
เช้า ไฉนหนอ จึงกลับมาจนเวลาเย็น. 

[๑๑๙๐] ฝ่าพระบาทได้ทรงสดับมิใช่หรือ ซึ่งเสียงบันลือแห่งราชสีห์ และเสือ 
โคร่ง ทั้งเสียงสัตว์จตุบาทและฝูงนก ส่งเสียงคำรามร้องสนั่นเป็นอัน 
เดียวกัน ต่างก็มุ่งมาเพื่อจะดื่มนั้ายังสระนี้ บุพพนิมิตได้เกิดมีแก่ 
หม่อมฉันผู้กำลังเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ เสียมพลัดตกจากมือของหม่อมฉัน 
และกระเช้าที่หาบอยู่ก็พลัดตกจากบ่า ทีนั้นหม่อมฉันก็หวาดกลัวเป็น 
กำลัง จึงกระทำอัญชลีนอบน้อมทิศทั่วทุกแห่ง ขอความสวัสดีพึงมีแต่ 
ที่นี้ ขอพระลูกเจ้าของเราทั้งหลาย อย่าได้ถูกราชสีห์หรือเสือเหลือง 
เบียดเบียนเลย หมี สุนัขป่า หรือเสือดาว อย่ามากลํ้ากรายพระลูกน้อย 
ทั้งสองของข้าเลย ๓ สัตว์ร้ายในป่า คือ ราชสีห์ เสือโคร่ง และเสือ 
เหลืองยืนขวางทางหม่อมฉันเสีย เหตุนั้น หม่อมฉันจึงกลับมาจนพลบคํ่า. 

[๑๑๙๑] ตัวเราเป็นผู้ไม่ประมาท หมั่นปฏิบัติพระสวามีบำรุงพระลูกน้อยทั้งสอง 
ทุกวันคืน ดังอันเตวาสักปฏิบัติอาจารย์ฉะนั้น ตัวเรามุ่นชฎาเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 298 

พรหมจาริฌี นุ่งห่มหนังอชินะ เที่ยวแสวงหามูลผลาหารในป่าทุกวันคืน 
เพราะความรักพระลูกทั้งสองเทียวนะพระลูก นี่ขมิ้นสีดังทอง ที่แม่หา 
มาบด ไว้ สำหรับใช้เพื่อเจ้าทั้งสองอาบนํ้า นี่ผลมะตูมสุกสึเหลือง แม่หา 
มาให้เพื่อลูกทั้งสองเล่น อนึ่ง แม่ได้สรรหาผลไม้สุกอื่นๆ ที่น่าพอใจ 
มาเพื่อให้ลูกทั้งสองเล่น นี้เป็นของเล่นของลูกรักทั้งสอง ข้าแต่พระ 
จอมกษัตริย์ นี่เหง้าบัวพร้อมทั้งฟิกและหน่อแห่งอุบลและกระจับอัน 
คลุกเคล้าด้วยนี้าผึ้ง เชิญพระองค์ทรงเสวยพร้อมพระโอรสพระธิดาเถิด 
ขอพระองค์ทรงโปรดประทานดอกปทุมแก , พ , อชาลี ส่วนดอกโกมุทขอ 
ได้โปรดประทานแก , กัณหากุมารี พระองค์จะได้ทอดพระเนตรพระกุมาร 
ประดับประดาด้วยดอกไม้ฟ้อนรำอยู่ ขอได้โปรดตรัสเรียกสองพระราช 
บุตรมาเถิด แม่ตัณหาชินาจะได้มานี่ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ ขอ 
พระองค์ทรงสดับพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนหวานของแม่ตัณหาชินา 
ขณะเข้าสู่อาศรม เราทั้งสองถูกเนรเทศจากแว่นแคว้น เป็นผู้มีสุขและ 
ทุกข์เสมอกัน เออก็พระองค์ได้ทรงเห็นพระราชบุตรทั้งสอง คือ พ่อ 
ชาลีแม่ตัณหาชินาม้างหรือ ชรอยว่าหม่อมฉันได้สาปแช่ง สมฌพราหมณ์ 
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีล เป็นพหูสูต ในโลก วันนี้หม่อมฉันจึงไม่ 
ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสอง คือ พ , อชาลีและแม่ตัณหาชินา. 

[๑๑๙๒] หมู , นี้นี่ก็ต้นหว้า นี่ต้นยางทรายที่ทอดกิ่งค้อมลงมา เป็นรุกขชาติต่างๆ 
พันธุ ที่สองพระกุมารเคยวิ่งเล่น แม่มได้เห็นสองพระกุมารนั้น หมู , นี้ 
นี่ก็'โพธ'1บ ต้นขนุน ต้นไทร ต้นมะขวิด เป็นไม้มีผลนานาชนิดที่ 
พระกุมารทั้งสองเคยมาวิ่งเล่น แม่มได้เห็นสองพระกุมารนั้น หมู , ไม้ 
เหล่านี้ตั้งอยู่ดุจอุทยาน นี่ก็เป็นแม่นี้าเย็น 1 ซึ่งสองพระกุมารเคยมาเล่น 
แม่มิได้เห็นสองพระกุมารนั้น รุกขชาติที่ทรงดอกต่างๆ มีอยู่บนภูเขานี้ 
ที่สองพระกุมารเคยทัดทรงเล่น แม่มิได้เห็นสองพระกุมารนั้น รุกขชาติ 
ที่ทรงผลต่างๆ มีอยู่บนภูเขานี้ที่สองพระกุมารเคยมาเสวย แม่มิได้ 
เห็นสองพระกุมารนั้น เหล่านี้เป็นตุ๊กตาช้าง ตุ๊กตาม้า ตุ๊กตาวัว ที่ 
พระกุมารทั้งสองเคยมาเล่น แม่มิได้เห็นสองพระกุมารนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 299 

[๑๑๙๓] เหล่านี้เป็นตุ๊กตาเนื้อทรายทองตัวเล็กๆ ตุ๊กตากระต่าย ตุ๊กตานกเค้า 
ตุ๊กตาชะมด เป็นอันมากที่พระกุมารทั้งสองเคยเล่น แม่มิได้เห็นพระ 
กุมารทั้งสองนั้น เหล่านี้ตุ๊กตาหงส์ เหล่านี้ตุ๊กตานกกะเรียน ตุ๊กตา 
นกยูงมีแววหางงามวิจิตร ที่สองพระกุมารเคยมาเล่น แม่มิได้เห็นพระ 
กุมารทั้งสองเลย. 

[๑๑๙๔] พุ่มไม้เหล่านี้มีดอกบานทุกฤดูกาล ที่สองพระกุมารเคยมาเล่น แม่มิ ได้ 
เห็นพระกุมารทั้งสองนั้น สระโบกขรณีนี้น่ารื่นรมย์ เพรียกไปด้วย 
เสียงนกจากพรากมาคูขัน ดาดาษไปด้วยมณฑา ปทุมและอุบล ที่สอง 
พระกุมารเคยมาเล่น แม่มิได้เห็นพระกุมารทั้งสองนั้น. 

[๑๑๙๕] ฟืนฝ่าพระบาทก็มิได้หัก นี้าก็มิได้'ตัก แม้'ไฟก็มิได้ติด เพราะเหตุไร 
หนอ พระองค์จึงทรงหงอยเหงาซบเซาอยู่ ที่รักกับที่รักประชุมพร้อมกัน 
อยู่ย่อมหายความทุกข์ร้อน แต่วันนี้หม่อมฉันมิได้เห็นพระกุมารทั้งสอง 
คือ พ่อชาลีและแม่กัณหาชินา. 

[๑๑๙๖] ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ หม่อมฉันมิได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเรา 
ผู้ใดมานำเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไป หรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตาย 
เสียแล้ว แม้ฝูงกาป่าก็มิได้ขานขัน พระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉัน 
ตายเสียแล้วเป็นแน่ ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ หม่อมฉันมิได้เห็น 
พระลูกรักทั้งสองของเรา ผู้ใดมานำเอาพระลูกรักทั้งสองนั้นไป หรือว่า 
พระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้ว แม้ฝูงนกก็มิได้ขานขัน พระลูกน้อย 
ทั้งสองของหม่อมฉันตายเสียแล้วเป็นแน่. 

[๑๑๙๗] พระนางมัทรีทรงปริเทวนา พลางเที่ยววิ่งล้นหาตลอดซอกบรรพตและ 
ป่าชัฏ ในบริเวณเขาวงกตนั้น แล้วเสด็จกลับมายังพระอาศรม ทรง 
กรรแสงอยู่ในสำนักของพระราชสวามี ทูลครํ่าครวญว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้สมมติเทพ หม่อมฉันมิได้เห็นพระลูกรักทั้งสองของเรา ผู้ใดมานำเอา 
พระลูกรักทั้งสองนั้นไป หรือว่าพระลูกรักทั้งสองนั้นตายเสียแล้ว แม้ 
ฝูงกาป่าก็มิได้ขานขัน พระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันตายเสียแล้ว 
เป็นแน่ ข้าแต่พระองค์ผ้สมมติเทพ หม่อมฉันมิได้เห็นพระลกรักทั้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 300 

สองของเรา ผู้ใดมานำเอาพระลูกทั้งสองนั้นไป หรือว่าพระลูกรักทั้งสอง 
นั้นตายเสียแล้ว แม้ฝูงนกก็มิได้ขานขัน พระลูกน้อยทั้งสองของ 
หม่อมฉันตายเสียแล้วเป็นแน่ พระนางมัทรีผู้ทรงพระรูปพระโฉมอัน 
อุดม เป็นพระราชบุตรีผู้มียศเที่ยวไปที่โคนต้นไม้ ที่บริเวณภูเขา และ 
ในทั้ามิได้ทรงพบเห็นสองพระกุมาร จึงทรงประคองพระพาหากรรแสง 
รํ่าไห้ครํ่าครวญ ล้มสลบลงที่พื้นพสุธา ณ ที่ใกล้บาทมูลของพระเวสสันดร 
นั้นแล. 

[๑๑๙๘] พระเวสสันดรราชฤาษี ทรงวักนั้าประพรมพระนางมัทรีราชบุตรี ผู้ล้มสลบ 
ลง ณ ที่ใกล้บาทมูลของพระองค์นั้น ครั้นทรงทราบว่า พระนางพื้น 
พระองค์ดีแล้ว จึงได้ตรัสบอกเนื้อความนี้ กะพระนางในภายหลังว่า 
ดูกรมัทรีฉันไม่ปรารถนาจะแจ้งความทุกข์แก่เธอแต่แรกก่อน พราหมณ์ 
แก , เป็นยาจกผู้ยากจนมาสู่ที่อยู่ของฉัน ฉันได้ให้ลูกทั้งสองแก , พราหมณ์ 
นั้นไป ลูกรมัท'รี เธออย่ากลัวเลย จงดีใจเถิด ลูกรมัทรี เธอจงดู 
ฉันเถิด จงอย่าลูลูกทั้งสองเลย อย่ากรรแสงไห้ไปนักเลย เราเป็นผู้ 
ไม่มีโรค ยังมีชีวิตอยู่ คงจักได้พบเห็นลูกทั้งสองที่พราหมณ์นำไปเป็น 
แน่แท้ สัปบุรุษเห็นยาจกมาถึงแล้วพึงให้บุตร ปศุสัตว์ ธัญชาติ 
และทรัพย์อย่างอื่นในเรือนเป็นทานได้ ดูกรมี'ทรี ขอเธอจงอนุโมทนา 
ปุตตทานอันสูงสุดของเรา. 

[๑๑๙๙] ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ หม่อมฉันขออนุโมทนาปุตตทานอันอุดมของ 
ฝ่าพระบาท ฝ่าพระบาททรงพระราชทานปุตตทาน อันอุดมแล้ว จงยัง 
พระหฤทัยให้เลื่อมใส ขอจงทรงบำเพ็ญทานยิ่งๆ ขึ้นไปเถิด ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เป็นใหญ่ของประชุมชนในหมู่มนุษย์ ซึ่งมักเป็นคนตระหนี่ 
เหนียว ฝ่าพระบาทพระองค์เดียวผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญ ได้ทรงบำเพ็ญ 
ปิยปุตตทานแก , พราหมณ์แล้ว. 

[๑๒๐๐] ปฐพีก็บันลือลั่นเสียงสนั่นบันลือไปถึงไตรทิพย์สายฟ้าแลบอยู่แปลบ 
ปลาบโดยรอบ เสียงสะท้านปรากฏ ลังหนึ่งว่าเสียงภูเขาถล่มทลาย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 301 

[๑๒๐๑] เทพเจ้าสองหมู่ ผู้สิงสถิตอยู่ที่นารทบรรพต ถวายอนุโมทนาแก่ 
พระหน่อทศพลเวสสันดรนั้นว่า พระอินทร์ พระพรหมทั้งท้าวเวสสวัณ 
มหาราช และเทพเจ้าชาวดาวดึงส์สวรรค์ พร้อมด้วยพระอินทร์ทุก 
ถ้วนหน้า ย่อมถวายอนุโมทนาพระนางเจ้ามัทรีผู้ทรงพระรูปพระโฉมอัน 
อุดม เป็นพระราชบุตรีผู้มียศทรงถวายอนุโมทนาปุตตทาน อันอุดมของ 
พระเวสสันดร ของพระเวสสันดรราชฤาษี ด้วยประการฉะนี้แล. 

(นี้) ชื่อมัทรีบรรพ 

[๑๒๐๒] ลำดับนั้น เมื่อราตรีสิ้นไป พระอาทิตย์อุทัยขึ้นมา เวลาเช้าท้าว 
สักกเทวราชทรงแปลงเพศเป็นอย่างพราหมณ์ ได้ปรากฏแก่สองกษัตริย์ 
นั้น. 

[๑๒๐๓] พระคุณเจ้าไม่มีโรคาพาธหรือหนอ พระคุณเจ้าทรงพระสำราญดีหรือ 
ทั้งมูลมันผลไท้มีมากหรือ เหลือบยุงและสัตว์เสือกคลานมีน้อยแล 
หรือ ในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพาลมฤคไม , มีมาเบียดเบียนแลหรือ. 

[๑๒๐๔] ดูกรพราหมณ์ เราทั้งหลายไม่มีโรคาพาธเบียดเบียน อนึ่งเราทั้งหลาย 
เป็นสุขสำราญดี เราเยียวยาอัตภาพด้วยการหาผลาหารสะดวกดีทั้งมูลมัน 
ผลไท้ก็มีมาก เหลือบ ยุง สัตว์เสือกคลานก็มีน้อย อนึ่ง ในป่าอัน 
เกลื่อนกล่นไปด้วยพาลมฤค ก็ไม่มีมาเบียดเบียนแก , เราเมื่อพวกเรามา 
อยู่ในป่า มีชีวิตอันตรมเตรียมมาตลอด ๗ เดือน เราพึงเห็นท่านผู้เป็น 
พราหมณ์บูชาไฟ ทรงเพศอันประเสริฐ ลือไท้เท้าสีดังผลมะตูม และ 
ลักจั่นนั้านี้เป็นคนที่สอง ดูกรพราหมณ์ ท่านมาดีแล้ว อนึ่งท่านมิใช่ 
มาร้าย ดูกรท่านผู้เจริญ เชิญท่านเข้าไปภายในเถิด เชิญล้างเท้าของ 
ท่านเถิด ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะทราง ผลหมากเม่า มีรส 
หวานปานนั้าผึ้ง เชิญเลือกฉันแต่ผลที่ดีๆ เถิดท่านพราหมณ์ แมนา 
ฉันนี้ก็เย็นสนิท เรานำมาแต่ซอกเขา ดูกรพราหมณ์ ล้าท่านจำนงหวัง 
ก็เชิญดื่มตามสบายเถิด ดังเราขอถามท่านมาถึงป่าใหญ่เพราะเหตุการณ์ 
อะไรหนอ เราถามแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก , เราเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 302 

[๑๒๐๕] ห้วงนา (ในปัญจมหานที) เต็มเปียม ไม่มีเวลาเหือดแห้งฉันใด 
พระองค์มีพระหฤทัยเต็มไปด้วยศรัทธา ฉันนั้น เกล้ากระหม่อมฉัน 
กราบทูลขอแล้ว ขอพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานพระมเหสี แก , 

เกล้ากระหม่อมฉันเถิด. 

[๑๒๐๖] ดูกรพราหมณ์ เราย่อมให้มิได้หวั่นไหว ท่านขอสิ่งใดเราก็จะให้สิ่งนั้น 
เราไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่ ใจของเรายินดีในทาน. 

[๑๒๐๗] พระเวสสันดรผู้ผดุงสึพีรัฐ ทรงกุมหัตถ์พระนางมัทรี จับเต้านั้าหลั่ง 
อุทกวารีพระราชทานพระนาง ให้เป็นทานแก , พราหมณ์ ขณะนั้น 
เมื่อพระมหาสัตว์ทรงบริจาคพระนางมัทรีให้เป็นทานเกิดความอัศจรรย์น่า 
สยดสยองโลมชาติก็ชู'ชัน เมทนึดลก็กัมปนาทหวั่นไหว พระนางเจ้า 
มัทรีมิได้มีพระพักตร์เง้างอด มิได้ทรงขวยเขิน และมิได้ทรงกรรแสง 
ทรงเพ่งดูพระราชสวามีโดยดุษณีภาพ โดยทรงเคารพเชื่อถือว่า ท้าวเธอ 
ทรงทราบซึ่งสิ่งอันประเสริฐ. 

[๑๒๐๘] เมื่อตถาคตเป็นพระเวสสันดร บริจาคชาลีกัณหาชินาซึ่งเป็นธิดาและ 
พระมิ'ทรีเทวี ผู้เคารพยำเกรงในพระราชสวามี มิได้คิดเสียดายเลย 
เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้น บุตรทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราก็ 
หามิได้ พระมัทรีเทวีไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้ แต่สัพพัญฌุตญาณ 
เป็นที่รักของเรา ฉะนั้นเราจึงได้ให้ของอันเป็นที่รัก. 

[๑๒๐๙] ข้าพระบาทเป็นพระมเหสีของพระองค์ ตั้งแต่ยังแรกรุ่นสาว พระองค์ 
ก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในข้าพระบาท พระองค์ปรารถนาจะพระราชทานข้า 
พระบาทแก่ผู้ใด ก็พึงพระราชทานได้ทรงปรารถนาจะขายหรือจะฆ่า ก็ 
พึงทรงขายทรงฆ่าได้. 

[๑๒๑๐] ท้าวสักกะจอมเทพ ทรงทราบชัดซึ่งความทรงดำริของสองกษัตริย์แล้ว 
จึงตรัสชมดังนี้ว่าอันว่าข้าศึกทั้งมวลล้วนเป็นของทิพย์ (อันห้ามเสียซึ่ง 
ทิพสมบัติ) และเป็นของมนุษย์ (อันห้ามเสียซึ่งมนุษย์สมบัติ) พระ 
องค์ทรงชนะได้แล้วปฐพีก็บันลือลั่น เสียงสนั่นบันลือไปถึงไตรทิพย์ 
สายฟ้าแลบอยู่แปลบปลาบโดยรอบ เสียงสะท้านปรากฏดังหนึ่งว่าเสียง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 303 

ภูเขาถล่มทลาย เทพเจ้าสองหมู , ผู้สิงสถิตอยู่ที่นารทบรรพตถวาย 
อนุโมทนาแก่พระหน่อทศพลเวสสันดรนั้นว่า พระอินทร์ พระพรหม 
ท้าวประชาบดี ขันทเทพบุตร พระยม ทั้งท้าวเวสสวัณมหาราช และ 
เทพเจ้าทั้งปวงย่อมถวายอนุโมทนาว่า พระเวสสันดรบรมกษัตริย์ ทรง 
กระทำกรรมที่ทำได้ยาก เมื่อคนดีทั้งหลายให้สิ่งที่ให้ได้ยาก กระทำ 
กรรมที่ทำได้ยาก คนไม่ดีย่อมทำตามไม่ได้ เพราะว่าธรรมของสัตบุรุษ 
ทั้งหลายอันอสัตบุรุษตามได้โดยยาก เพราะฉะนั้น ต่อจากนี้คติของ 
สัตบุรุษและของอสัตบุรุษ ย่อมต่างกัน อสัตบุรุษ ย่อมไปนรก 
สัตบุรุษมีสวรรค์เป็นที่ไป การที่พระองค์เสด็จมาอยู่ในป่า ได้พระราช 
ทานสองพระราชกุมารและพระมเหสีให้เป็นทานนี้ชื่อว่าเป็นยานอัน 
ประเสริฐ ไม่เป็นยานก้าวลงสู่อบายภูมิ ขอปุตตทารมหาทานของพระ 
องค์นั้น จงเผล็ดผลในสรวงสวรรค์. 

[๑๒๑๑] ข้าพเจ้าขอถวายพระนางเจ้ามัทรีพระมเหสี ผู้งามทั่วสรรพางค์ คืนให้ 
พระคุณเจ้า พระองค์เท่านั้นเป็นผู้สมควรแก่พระมัทรี และพระมัทรีก็ 
คู่ควรกับพระราชสวามี ทั้านมและสังข์'ทั้งสองนี้มีสึเสมอกัน ฉันใด 
พระองค์และพระมัทรีก็มีพระหฤทัยเสมอกัน ฉันนั้น ทั้งสองพระองค์ 
เป็นกษัตริย์สมบูรณ์ด้วยพระโคตร เป็นอุภโตสุชาตทั้งฝ่ายพระชนนี 
และชนกทรงถูกขับไล่จากแว่นแคว้น มาอยู่ในอาศรมราวป่า บุญทั้งหลาย 
ที่พระองค์กระทำมาแล้วฉันใด ขอพระองค์ทรงให้ทานกระทำบุญอยู่รํ่าไป 
ฉันนั้น. 

[๑๒๑๒] ข้าแต่พระราชฤาษี หม่อมฉันเป็นท้าวสักกะจอมเทพ มาในสำนักของ 
พระองค์ ขอพระองค์จงทรงเลือกเอาพร หม่อมฉันขอถวายพร ๘ ประ 
การแก่พระองค์. 

[๑๒๑๓] ข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งสรรพสัตว์ ล้าพระองค์จะประสาทพระ 
พรแก่หม่อมฉันไซร้ ขอให้พระบิดาจงมารับหม่อมฉัน ขอพระบิดาพึง 
ทรงต้อนรับหม่อมฉันผู้ออกจากป่านี้ ไปถึงเรือนของตนด้วยราชอาสน์ 
พรนี้เป็นที่ ๑ เป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนา อนึ่ง ขอให้หม่อมฉันไม่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 304 

พึงพอใจซึ่งการฆ่าคน แม้ผู้นั้นจะเป็นนักโทษถึงประหารชีวิตกระทำผิด 
อย่างร้ายกาจ ขอให้หม่อมฉันพึงปล่อยให้พ้นจากการถูกประหารชีวิต 
พรนี้เป็นที่ ๒ เป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนา อนึ่ง ขอให้ประชาชนทั้งปวง 
ทั้งแก่เฒ่า เด็ก และปานกลาง พึงเข้ามาอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีวิต 
พรนี้เป็นที่ ๓ เป็นพรที่หม่อมฉันไม่พึงคบหาภรรยาผู้อื่น พึงพอใจแต่ 
ในภรรยาของตน ไม่พึงลุอำนาจแห่งหญิงทั้งหลาย พรนี้เป็นที่ ๔ เป็น 
พรที่หม่อมฉันปรารถนา อนึ่ง ข้าแต่ท้าวสักกะ ขอให้บุตรของหม่อม 
ฉัน ผู้พลัดพรากไปนั้น พึงมีอายุยืนนาน พึงครองซึ่งแผ่นดินโดย 
ธรรมเถิด พรนี้เป็นที่ ๕ เป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนา อนึ่ง ตั้งแต่ 
วันที่หม่อมฉันกลับคืนถึงพระนครเมื่อราตรีสิ้นไป พระอาทิตย์อุทัยขึ้นมา 
แล้ว ขอให้อาหารอันเป็นทิพย์พึงปรากฏ พรนี้เป็นที่ ๖ เป็นพรที่หม่อม 
ฉันปรารถนา อนึ่งเมื่อหม่อมฉันให้ทานอยู่ ขอไทยธรรมอย่าได้หมดสิ้น 
ไป เมื่อกำลังให้ ขอให้หม่อมฉันทำจิตให้ผ่องใส ครั้นให้แล้วขอให้ 
หม่อมฉันไม่พึงเดือดร้อนใจในภายหลัง พรนี้เป็นที่ ๗ เป็นพรที่หม่อมฉัน 
ปรารถนา อนึ่ง เมื่อล่วงพ้นจากอัตภาพนี้ไป ขอให้หม่อมฉันครรไลย้'ง 
โลกสวรรค์ ให้ได้ไปถึงชั้นดุสิต อันเป็นชั้นวิเศษ ครั้นจุติจากชั้นดุสิต 
นั้นแล้ว พึงมาสู่ความ เป็นมนุษย์ แล้วไม่พึงเกิดต่อไป พรนี้เป็นที่ 
๘ เป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนา. 

[๑๒๑๔] ครั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงสดับพระดำรัสของ พระมหาสัตว์เวสสันดร 
นั้นแล้ว ได้ตรัสดังนี้ว่าไม่นานนักดอก สมเด็จพระบิดาบังเกิดเกล้าของ 
พระองค์ จักเสด็จมาทรงเยี่ยมพระองค์ ครั้นตรัสพระดำรัสเท่านี้แล้ว 
ท้าวสุชัมบดีมฆวาฬเทวราช ทรงพระราชทานพรแก่พระเวสสันดรแล้ว 
ได้เสด็จกลับไปยังหมู , สวรรค์. 

(นี้) ชื่อสักกบรรพ 

[๑๒๑๕] นั่นหน้าของใครหนองามยิ่งนัก ดังทองกำอันนายช่างหลอมด้วยไฟสุกใส 
หรือดังแท่งทองคำอันละลายคว้างที่ปากเท้า ฉะนั้นเด็กทั้งสองคนนี้มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 305 

อวัยวะคล้ายคลึงกัน มีลักษณะคล้ายคลึงกันคนหนึ่งคล้ายคลึงพ , อชาลี 
คนหนึ่งเหมือนแม่กัณหาชินา ทั้งสองคนมีรูปเสมอกัน ดังราชสีห์ออก 
จากถํ้าทอง ฉะนั้นเด็กสองคนนี้ปรากฏเหมือนดังหล่อด้วยทองคำเทียว. 

[๑๒๑๖] ดูกรภารทวาชพราหมณ์ ท่านนำเด็กสองคนนี้มาจากไหนหนอ ท่านมา 
จากไหน ลุถึงแว่นแคว้นของเราในวันนี้ 

[๑๒๑๗] ข้าแต่พระเจ้าสญชัยสมมติเทพ กุมารทั้งสองนี้มีผู้ให้แก , ข้าพระองค์ด้วย 
ความพอใจ ตั้งแต่วันที่ข้าพระองค์ได้สองกุมารนี้มา คืนวันนี้เป็นคืนที่ ๑๕ 

[๑๒๑๘] ท่านมีถ้อยคำดูดดื่มเพียงไร จึงได้เด็กสองคนนี้มา ท่านควรทำให้เรา 
เชื่อโดยเหตุที่ชอบใครให้ลูกน้อยทั้งหลาย อันเป็นอุดมทาน ให้ทานนั้น 
แก , ท่าน. 

[๑๒๑๙] พระองค์ใดเป็นที่พึ่งของเหล่ายาจกผู้มาขอ ดังธรณีเป็นที่พึ่งของสัตว์ 
ทั้งหลาย พระองค์นั้น คือ พระเวสสันดรราช ซึ่งเสด็จไปอยู่ป่า ได้ 
พระราชทานพระราชโอรส และพระราชธิดาแก , ข้าพระองค์ พระองค์ได้ 
เป็นที่รับรองของเหล่ายาจกผู้มาขอ เหมือนสาครเป็นที่รับรองแห่งแม่นั้า 
ทั้งหลาย ซึ่งไหลลงไป ฉะนั้น พระองค์นั้น คือ พระเวสสันดรราช 
ซึ่งเสด็จไปอยู่ป่าได้พระราชทานพระราชโอรส และพระราชธิดาแก , ข้า 
พระองค์. 

[๑๒๒๐] ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย พระราชาผู้ยังทรงครองเรือนอยู่ เป็นผู้มีศรัทธา 
ทรงกระท่ากรรมไม่สมควรหนอ พระเวสสันดรถูกขับไล่ออกไปอยู่ป่า 
พึงพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างไรหนอ ท่านผู้เจริญ 
ทั้งหลายมีประมาณเท่าใด ซึ่งมาประชุมกันอยู่ในสมาคมนี้ จงพิจารณา 
เรื่องนี้พระเวสสันดรราชประทับอยู่ในป่า อย่างไรจะพระราชทาน 
พระราชโอรส และพระราชธิดาเล่า พระองค์ควรจะพระราชทานทาส 
ทาสี ม้า แม่ม้าอัศดร รถ ช้างกุญชร ท่าไมจึงพระราชทานพระราชกุมาร 
ทั้งสองเล่า. 

[๑๒๒๑] ข้าแต่สมเด็จพระอัยกา ทาส ม้า แม่ม้าอัศดร รถ และช้างกุญชรตัว 
ประเสริฐ ในเรือนของผู้ใดไม่มี ผู้นั้นจะพึงให้อะไร พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 306 

[๑๒๒๒] ดูกรพระหลานน้อย ปีสรรเสริญทานแห่งบิดาของเจ้านั้น ปีไม , ได้ติเตียน 
เลย หฤทัยแห่งบิดาของเจ้าเป็นอย่างไรหนอ เพราะให้เจ้าทั้งสองแก่ 
พราหมณ์แล้ว. 

[๑๒๒๓] ข้าแต่พระอัยกามหาราช พระบิดาของเกล้ากระหม่อม พระราชทานเกล้า 
กระหม่อมทั้งสองแก , พราหมณ์แล้ว ได้ทรงสดับถ้อยคำรํ่าพิลาป ที่พระ 
น้องตัณหาได้กล่าวแล้ว. 

[๑๒๒๔] ทรงมีพระหฤทัยเป็นทุกข์และเร่าร้อน มีดวงพระเนตรแดงดังหนึ่งดาว 
โรหิณี และมีพระอัสสุชลหลั่งไหล. 

[๑๒๒๕] พระน้องตัณหาชินาได้กราบทูลสมเด็จพระบิดาดังนี้ว่า ข้าแต่พระบิดา 
เจ้าขา พราหมณ์นี้เฆี่ยนตีเกล้ากระหม่อมฉันด้วยไม้เท้า ดังเฆี่ยนตีหญิง 
ทาสีอันเกิดในเรือนเบี้ย พระบิดาเจ้าขา ผู้นี้ไม่ใช่พราหมณ์เป็นแน่ 
พราหมณ์ทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในธรรม ยักษ์แปลงเพศเป็นพราหมณ์มานำ 
เอาเกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองไปเพื่อจะกิน พระบิดาเจ้าขา เกล้ากระ 
หม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจนำไป ไฉนพระบิดาจึงทรงนึ่งดูดายเสียเล่าหนอ 
เพคะ. 

[๑๒๒๖] มารดาของเจ้าทั้งสองเป็นพระราชบุตรี และบิดาของเจ้าทั้งสองเป็น 
ราชบุตร แต่ก่อนเจ้าทั้งสองเคยขึ้นตักของปี บัดนี้เหตุไร จึงยืนอยู่ 
ห่างไกลเล่าหนอ. 

[๑๒๒๗] พระมารดาของเกล้ากระหม่อมทั้งสองเป็นพระราชบุตรี และพระบิดาของ 
เกล้ากระหม่อมทั้งสองเป็นพระราชบุตร แต่บัดนี้เกล้ากระหม่อมทั้งสอง 
เป็นทาสของพราหมณ์ เพราะฉะนั้น เกล้ากระหม่อมทั้งสองจึงยืนอยู่ 
ห่างไกล พระเจ้าข้า. 

[๑๒๒๘] หลานทั้งสองอย่าได้ชอบกล่าวอย่างนั้นเลย หทัยของปีกำลังเร่าร้อน 
กายของปีเหมือนดังถูกยกขึ้นไว้บนจิตกาธาน หลานรักทั้งสองยังความ 
เศร้าโศกให้แก่ป่ยิ่งนัก ป่จักถ่ายหลานทั้งสองด้วยทรัพย์ หลานทั้งสอง 
จักไม่ต้องเป็นทาส ลูกรพ , อชาลี บิดาของเจ้าทั้งสองได้ตีราคาเจ้าทั้งสอง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 307 

ไว้เท่าไรให้แก , พราหมณ์ หลานทั้งสองจงบอกแก่ปูตามจริงเถิด พนักงาน 
ทั้งหลายจงให้พราหมณ์รับเอาทรัพย์ไปเถิด. 

[๑๒๒๙] ข้าแต่สมเด็จพระอัยกา พระบิดาทรงตีราคาเกล้ากระหม่อมฉันมีค่าทองคำ 
พันแท่ง ทรงตีราคาพระห้องตัณหาชินาผู้มีพระพักตร์อันผ่องใส ด้วย 
สัตว์พาหนะมีช้างเป็นต้นอย่างละร้อยๆ แล้วได้พระราชทานแก่พราหมณ์ 

[๑๒๓๐] เหวยพนักงาน เองจงลุกขึ้นรีบไปนำทาส ทาสี ช้าง โค และโค 
อุสภราช อย่างละร้อยๆ ตับทองคำพันแท่ง เอามาให้แก , พราหมณ์เป็น 
ค่าถ่ายพระหลานรักทั้งสอง. 

[๑๒๓๑] ลำดับนั้น พนักงานรีบไปนำทาส ทาสี ช้าง โค และโคอุสภราช 
อย่างละร้อยๆ กับทองคำพันแท่งเอามาให้แก่พราหมณ์ เป็นค่าถ่าย 
สองพระกุมาร. 

[๑๒๓๒] พนักงานได้ให้ทาส ทาสี ช้าง โค และโคอุสภราช แม้ม้าอัศดร รถ 
และเครื่องใช้สอยทุกอย่างๆ ละร้อยๆ กับทองคำพันแท่ง แก , พราหมณ์ 
ผู้แสวงหาทรัพย์ ผู้ขอเกินประมาณ หยาบช้า เป็นค่าถ่ายพระกุมาร 
ทั้งสอง. 

[๑๒๓๓] กษัตริย์ทั้งสอง คือ พระเจ้าสญชัยและพระราชเทวี ทรงถ่ายพระกุมาร 
ทั้งสองแล้ว รับสั่งให้พนักงานสรงสนานและให้พระกุมารทั้งสองเสวย 
เสร็จแล้ว ทรงประดับประดาด้วยอาภรณ์ทั้งหลาย แล้วทรงอุ้มขึ้นให้ 
ประพับบนพระเพลา พระกุมารทั้งสองทรงสรงสนานพระเศียรแล้วทรง 
พระภูษาอันสะอาด ประดับด้วยสรรพาภรฟ้ พระราชาผู้พระอัยกา ทรง 
อุ้มพระชาลีขึ้นประทับบนพระเพลา แล้วตรัสถาม พระกุมารทั้งสอง 
ทรงประดับกุณฑล อันมีเสียงดังก้อง น่าเพลิดเพลินใจ ทรงประดับ 
พวงมาลัยและสรรพาลังการแล้ว พระราชาทรงอุ้มพระชาลีขึ้นประทับบน 
พระเพลา แล้วได้ตรัสถามว่า ดูกรพ่อชาลี พระชนกชนนีทั้งสองของ 
หลานรัก ไม่มีโรคดอกหรือ แสวงหาผลาหารเลี้ยงชนมชีพสะดวก 
แหละหรือ มลผลาหารมีมากแหละหรือ เหลือบ ยงและสัตว์เสือกคลานมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 308 

น้อยแหละหรือ ในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้าย ไม่มีมาเบียดเบียน 
แหละหรือ. 

[๑๒๓๔] ขอเดชะ พระชนกชนนีของเกล้ากระหม่อมทั้งสองพระองค์ นั้นไม่มีโรค 
อนึ่ง ทรงแสวงหามูลผลาหารเลี้ยงพระชนมชีพได้สะดวก มูลผลาหารมี 
มาก เหลือบ ยุง และสัตว์เสือกคลานก็มีน้อย ในป่าอันเกลื่อนกล่น 
ไปด้วยสัตว์ร้าย ไม่มีมาเบียดเบียนพระชนกชนนีทั้งสอง พระชนนีของ 
เกล้ากระหม่อมฉัน ทรงขุดรากบัว เง่าบัว มันอ่อน ทรงสอย ผลพุทรา 
ผลรกฟ้า มะตูม นำมาเลี้ยงพระชนกและเกล้ากระหม่อมฉันทั้งสอง 
พระชนนีทรงนำเอาเง่าไม้และผลไม้ใดๆ มาจากป่า พระชนกและ 
เกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองมารวมพร้อมกันเสวยเง่าไม้ และผลไม้นั้นๆ 
ในเวลากลางคืน ไม , ได้เสวยในเวลากลางวันเลย พระชนนีของเกล้า 
กระหม่อมทั้งสองผู้เป็นสุขุมาลชาติ ต้องเที่ยวแสวงหาผลไม้ มีพระ 
ฉวีวรรณผอมเหลือง เพราะลมและแดด เหมือนดอกปทุม อันถูกขยำ 
ด้วยมือ ฉะนั้น เมื่อพระชนนีเสด็จเที่ยวไปในป่าใหญ่ ซึ่งเป็นป่า 
อันเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้าย เป็นที่อาศัยแห่งแรดและเสือเหลือง 
พระเกสาของพระองค์อันมีสีดังปีกแมลงภู , ถูกกิ่งไม้เป็นต้นเกี่ยวให้ 
กระจุยกระจาย พระชนนีทรงขมวดมุ่นพระเมาลี ทรงไว้ซึ่งเหงื่อไคลที่ 
พระกัจฉะประเทศ (ทรงเพศเป็นดาปสินีอันประเสริฐ ทรงลือไม้ขอ 
ทรงเครื่องบูชาไฟ และมุ่นพระเมาลี) ทรงพระภูษาหนังสัตว์ บรรทม 
เหนือปถพี ทรงบูชาไฟ. 

[๑๒๓๕] บุตรทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้ว ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ในโลก พระอัยกา 
ของเราไม , ทรงเกิดพระสิเนหาในพระโอรสเสียเลยเป็นแน่. 

[๑๒๓๖] ดูกรพระหลานน้อย จริงทีเดียว การที่ป่ให้ขับไล่พระบิดาของเจ้าผู้ไม่มี 
โทษ เพราะถ้อยคำของชาวสีพีทั้งหลายนั้น ชื่อว่าป่ได้ทำกรรมอันชั่วช้า 
และชื่อว่าทำกรรมเครื่องทำลายความเจริญ สิ่งใดๆ ของป่มีอยู่ในนคร 
นี้ก็ดี ทรัพย์และธัญชาติที่มีอยู่ก็ดี ป่ขอยกให้แก , พระบิดาของเจ้าทั้งสิ้น 
ขอให้เวสสันดรจงมาเป็นพระราชาปกครองในสึพีรัฐเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 309 

[๑๒๓๗] ขอเดชะ สมเด็จพระชนกของเกล้ากระหม่อมฉัน คงชักไม , เสด็จมาเป็น 
พระราชาของชาวสีพี เพราะถ้อยคำของเกล้ากระหม่อมฉัน ขอให้ 
สมเด็จพระอัยกาเสด็จไป ทรงอภิเษกพระบิดาของเกล้ากระหม่อมฉัน 
ด้วยราชูปโภค เองเถิดพระเจ้าข้า. 

[๑๒๓๘] ลำดับนั้น พระเจ้าสญชัยได้ดำรัสสั่งเสนาบดีว่า กองทัพ คือ พลช้าง 
พลม้า พลรถ พลเดินเม้า จงผูกสอดอาวุธ (จงเตรียมให้พร้อมสรรพ) 

ชาวนิคม พราหมณ์และปุโรหิตทั้งหลาย จงตามเราไป ถัดจากนั้น 
พวกโยธีหกหมื่นผู้มีสง่างาม พร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ 
ประดับด้วยผ้าสีต่างๆ กัน จงตามมาเร็วพลัน พวกโยธีผู้พร้อมสรรพ 
ด้วยเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ ประดับด้วยผ้าสีต่างๆ ถัน คือ พวกหนึ่ง 
แต่งผ้าสีเขียว พวกหนึ่งแต่งด้าสีเหลือง พวกหนึ่งแต่งผ้าสีแดง พวก 
หนึ่งแต่งผ้าสีขาว จงตามมาเร็วพลัน ภูเขาคันธมาทน์อันมีในป่าหิมพานต์ 
สะพรั่งไปด้วยคันธชาติ ดารดาษด้วยพฤกษานานาชนิด เป็นที่อาศัยอยู่ 
แห่งหมู , สัตว์ใหญ่ๆ และมีต้นไม้เป็นทิพยโอสถ ย่อมสว่างไสวและ 
หอมไปทั่วทิศ ฉันใด เหล่าโยธีทั้งหลาย ผู้พร้อมสรรพด้วยเครื่อง 
อาวุธยุทธภัณฑ์ จงตามมาเร็วพลัน ก็จงรุ่งเรืองและมีเกียรติฟ้งขจรไป 
ฉันนั้น ลัดจากนั้น จงชัดช้างที่สูงใหญ่หมื่นสี่พัน มีสายรัดประคนทอง 
มีเครื่องประดับและเครื่องปกคลุมศีรษะอันขจิตด้วยทอง มีนายควาญช้าง 
ลือโตมร และขอขึ้นขี่คอประจำเตรียมพร้อมสรรพ ประดับประดาอย่าง 
สวยงาม จงตามมาเร็วพลัน ลัดจากนั้น จงชัดม้าสินธพชาติอาชาไนย 
อันมีฟิเม้าขัดหมื่นสี่พัน พร้อมด้วยนายควาญม้าประดับประดาด้วย 
อลังการ ลือแสัและเกาทัณฑ์ ผูกสอดเครื่องรบขึ้นประจำหลัง จงตาม 
มาเร็วพลัน ลัดจากนั้นจงขัดกระบวนรถรบหมื่นสี่พัน มีคำกงอันทุ้ม 
ด้วยเหล็กเรือนรถวิจิตรด้วย และจงยกธงขึ้นปักบนรถนั้นๆ พวก 
นายขมังธนูผู้ยิงได้แม่นยำ เป็นคนคล่องแคลำในรถทั้งหลายจงเตรียม 
โล่ห์เกราะและเกาทัณฑ์ไว้ให้เสร็จ พลโยธีเหล่านี้จงตระเตรียมให้ 
พร้อมรีบตามมา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 310 

[๑๒๓๙] เวสสันดรโอรสของเรา จักเสด็จมาโดยมรรคาใดๆ ตามมรรคานั้นๆ 
จงให้โปรยข้าวตอก ดอกไม้ มาลัย ของหอมและเครื่องลูบไล้ และ 
จงให้ตั้งเครื่องบูชาอันมีค่ารับเสด็จ ในม้านหนึ่งๆ จงให้ตั้งหม้อสุราเมรัย 
รับไว้ ม้านละร้อยๆ รายไปตามมรรคาที่เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จ 
มา จงให้ตั้งมังสาหารและขนม เช่น ขนมแตกงา ขนมกุมมาส อัน 
ปรุงด้วยเนื้อปลา รายไปตามมรรคาที่เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา 
จงให้ตั้งเนยใส นั้ามัน นมสัม นมสด ขนมที่ทำด้วยข้าวฟ์างและ 
สุราเป็นอันมาก รายไปตามมรรคาที่เวสสันดรโอรสของเราจักเสด็จมา 
ให้มีพนักงานวิเศษทั้งครัวหวานและครัวคาว จัดตั้งไว้เลี้ยงประชาชนทั่ว 
ไป ให้มีมหรสพฟ้อนรำขับร้องทุกๆ อย่าง เพลงปรบมือ กลองยาว 
ช่างขับเสภาอันบรรเทาความเศร้าโศก พวกมโหรีจงเล่นดนตรีดีดพิณ 
พร้อมทั้งกลองน้อยกลองใหญ่ เป่าสังข์ ดีกลองหน้าเดียว ตะโพน 
บัณเฑาะว์ สังข์ จะเข้ กลองใหญ่ กลองเล็ก รายไปตามมรรคาที่ 
เวสสันดรโอรสของเราชักเสด็จมา. 

[๑๒๔๐] กองทัพของสีพีรัฐเป็นกองทัพใหญ่ อันจัดเป็นกระบวนตั้งไว้เสร็จแล้ว 
นั้น มีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทาง ได้ยาตราไปยังเขาวงกต ช้างกุญชร 
ตัวประเสริฐมีอายุ๖๐ ปี มีสายรัดประคนทอง ผูกตกแต่งไว้ บันลือ 
ก้องโกญจนาทกระหึ่มอยู่ เหล่าม้าอาชาไนยย่อมแผดเสียงดังสนั่น เสียง 
กงรถดังกึกก้อง ธุลีละอองฟ้งตระหลบนภากาศ กองทัพของสีพีรัฐอัน 
จัดเป็นกระบวนยาตราไปเป็นกองทัพใหญ่ สามารถจะทำลายล้างราช 
ดัสกรได้ มีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทาง ได้ยาตราไปยังเขาวงกต 
พระเจ้าสญชัยพร้อมด้วยราชบริพารเหล่านั้นเสด็จเข้าป่าใหญ่ ซึ่งมีต้นไม้ 
มีกิ่งก้านมาก มีนื้ามาก ดารดาษไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองอย่าง 
ในป่าใหญ่นั้น ฝูงวิหคเป็นอันมากหลากๆ สี มีเสียงกลมกล่อมหวาน 
ไพเราะเกาะอยู่บนต้นไม้อันเผล็ดดอกตามฤดูกาล ร้องประสานเสียง 
เสียงระเบงเป็นคู่ๆ พระเจ้าสญชัยพร้อมทั้งราชบริพารเหล่านั้น เสด็จ 
ไประยะทางไกลล่วงหลายวันหลายคืน จึงบรรลุถึงประเทศที่พระเวส - 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๐ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 311 

สันดรประทับอยู่. 

(นี้) ชื่อมหาราชบรรพ. 

[๑๒๔๑] พระเวสสันดรได้ทรงสดับเสียงกึกก้องแห่งกองพลเหล่านั้น ก็ตกพระทัย 
กลัวเสด็จขึ้นภูเขา ทรงหวาดกลัวทอดพระเนตรลูกองพลเสนา ตรัสว่า 
ลูกรม'ท'รี เชิญมาลูซิ เสียงอันกึกก้องเช่นใดในป่า ม้าอาชาไนยส่งเสียง 
ร้องกึกก้อง เห็นปลายธงปลิวไสว นายพรานไพรทั้งหลายขึงข่ายล้อม 
ฝูงเนื้อในป่า ไล่ต้อนให้ตกลงในหลุม แล้วไล่ทิ่มแทงด้วยหอก เลือก 
เอาแต่ตัวพีๆ ฉันใด เราทั้งสองก็ฉันนั้น เป็นผู้ไม่มีโทษผิด ถูกขับไล่ 
จากแว่นแคว้นมาอยู่ในป่า ย่อมเป็นผู้ต้องตกอยู่ในแอมมือของพวก 
อมิตรเป็นแน่ ดูเอาเถิดซึ่งบุคคลผู้ประหารคนไม่มีกำลัง. 

[๑๒๔๒] พวกอมิตรไม , พึงยํ่ายีพระองค์ เปรียบเหมือนไฟในห้วงนี้า ฉะนั้น ขอ 
พระองค์จงระลึกถึงข้อนั้นแหละ แต่นั้ไปจะพึงมีแต่ความสวัสดีโดยแท้. 

[๑๒๔๓] ลำดับนั้น พระเวสสันดรราชเสด็จลงจากภูเขาแล้วประทับนั่งในบรรณ 
ศาลา ทรงทำพระมนัสให้มั่นคง. 

[๑๒๔๔] พระบิดาดำรัสสั่งให้กลับรถ ให้ประเทียบกระบวนทัพไว้แล้วเสด็จเข้าไป 
หาพระราชโอรสผู้ประทับอยู่ในป่าเดียวดาย เสด็จลงจากคอช้างพระที่นั่ง 
ต้น ทรงเฉวียงพระอังสาประนมพระหัตถ์ แวดล้อมด้วยหมู่อำมาตย์ 
เสด็จเข้าไปเพื่อทรงอภิเษกพระราชโอรส ณ ที่นั้น ท้าวเธอได้ทอดพระ 
เนตรเห็นพระราชโอรสทรงเพศบรรพชิต นั่งเข้าฌานอยู่ในบรรณศาลา 
ไม , หวั่นไหวแน่วแน่ ไม่มีภัยแต่ไหน. 

[๑๒๔๕] ก็พระเวสสันดรและพระนางเจ้ามัทรี ทอดพระเนตรเห็นพระบิดาผู้มี 
ความรักในบุตรกำลังเสด็จมา ทรงต้อนรับถวายอภิวาท ฝ่ายพระนางเจ้า 
มัทรี ทรงซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทพระสัสสุระกราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระสมมติเทพ เกล้ากระหม่อมฉันมัทรีผู้สะใภ้ของพระองค์ ขอถวาย 
บังคม ณ พระยุคลบาทของพระองค์ พระเจ้าสญขัยทรงสวมกอดสอง 
กษัตริย์ประทับทรวง ฝ่าพระหัตถ์ลูบพระปฤษฎางค์อยู่ไปมา ณ อาศรมนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 312 

[๑๒๔๖] ดูกรพระลูกรัก ลูกทั้งสองไม่มีโรคาพาธหรือหนอ ลูกทั้งสองสำราญดี 
หรือ ทั้งมูลมันผลไม้มีมากหรือ เหลือบ ยุง และสัตว์เสือกคลานมี 
น้อยแลหรือ ในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพาลมฤค ไม่มีมาเบียดเบียน 
แลหรือ. 

[๑๒๔๗] ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ชีวิตของข้าพระบาททั้งสองย่อมเป็นไปตามมี 
ตามได้ ข้าพระบาททั้งสองเป็นอยู่อย่างแดเคือง ชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยการ 
เที่ยวแสวงหามูลผลาผล ข้าแต่พระมหาราช นายสารถีทรมานม้าให้หมด 
ฤททั้ฉันใด ข้าพระบาททั้งสองย่อมเป็นผู้ลูกทรมานให้หมดฤทธ ฉันนั้น 
ความสิ้นฤทธิยอมทรมานข้าพระบาททั้งสอง ข้าแต่พระมหาราช เมื่อ 
ข้าพระบาททั้งสองผู้ลูกเนรเทศโศกเศร้าอยู่ในป่าเนืองนิตย์ เนื้อหนังก็ 
ซูบซีด เพราะมิได้เห็นพระชนกชนนี. 

[๑๒๔๘] ทายาทผู้มีมโนรถยังไม , สำเร็จของฝ่าพระบาทผู้จอมสีพีรัฐ คือ ชาลีและ 
กัณหาชินา ทั้งสองตกอยู่ในอำนาจของพราหมณ์ผู้มุทะลุหยาบช้า มัน 
ต้อนดีเอาชาลีกัณหาชินาทั้งสองนั้นเหมือนดังโค ถ้าพระองค์ทรงทราบ 
หรือทรงได้สดับข่าวลูกทั้งสองของพระราชบุตรีนั้น ขอได้ทรงพระกรุณา 
ตรัสบอกแก่ข้าพระบาทโดยเร็วพลัน ดังหมอรีบพยาบาลคนที่ลูกงูกัด 
ฉะนั้นเถิด. 

[๑๒๔๙] กุมารทั้งสองนั้น คือ ชาลีและกัณหาชินา พ่อได้ให้ทรัพย์แก่พราหมณ์ 
ถ่ายมาแล้ว ดูกรลูกรัก อย่ากลัวไปเลย จงเบาใจเถิด. 

[๑๒๕๐] ข้าแต่สมเด็จพระบิดา ฝ่าพระบาทไม , มีโรคาพาธหรือหนอ ทรงพระสำราญ 
ดีหรือ พระจักษุแห่งพระชนกชนนีของข้าพระบาท ยังไม่เสื่อมเสีย 
แหละหรือ. 

[๑๒๕๑] ดูกรลูกรัก พ่อไม่มีโรคาพาธ และสบายดี อนึ่ง จักษุแห่งมารดาของ 
เจ้าก็ไม , เสื่อมเสีย. 

[๑๒๕๒] ยวดยานของฝ่าพระบาทไม่ทรุดโทรมหรือ พลพาหนะยังใช้ได้คล่องแคล , ว 
หรือ ชนบทเจริญดีอยู่หรือ ฝนไม่แล้งหรือ พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 313 

[๑๒๕๓] ยวดยานของเราไม่ทรุดโทรม พลพาหนะยังใช้ได้คล่องแคลำ ชนบท 
เจริญดี และฝนไม่แล้ง. 

[๑๒๕๔] เมื่อสามกษัตริย์ทรงสนทนากันอยู่อย่างนี้พระมารดาผู้เป็นราชบุตรี ไม่ 
ทรงฉลองพระบาท เสด็จดำเนินไปปรากฏที่ปากทวารเขา ก็พระเวสสันดร 
และพระษัทรี ทอดพระเนตรเห็นพระมารดาผู้มีความรักในบุตรกำลัง 
เสด็จมา ทรงต้อนรับถวายอภิวาท ฝ่ายพระนางเจ้าษัทรี ทรงซบเศียร 
เกล้าอภิวาทแทบพระบาท พระสัสสุกราบทูลว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า 
เกล้ากระหม่อมฉันมัทรีผู้สะใภ้ ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระแม่ 
เจ้า. 

[๑๒๕๕] ก็พระโอรสทั้งสองผู้เสด็จมาโดยสวัสดีแต่ที่ไกล ทอดพระเนตรเห็น 
พระนางเจ้ามัทรี ก็ครํ่าครวญวิ่งเข้าไปหา ดังหนึ่งลูกโคน้อยวิ่งเข้าหาแม่ 
ฉะนั้น ส่วนพระนางเจ้าษัทรีพอทอดพระเนตรเห็นพระโอรสทั้งสองผู้ 
เสด็จมาโดยสวัสดี แต่ที่ไกล ทรงสั่นระรัวไปทั่วพระกาย เหมือน 
แม่มดที่ผีสิง ฉะนั้น นั้านมก็ไหลออกจากพระลันทั้งคู่. 

[๑๒๕๖] เมื่อพระญาติทั้งหลายมาพร้อมกันแล้ว ขณะนั้นไต้เกิดเสียงสนั่นกึกก้อง 
ภูเขาทั้งหลายสั่นสะท้าน แผ่นดินไหวสะเทือน ฝนตกลงเป็นท่อธาร 
ครั้งนั้น พระเวสสันดรราชได้สมาคมร่วมด้วยพระญาติ คือ พระราชา 
พระเทวี พระโอรส พระสุฌิสา และพระราชนัดดาทั้งสองพระองค์ 
พระญาติทั้งหลายมาประชุมพรักพร้อมกันแล้ว ณ กาลใด ในกาลนั้น 
ได้เกิดความอัศจรรย์น่าขนพองสยองเกล้า ประชาราษฎร์ทั้งปวงพร้อมใจ 
กัน ประนมอัญชลีถวายบังคมพระมหาสัตว์ ครํ่าครวญวิงวอนพระเวส 
สันดรและพระนางเจ้ามัทรี ในป่าอันน่าหวาดกลัวว่า พระองค์เป็น 
พระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งข้าพระบาททั้งหลาย ขอทั้งสองพระองค์ทรง 
พระกรุณาโปรดรับเสวยราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งข้าพระบาททั้งหลาย 
เทอญ. 

(นี้) ชื่อฉข้ตติยบรรพ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 314 

[๑๒๕๗] ฝ่าพระบาท ชาวชนบทและชาวนิคม พร้อมใจกันเนรเทศข้าพระบาท 
ผู้ครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรม จากแว่นแคว้น. 

[๑๒๕๘] ดูกรพระลูกรัก จริงทีเดียว การที่พ่อขับไล่ลูกผู้ไม , มีโทษผิดออกไปจาก 
แว่นแคว้น เพราะถ้อยคำของชาวสีพีนั้น ชื่อว่าพ่อได้ทำกรรมอันชั่วช้า 
และชื่อว่าพ่อได้ทำกรรมเครื่องทำลายความเจริญ. 

[๑๒๕๙] ขึ้นชื่อว่าบุตร ควรช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของมารดาบิดาและพี่ห้อง 
ที่เกิดขึ้น เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ด้วยชีวิตของตน (ข้าแต่ 
พระมหาราชา เวลานี้เป็นเวลาสมควรที่จะสรงสนาน ขอเชิญทรงชำระ 
พระสรีระมลทินเถิด พระเจ้าข้า). 

[๑๒๖๐] ลำดับนั้น พระเวสสันดรบรมกษัตริย์ ทรงชำระพระสรีระมลทิน ครั้น 
แล้วไม่ทรงเพศดาบส. 

[๑๒๖๑] พระเวสสันดรบรมกษัตริย์ สระพระเกศาแล้ว ทรงเศวตพัสตร์อัน 
สะอาด ทรงประดับด้วยเครื่องราชปิลั'นทนาภรณ์'ทุกอย่าง ทรงสอด 
พระแสงขรรค์อันทำให้ราชปัจจามิตรเกรงขาม เสด็จขึ้นทรงพระยา 
ปัจจยนาคเป็นพระคชาธาร ครั้งนั้น เหล่าสหชาติโยธาหาญทั้งหกหมื่น 
สวมสอดสรรพาวุธและประดับสรรพาภรฌ์ล้วนด้วยทอง เป็นสง่างาม 
น่าดู ต่างชื่นชมยินดี แวดล้อมพระมหากษัตริย์ผู้เป็นจอมทัพ ลำดับนั้น 
เหล่าพระสนมกำนัลของพระเจ้าสีพีมาประชุมพร้อมกัน เชิญพระมัทรี 
ให้โสรจสรงด้วยสุคนธวารี แล้วทูลถวายพระพรว่า ขอพระเวสสันดร 
จงทรงอภิบาลรักษาพระแม่เจ้าของพระชาลี และพระกัณหาชินาทั้งสอง 
พระองค์จงทรงบำรุงรักษาพระแม่เจ้าต่อไป อนึ่ง ขอพระเจ้าสญขัย 
มหาราช จงทรงคุ้มครองรักษาพระแม่เจ้ายิ่งขึ้นไป เทอญ. 

[๑๒๖๒] ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริย์และพระมัทรี กลับมาได้ดำรงในสิริราช 
สมบัตินี้ตามเดิมแล้ว ทรงระลึกถึงความลำบากขณะที่เสด็จไปประทับอยู่ 
ในป่าในกาลก่อน จึงรับสั่งให้นำกลองนันทเภรีไปดีประกาศที่เวิ้งว้าง 
หว่างเขาวงกต อันเป็นรัมณียสถาน ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริย์และ 
พระมัทรี กลับมาได้ดำรงในสิริราชสมบัตินี้ตามเติมแล้ว พระมัทรี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 315 

ผู้สมบูรณ์ด้วยลักขณา ทรงระลึกถึงความลำบากขณะที่เสด็จไปประทับ 
อยู่ในป่าในกาลก่อน ครั้นได้ทรงประสบพระโอรสพระธิดา ก็มีพระทัย 
ปราโมทย์ เกิดโสมนัส ก็พระเวสสันดรบรมกษัตริย์และพระมัทรีผู้มี 
ลักขณา กลับมาได้ดำรงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแล้ว ทรงระลึกถึง 
ความลำบากขณะที่เสด็จไปประทับอยู่ในป่าในกาลก่อน และได้มาอยู่ร่วม 
กับพระโอรสและพระธิดา จึงมีพระหฤทัยชื่นชมยินดีปติโสมนัส. 

[๑๒๖๓] ดูกรลูกรักทั้งสอง ในกาลก่อน คือ เมื่อพราหมณ์นำลูกทั้งสองไป แม่ 
มีความปรารถนาลูกทั้งสอง แม่จึงได้บำเพ็ญวัตรนี้ศึอ แม่บริโภค 
อาหารวันละครั้ง นอนเหนือพื้นแผ่นดินเป็นนิตย์ วัตรของแม่นั้นสำเร็จ 
แล้วในวันนี้เพราะได้พบพระลูกทั้งสองแล้ว ดูกรลูกรักทั้งสอง ขอ 
ความโสมนัสอันเกิดจากแม่และแม้ที่เกิดจากพระบิดา จงคุ้มครองลูก 
อนึ่งเล่า ขอพระเจ้าสญชัยมหาราช จงทรงอภิบาลรักษาลูก บุญกุศล 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แมกดี พระบิดาของลูกก็ดี กระทำแล้วมีอยู่ ด้วย 
บุญกุศลทั้งหมดนั้น ขอให้ลูกจงเป็นผู้ไม่แก่ตาย. 

[๑๒๖๔] พระนางมัทรีจะทรงงดงามด้วยพระภูษาอย่างใด สมเด็จพระผุสดีสัสสุ 
ราชเทวีก็ทรงจัดพระภูษาอย่างนั้น คือ พระภูษากัปปาสิกพัตร โกส'ย 
พัตร โขมพัตร และโกทุมพรพัตร ส่งไปประทานแก่พระบัทรีราชสุณิสา 
พระนางบัทรีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใด พระสัสสุผุสดี 
ราชเทวี ก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้น คือ พระธำมรงค์สุวรรณรัตน์ 
สร้อยพระศอนพรัตน์ ส่งไปประทานแก , พระมัทรีราชสุณิสา พระนาง 
บัทรีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใด พระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรง 
จัดเครื่องประดับอย่างนั้น คือ พระวลัยสำหรับประดับต้นพระพาหา 
พระกุณฑลสำหรับประดับพระกรรณ สายรัดพระองค์'ปงแก้วมณีตาบ 
เพชร ไปประทานแก , พระบัทรีราชสุฌิสา พระนางบัทรีจะทรงงดงามด้วย 
เครื่องประดับอย่างใด พระผุสดีสัสสุราชเทวีก็ทรงชัดเครื่องประดับอย่าง 
นั้นคือ ดอกไม้กรองเครื่องประดับพระเมาฬี เครื่องประดับพระนลาต 
และเครื่องประดับปงแก้วมณีสีต่างๆ กัน ไปประทานแก , พระบัทรีราช 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 316 

สุณิสา พระนางมัทรีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใด พระผุสดี 
สัสสุราชเทวี ก็ทรงชัดเครื่องประดับอย่างนั้น คือ เครื่องประดับพระถัน 
เครื่องประดับพระอังษา สอิ้งเพชร ฉลองพระบาทส่งไปประทานแก , 

พระมัทรีราชสุณิสา เครื่องประดับที่สมเด็จพระนางผุสดีส่งไปประทาน 
นั้นมีทั้งที่ต้องร้อยด้วยเชือก ทั้งที่ไม , ต้องร้อยด้วยเชือก สมเด็จพระ 
ผุสดีทรงตรวจดูเครื่องประดับพระนางมัทรี ทรงเห็นที่ใดยังบกพร่องก็ 
รับสั่งให้นำมาประดับเพิ่มเติมจนเต็ม พระนางมัทรีราชบุตรีทรงงดงาม 
ยิ่งนัก ดังนางเทพกัญญาในนันทวัน พระนางมัทรีราชบุตรีสระพระเกศา 
แล้วทรงเศวตพัสตร์ ประดับด้วยอาภรณ์ทั้งปวง ทรงงดงามยิ่งนัก ดัง 
นางเทพอัปสรในดาวดึงส์ วันนั้น พระนางมัทรีราชบุตรีทรงงดงามน่า 
พิศวง ดังต้นกล้วยอันเกิดในสวนจิตตลดาถูกลมรำเพยพัดไหวไปมา 
ฉะนั้น พระนางมี'ทรีราชบุตรี ทรงมีไรพระทนต์แดงดังผลตำลึงสุกงาม 
ยิ่งนัก มีพระโอษฐ์แดงดังผลไทรสุก งดงามยิ่งนัก ปานดังกินรีมีขน 
ปีกงามวิจิตร บินร่อนอยู่ในอากาศ ฉะนั้น. 

[๑๒๖๕] เหล่าพนักงานตกแต่งตรุณหัตถี มีวัยปานกลาง อันเป็นช้างพระที่นั่ง 
ต้นตัวประเสริฐอดทนต่อหอกซัดและลูกศร มีงางอนงามดังงอนรถ มี 
กำลังกล้าหาญ เสร็จแล้วให้นำมาประเทียบเกยคอยรับเสด็จ สมเด็จ 
พระมี'ทรี เสด็จขึ้นประทับบนหลังตรุณหัตถี อันมีวัยปานกลาง เป็น 
ช้างพระที่นั่งต้นตัวประเสริฐ อดทนต่อหอกซัดและลูกศร มีงางอนงาม 
ดังงอนรถ มีกำลังกล้าหาญ. 

[๑๒๖๖] เนื้อประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น เนื้อประมาณ 
เท่านั้น ไม่เบียดเบียนกันและถันด้วยเดชของพระเวสสันดร นก 
ประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น นกประมาณเท่านั้น 
ไม , เบียดเบียนกันและกันด้วยเดชของพระเวสสันดร เนื้อประมาณเท่าใด 
ที่มีอยู่ในป่าทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น มาประชุมในที่เดียวกัน ในเมื่อ 
พระเวสสันดรผู้ผดุงสีพีรัฐให้เจริญจะเสด็จกลับ นกประมาณเท่าใดที่มี 
อย่ในป่าทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น มาประชมในที่เดียวกัน ในเมื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 317 

พระเวสสันดรผู้ผดุงสีพีรัฐให้เจริญจะเสด็จกลับ เนื้อประมาณเท่าใด 
ที่มีอยู่ในป่าทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น เนื้อประมาณเท่านั้นต่างพากันมีทุกข์ 
เพราะจะต้องพลัดพรากจากพระเวสสันดร มิได้ส่งเสียงร้องอันไพเราะ 
เหมือนกาลก่อน ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญจะเสด็จกลับ 
นกประมาณเท่าใด ที่มีอยู่ในป่าทั้งปวง ณ เขาวงกตนั้น นกประมาณ 
เท่านั้น ต่างพากันมีทุกข์ เพราะจะต้องพลัดพรากจากพระเวสสันดร 
มิได้ส่งเสียงอันไพเราะเหมือนในกาลก่อน ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุง 
สีพีรัฐให้ , เจริญ จะเสด็จกลับ. 

[๑๒๖๗] ราชวิถีที่จะเสด็จพระราชดำเนินนั้น ประชาราษฎร์ช่วยกันตกแต่งราบรื่น 
งามวิจิตร ลาดด้วยดอกไม้ ตั้งแต่เขาวงกตที่พระเวสสันดรราชประทับ 
อยู่ ตราบเท่าถึงพระนครเชตุดร ลำดับนั้น เหล่าอำมาตย์สหชาติโยธา 
หาญทั้งหกหมื่น แต่งเครื่องพร้อมสรรพงามสง่าน่าดู พากันตามเสด็จ 
แวดล้อมโดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญเสด็จกลับ 
พระนคร พระสนมกำนัลใน พระกุมารที่เป็นพระประยูรญาติ และบุตร 
อำมาตย์ พวกพ่อค้าและพราหมณ์ทั้งหลาย พากันตามเสด็จแวดล้อม 
โดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญเสด็จกลับพระนคร 
กองพลช้าง กองพลม้า กองพลรถ กองพลเดินเท้า พากันตามเสด็จ 
แวดล้อมโดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญเสด็จกลับ 
พระนคร ชาวชนบทและชาวนิคม พร้อมใจกันมาประชุมแวดล้อมอยู่ 
โดยรอบ ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญเสด็จกลับพระนคร 
เหล่าโยธาสวมหมวกแดง สวมเกราะหนัง ถือธนู ถือโล่ห์ตั้ง เดิน 
นำหน้า ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสึพีรัฐให้เจริญเสด็จกลับพระนคร. 

[๑๒๖๘] กษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นเสด็จเข้าสู่พระนครอันน่ารื่นรมย์ มีป้อม 
ปราการและทวารเป็นอันมาก บริบูรณ์ด้วยข้าวนั้า บริบูรณ์ด้วยการ 
ฟ้อนรำขับร้องทั้งสองอย่าง ชาวชนบทและชาวนิคมต่างชื่นชมยินดี มา 
ประชุมพร้อมกัน ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสีพีรัฐให้เจริญเสด็จมาถึง 
เมื่อพระมหาสัตว์ผู้พระราชทานทรัพย์เสด็จมาถึงแล้ว ชาวชนบทและ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - หน้าที่ 318 

ชาวนิคมต่างเปลื้องผ้าโพกออกโบกสะบัดอยู่ไปมา พระองค์รับสั่งให้นำ 
กลองนันทเภรีไปตีประกาศในพระนคร รับสั่งให้ประกาศปลดปล่อย 
สัตว์ทั้งหลายจากเครื่องจองจำ. 

[๑๒๖๙] ขณะเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสีพีรัฐให้เจริญ เสด็จเข้าพระนครแล้ว ท้าว 
สักกเทวราชทรงบรรดาลฝนเงินให้ตกลงในขณะนั้น ลำดับนั้น พระ 
เวสสันดรบรมกษัตริย์ผู้มีพระปัญญา ทรงบำเพ็ญทานแล้ว ครั้นสวรรคต 
พระองค์ก็ได้เสด็จเข้าถึงสวรรค์ ฉะนี้แล. 

(นี้) ชื่อนครกัณฑ์. 

จบ มหาเวสสันตรชาดกที่ ๑๐. 

จบ มหานิบาตชาดก. 

จบชาดก 




